
This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover. 

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 

Usage guidelines 

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 
public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying. 

We also ask that you: 

+ Make non-commercial use ofthefiles We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for 
personal, non-commercial purposes. 

+ Refrainfrom automated guerying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 

+ Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 

+ Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe. 

About Google Book Search 

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 



at |http : //books . google . com/ 



Cofìant y Parch. 
T. Rees, D.D. Abertawy 



John Thomas 



/2f./wr>- -J'e.ycr^ • i.y.í^ 



6í 



//21 c. 32 



"^í^^SSt^r'''" 



Diqitized bv ' 



Ìooçle 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 




REY^ TmomAË MJEES, B»n. 



SWANSEA. 



EuoYaved "by J. Coolii'an. 



Digitized by" 



Google 



<<U^IA N'T 



arci:. t. uì: 



. V.' 






j (ì ü N r îi o M 



t,î \ • : 






Digitized by 



Google 



^ 



/Google 



Digitized by ' 



COPIANT 



PARCH. T. REES, D.D. 

ABERTAWr, 



JOHN THOMAS, D. I)., 

LIYERPOOL. 



DOLGELLAU: 
aägbafpwyd gan william hüghes, swyddfa'r dysgedydd. 



Digitized by 



Google 




Digitized by 



Google 



AT Y DARLLENYDD. 

WelFì y CofiaDt wedi ei gwHhau, a chyflwynir ef i'r darlIeDydd 
fel y mae. Ysgrifenwyd ef mewn brys mawr, ond yr oedd yn 
rhaid gwneud felly, neu ei adael heb ei wneud. Bum yn hwyr- 
frydig iawn i ymafael ynddo, ond erbyn hyn j mae yn dda genyf 
fy mod wedi gwneud. Cymerais fy rhyddid i ysgrifenu pob peth 
a dybiwn a fuasai yn help i roddi portread Uawn o'r gwrthddrych, 
i'r rhai a ddel ar ol. Dichon y teimla Uftwer fod pethau wedi eu 
gadael allan a ddylasai fod i mewn. Digon tebyg hyny; ond Y 
mae Uawer o chweolau am dano ef , fel am bob dyn enwog aralí, 
nad ydynt yn wirionedd. Nid wjrf yn gwneud unrhyw eseusawd 
am ddim a gyhoeddais; a cheisiais fyned trwY yr amgylchiadau 
mwyaf helbulus yn ei fywyd mor esmwyth a thyner ag y gallwn, 
ac yr wyf yn teimlo yn sicr y gwelir ef i fantais ynddynt oll. 
Pa fodd bynag, yr wyf yn cymeryd amaf fy hun yr holl gyfrifol- 
deb; a'rhyn a ysgrifenwyd a ysgrifenwyd. 

Meddyfiais am gael yn y Cofiant ddarlun o hen Gapel Craigyfar- 
god, Ue yr urddwyd ef ; ond, wedi myned heibio iddo, a gweled y 
cyfnewidiadau sydd wedi eu gwneud ynddo, ni thybiais hyny yn 
ddoeth, gan mai fy nymuniad oedd cael portread ó*t Ue yn hollol 
fel yr oedd pan gycnwynodd ef ei yrfa weinidogaethol. Mae y 
muriau, fel yr oeddynt y pryd hwnw, yn rhyw wyth Uath o hyd 
wrth chwech o led; ond y mae wedi ei íwyr ad-drefnu oddifewn, a'i 
gyfnewid hefyd oddiallan; ac nid oes yno erbyn hyn, ond pregethu 
yn achlysurol, gan fod lleoedd eraiU yn fwy cyfleus i'r ychydig 
boblogaeth deneu a gwasgaredig sydd yn y llanerch anghysbell. 

Calonogwyd fi yn ddirfawr i fyned yn mlaen â'r gwaith gan y 
rhai a anfonasant eu henwau gyda'r fath barodrwydd. Daeth y 
nifer y tuhwnt i ddim a ddysgwyliais, fel y gwelir wrth y rhestr 
a geir yn niwedd y gwaith. Yr wyf yn hyderu fod y rhestr yn 
gywir, ac os dygwyddodd fod rhyw enw wedi ei adael allan, amry- 
fusedd fu. Anfonodd amryw i mi yn unig y nifer o gopíau a 
ddymunent gael; ac yn yr amgylchiadau hyny nis gallesid cynoeddi 
yr enwau, er mai fy nymuniad oedd cael rhestr gyflawn o hoU 
àderbynwyr y gwaith. 

Rhoddodd ysgrifenu y Cofiant i mi lawer o fwynhad, er ei fod 
yn Uafur caled. Teimlwn fy mod yn ail fyw fy oes. Gwelir 
trwyddo mai trwy ymdrech mawr o helbulon y mae ein henwad 
wedi gweithio ei ffordd yn mlaen yn mhob cy f nod o'i hanes, ac nad 
oedd y dyddiau o'r blaen yn well na'r dyddiau hyn. Hyderaf y 
bydd darllen hanes un weithiodd ei ffordd o'r fath ddinodedd, 
trwy anhawsderau fyrdd, i'r fath safle o anrhydedd a dylanwad, yn 
gymbyliad i ddynion ieuainc i ddilyn ei ffydd, ac ystyried diwedd 
ei ymarweddiad. 

JOHN THOMAS. 

11, The Willows, Liyerpool, 
Mehefin 4, 1888, 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Y CYNWYSIAD. 



PENNOD I. 

Lle ac amser ei enedigaeth— £i fedyddiad — £i hynafíaid o da ei dad— Ea 
neillduolrwydd-^Y cyff o'r hwn yr hanodd o du ei fam — Harri William 
— William Harri— Shon Prj's— Dissenter Shon Prys— Neillduolrwvdd 
ei Nain, a'i^haddysg iddo — £i syniadau Arminaidd hi— Uy nodrwydd y 
plentyn, a'i gyflymder i ddysgu— Yr ychydig ysgol gafodd— Dechrea 
Darddoni, enghreifftiau o hyny — Adgofion y Parch. T. Thomas am 
dano— Morgan Mor^n y crydd ac yntau — Yr anhawsderau y ffweith- 
iodd drwyddynt— Dinodedd ei amgylchiadau — £i amgylchoèda— Am- 
ddifadrwydd o foddion gwybodaeth— Cyferbynu y manteision pretenol 
— Gweithdy Morgan Morgan a*r Seren &onier— Anhawsderau yn codi o 
ofergoeledd ac aiterìon drwg— Profedigaethau y ** cwrw bach "— Prawf 
o*i nerth yn gorchfygu y cwbl ... ... ... ... 9—27 

P£NNOD II. 

Eglwys Capel Isaac—Ei henafiaeth— Cof nodion borenol am dani— Yr 
erlidiadau a ddyoddefodd-7-Ynad creulawn— £i gweinidogion yn olynol 
— Cymeriadau nodedig yn yr eglwys— "Jacob Lewis a Zacri y teiliwr"— 
Thomas Daniel y gof— " Morgan y crydd "— ** Jaci Dafydd "— ** Lewis 
o*r North "— SefylSa wy wedig yr achos— Mantais i eglwys i gael parth 
o wlad iddi ei hun — Peryglon hyny— Neillduolrwydd yr hen eglwysi — 
Mor ansymudol oeddynt— Enghraifft, ymweliad Mr. WiUiams o'r 
Wem â'r wlad— Hen Gapel Isaao— Cweryl yr hen feinciau— Toriad y 
Diwygiad aUan yn 1828 — Ei ddyJanwad ar yr eglwys a*r wlad— Y dy- 
chweledigion— Derbyniad Thomas Rees— Y Diwygiad mewn lleoedd 
eraiU yn sir Gaerfyrddin a'r cyffiniau— Llythyr y rarch. W. Davies— 
Trelech— Mynydd bach— Y cyffélybam y Gogledd— Gwtheryn... 28—48 

PENNOD III. 

Thomas Rees mewn cylch newydd— Graddol ymddadblygu— Parhaa i 
rigymu— Ei farwnad i Pali Francis— Gohebu i'r Efengylydd— Awydd 
pregethu— Pedwar ol gyfeilliou yn dechreu— Y rhwystrau gyfarfydd- 
odd— Ei ateb i Mr. Jones, Pantarfon— Dechreu pregethu, a'i bregeth 
gyntaf o lyfr Azariah Shadrach— Gwasanaeth Azariah Shadrach i brog- 
ethwyr ei oes — Yr hen drefn o godi pregethwyr— Llwyddiant ei gynyg 
cyntaf— Myned i Carmel, ac i Lansadwm— Tro trwstan amo yno— £i 
daîth gyntal gyda'r Parch. T. Jenkins, Penygroes— Mantais prçgethu 
teithiol i'r eglwysi a'r pregethwyr— Taith gyda Jenkin Davies— Cyf- 
arfyddiad cyntaf y ddau yn mhen naw mlynedd ar ol hyny— Cychwyn 
i daith ei hun— Cymeradwyaeth y Cyf arfod Chwarterol— Ÿmlyniad yr 
hen weinidogion wrth reol— Gwynebu ar sir Forganwg— Careaigrwydd 
y Parch. J. Sowlands, Cwmllynfell, iddo--Cyfarfod â'r Parchedigion 
W. Williams o'r Wern, a Michael Jones, Llanuwchllyn— Tynerwcn y 
blaenaf tuag ato— Cyd-deithio â Brotus— Myned gyda Mr. Hees, Llan- 
elli, am wytnnos— Penderfynu symud i Aberdar i weithio— Ei gystudd 
trwm yno— Cadw ysgol ar y Llwydcoed ar ol hyny—Ei gywirdeb fel 
aelod— Pregethwyr cynorthwyol a'u gweinidogion— Ei ymweliadau ft 
Chraigyfargod, a chael galwad oddiyno, a'i derbyn ... 49—67 

PENNOD IV. 

Eglwys Craigyfarffod— Ei henciliad o Hengoed, a'i dirywiad i Ariaeth ac 
iJndodiaeth— Yr achos yn gwywo— Y-Parch. J. Jones a'i bobl yn d'od 
i feddiant o'r capel— Ei'ymfudiad i America— Mr. Thomas Rees yn 
d'od yno i gadw ysgol— Öerbyn galwad— Ei urddiad— Ei dystysçrif— 
Rhii ac amgylchiadau yr eglwys— Golwg ar y cyîch gweinidogaethol y 



Digitized by 



Google 



VI Y OYNWYSÎAD. 

daethaiiddo— Cyferbynu yr hyn ydoedd â'r hyn ydyw— Y gweînidogîan 
y daeth i gysylltiad â hwy — Öylanwad ^weinidogion cylchynol ar 
weinidog ieuanc—Golwg areilafur— Dyfyniadau ol Ddyddlyfr yn 1838 
--Dyfod i gydnabyddiaeth â'i deulu yn nghyfraith— Ei briodas— -Agor 
siop yn Mhontaberbargod— Eu hangnymhwysder i hyny— Cwsmeriaid 
anonest— Enghreifftiau— Cyfyngder amgylchiadau y wíad yn 1838- Y 
cyffroad Siartaidd yn 1839— Y Sabbath blaenorol i derfysg Casnewydd 
— Gohebiaeth rhwng Mr. Rees ag eglwys Ebenezer, Aberdar — Pregethu 
yn Aberdar— Ffyddlondeb ei gyteillion iddo, a Ilwyddiant ei lafur er ei 
hoUdreialon ... ... ... ... ... ... 68—88 

PENNOD V. 

Dylanwad amgylchiadau ar ddadblygiad meddyliol— Amgylchiadau 
chwerwach yn angenrheidiol i rai dynion— Proíedigaethau Mr. Rees 
yn foddion ei ddeffroad— Ei aly/ad i Aberdar — Aberdar ar y pryd— 
Cych>\'yniad yr achos yno cydrhwng yr Annibynwyr a'r Methodistiaid 
— Eu hymwahaniad— Ffurfiad yr eglwys Annibynol— Ei gweinidogion 
— Diwygiad nodedig yn nhymhor Mr. Harrison — Dechreuad gweinidog- 
aeth Mr. Rees— Cynydd yr eglwys— Darlithiau Finney a'u dylanwad 
— Newidiad nodwedd gweinidogaeth ein henwad— Y diwygiad yn y 
Gogledd, a'i effelthiau— Mynediad Mr. Williams, Llandilo, i Liverpool 
— Ei gyfarfyddiad yno â Dr. Chidlaw — Dychwelyd adref wedi ei danio 
— Diwygiad Troedrhiwdalar— Enyniad y tân yn sir Gaerfyrddin— Y 
tân yn cyneu yn Morganwg— Y prif otferynau — Y symudiad Dirwestol 
yn parotoi y ffordd— Cyfarfodydd Diwygiadol— Nodwedd y nregethu 
ynddynt— Yr ysbryd oedd wedi meddianu Mr. Rees— Cyfieitnu y cyf- 
archiad ar "Undeb a chydymdrech mewn gweddi" — Urddiad Mr. 
Evans, Maendy — Yr olwg gyntaf ar Mr. Rees— Dadl Bedydd yn 
Rhymni, a'r cynhwrf a barodd— Ymweled âg Aberdar — Gogwyddo i 
symud— Amgylchiadau addfedodd i hyny— Anturio pregethu Saesoneg 
yn Merthyr, a chychwyn achos Seisonig yn Aberdar — Brwydr gyda'r 
ysmocio — Profedigaeth yn Cymer glyn Corwg — Eí ffyddlondeb i hen 
eglwys Penmain — Terfyniad ei weinidogaeth yn Aberdar ., 89 — 110 

PENNOD VL 

Annibyniaeth gyf undrefnol — Dadleuon Duwinyddol yn y Gogledd a'r De 
— Gwrthdarawiad yn sir Benfro— Y Parch. J. Roberts, Llanbrynmair, 
a'r Parch. M. Jones, Trelech— Cau Capeli— Dr. Jenkyn ar yr lawn a 
Gwaith yr Ysbryd— Dadl Jones a Morgan yn y Dysgedydd ar Waith yr 
Ysbryd— Mr. Rees wedi Uyncu y syniad— Ei bregeth yn Llanybri— 
Dylauwad pob newydd-beíh arno— Undebau sirol — Y ddwy wedd i 
Annibyniaeth— Urddiad yn ddolen gydiol— Y Cymanfaoedd— Cyfarfod- 
ydd Blynyddol— Sefyllfa yr enwad yn 1839— Ff urfiad yr Undeb CynuU- 
eidfaol — Y cydymegnîad i dalu dyledion — Sefydlu Cyfarfodydd 
Chwarterol— Yr anhawsderau— Y cyfundebau mwyai amlwg — Y rhag- 
farnau yn eu herbyn — Cymeradwyo pregethwyr cynorthwyol— Urddiad 
Gweinidogion— Amddiflyniad y Parch. D. Davies, Pantteg— Dysgyblu 
eglwysi gan gyfundebau— Enghreifftiau sir Gaernarfon a Dr. .ŵthur 
Jones- Sir Fynwy a Penmain— Datganiad y Parch. J. Griffith, Tyddewl 
— Yr helyntion gynt er ein haddysg ... »,. ... 111—130 

PENNOD VIL 

Symud i Lanelli— Cyfarfod ei Sefydliad— Cychwyniad a chynydd yr 
achos yn Llanelli— Y Parch. D. Rees— Ei ysbryd a'i ddylanwad— 
Cychwyn Park Street a Siloa— Y fantais a gafodd Mr. Thomas Rees o 
ddyfod i gysylltiad âg ef — Y gwahaniaeth oedd rhyngddynt— Cysyllt- 
iad newydíi â'r sir— Y ddau gyfarfod chwarterol — Llanboidy a Llandilo 
— NeiUcluolrwydd y gweinidogion— Cymanfa Trefgern— Profedigaeth 



Digitized by 



Google 



y 0TNWY8IAD. VII 

yn Narberth — Cymeryd golyeiaeth y Tywysydd, ac yBerifeno i*r wasff— 
Cymanía Drewen- Dyfod i Cftdwçan — Y lletygarwcn ^no— Yr helhnl 
am ddülad — Cjrnbwrf ** Beca * — Y mynediad anífoduB i Gaerfyrddin— 
Dyíodiad y meirchfilwyr i'r dref— ^Cymanfa Penmain— Y daith mewn 
cysylltiad &*r gymanfa— Rhai oedfàon nodedig iddo ... 1^1—156 

PENNOD VIII. 

Llanelli yn ífafriol i'w oewyddiadau llenyddol— Eshoniad Bamea— £i 
hendeTtyniad i'w gyfieitbn— Olnodiad o'i eiddo ar foreu eodi— Bam v 
Parch. J. Davies yn yr ^do/y^^^rfrf— Llwyddiant yr Eshoniad— Cyf- 
arfodydd sir Gaerfyrddin— Gwemidogion fel gwrandawyr—BIinder yn 
dyfod i mewn— Cyfundeh Mynwy — Y Parch. H. Jones a*r Parch. D. 
Rees— Cyfarfod Salem — Y penderfyniad— Rbwygo Ëglwys Heol A wst — 
Y Ddyled Sirol— Y daitb yn mben uchaf y sir— Cystadleuaetb gann yn 
Mharc Taliaris— Diwedd y ddyled sirol — Y cynroad dros Addysg — 
Cyfarfod Mr. StepbeDS, Brychgoed, yn Mbencadair— ''Talcen Coffin" 
— Dyled Castle Street, Ahertawy—Y Parcb. E. Watlcins— Taith gynt- 
af Mr. Rees i Loegr— Dyfod i gydnahyddiaeth ft H. Richard, Ysw., 
A.S. — Adroddiad Mr. Richard yn Norwich— Cymanfa Abergorlech— 
Yn y gadair— Cymanfa Solfach— Pregetbu yn nodedig yno ar Ddirwest 
— Anffodion y daith bòno— Ei gystudd yn 1847— Cymanfa Siloa— Cyf- 
arfodydd Bwlcbnewydd a Phentretygwyn— Pregeth Dafydd a Goliath— 
Ymweled â Liverpool, Manchester, a Mon — Cymanfa Llanerchymedd 
— Gogwyddo i ymadael â Llanelli— Derhyn galwad o Cendl... 157—182 

PENNOD IX. 

jrn flaenorol- 



midogion íu yno yn fiaenorol— 
Cymanfa 1849— Y geri marwol— Ycliwanegiad at yr eglwysi— Ei gy- 
«ylltiadauyn sir Fynwy— Ycydlafurwyr— Li lafnr llenyddol— Cycbwyn- 
iad yr Adolygydd—Y cwmni— CoUed yr antnriaeth— Yr Emynwyr 
Cymreig— Pregeth ar Ddysgyhlaeth Eçlwyeig— Cychwyn achosSeisonig 
yn Cendl— Cynadledd yn Cendl— Sefydíu y gymdeitbas yn Nghaer- 
dydd— Darllen papyr yn Halifax--Ei ddylanwad yn LIoegr—Agor 
(japel Barbam gan Dr. Morton Brown— Haelioni honeddwr— Syndod 
llawen y Parch. T. Jeflreys— Trysorfa yr hen Weinidogion— Dylanwad 
Mr. Rees ar Mr. Freeman— Llwyddo i gael £5000 yn enw Cymru — 
Ffyddlondeh i'w enwad— Sel enwadol— Llythyrau ar *<Hanesiaeth 
Bedydd"— Llythyr at Esgoh Llandaf— Llafur i ddwyn allan ** History 
of Nonconformity in Wales" — Ei argyhoeddiadau Ymneilldnol — Cym- 
anfa Cendl, 1859— Y eynadledd a'r oedfa ddeg— Ymweliad â*r Iwerddon 
— Terfyniad ei weinidfogaetb yn Cendl... .. ... 183—206 

PENNOD X. 

Pwysigrwydd Ahertawy— Cycbwyniad a Iledaeniad Annibyniaeth yn yr 
amgylchoedd — Y dirywiad— Ail gychwyn — Dyfodiad y Parch. D. 
Davies— Ei hohlogrwydd a'i ddylanwad— Galwad Mr. Rees — £i sef- 
ydliad yno — Ei raddiad yn D.D. gan Brifysgol Marìetta — Decbreu 
gweithio o ddifrif— Ailadeiladu Ehene^er — Y symudiad dau can- 
mlwyddol — Cychwyn acbosion Seisonig — Yr anturiaetb «yda Walter's 
Road — Decbreu yr acbos a cbodi y capel— Engliraifft o laiur a bunan- 
aberth anarferol — Perygl amlhau capeli — Ei bynawsedd yn diarfogi 

frthwynehiad — Yn mysg ei frodyr— Adgofion y Parcb. R. Tbomas — 
Fwyllgorwr— Brawd a cbymydog — Gweinyddu mewn angladdau^Ei 
ëlfmhwysder — Enghraifft, Cymania LiverpooI — Ei lafur cyboeddus — 
tboliadaa— Darlitbiau— Y Beibl Teuluaidd 207—224 

PENNOD XI. 
Pfehwyn "Sanes Aiinihymaeth"-*-Y Farc]i. D. Morgan^Awgiym Dr« 



Digitized by 



Google 



V1U Y CTNWYSIAD. 

Rees— Bechrenad ei ogwyddiadau hynafiaethol— Dwyn allan yr 
"History" — Ei gjrmhwysderan fel hanesydd — Cylchlythyr cyntaf 
''Hanes yr Eglwysi" — Yr anturiaeth— Ymddangosiad y gwaith— Gwas- 
anaeth y Parch. J. Rees— Ein teithiau yn Nghymru — Y daith i 
America— Cyfarfod ymadawoi yn Liverpool— Y Fordaith — Dygwydd- 
iadau ami— Y cymeriadau gyiarfu— Glanio yn New York— Croesaw 
yno— Myned i Middle Granville, Fairhaven, ac Utica, a thrwy Oneida 
— Ymweled â rhaiadr y Niagara — Y daith o Buífalo i Cleveland — Cyf- 
arfod y Parch. Rees Powell — Cymanfa Sharon— Agoriad Gomer — 
Cymanfa Wiaconsin — Oedfaon rhagorol— Cymanfa y Methodistiaid yn 
Cambria<-Croesi y Mississippi — Mmnesota — Cymanfa y Methodistiaid 
yno — Ymadael yn LongcreeÈ— Cyrhaedd Yanwert— Cael Telegram am 
larwolaeth Mrs. Rees — Cychwyn adref— -Ei bryder— Glanio yn Liver- 
pool— Cyrhaedd adref — Cydymdeimlad cyffredinol ... 225—256 

PENNOD XII. 

Blynyddoedd olaf ei weinidogaeth--Cyfarfyddiad yn Nurston— Hunan- 
leddiant mewn ystormydd—Tystiolaeth y Parch. J. Roberts — Ei nod- 
wedd fel gweinidoç—Hapus mewn diaconiaid ffyddlon — Adgofion y 
Parch. J. Roberts--Ei allu i fod yn wrol— Pregethau nodedig iddo— 
Ymddangos yn mysg ei frodyr i fantais— Adgofion y Parch. J. Miles 
— Dr. Rees yn "character" — Yr anhawsder i'w ddarnodi fel pregethwr 
— Ei synüedd plentynaidd— Enghreifftiau— Lluosogrwydd yr hanesion 
am dano — Ei aliu i ddyfod o bob anhawsder — Esiamplau chwerthinus 
— Ei natur garedig— Ei ryddfrydigrwydd at enwadau eraiU— Ei barch 
yn ei enwad— Ei eiddigedd dros y lle y byddai— Cadeii^dd cymanfa- 
oedd a phwyllgorau— Yr Undeb Cymreig— Cadair yr Ündeb CynuU- 
eidfaol-Anrhydedd y dewisiad— Ei anerchiad— Ei bryder— Angladd y 
Parch. Simon Evans— Ein cyfarfj'ddiadolaf— Eigystudda'ifarwolaeth 

— Y teimlad a gyffrodd y newydd ... 257—278 

PENNOD XIII. 

Ei farwolaeth a*i gladdedigaeth— Ysgrif y Parch. T. Johns— Y sylw 
dynodd ei farwolaeth— Dylifiad pobloedd i'r dref ddydd yr angladd— Y 
Cynrycliioliad Uawn oedd yno— Yr ymwthio i gapel Walter's Road— Yr 
olwg ar yr arch— Yr anthem— Y gwasanaeth arweiniol— Y ddwy breg- 
eth— Teîmladau dwysion y dorf— Yr orymdaith angladdol— Ei threfn— 
— Yr heolydd hyd fynwent y Sketty— Y gwasanaeth wrth y bedd - Y 
dylifiad i'r fynwent— Lle cysegredig ei fedd— Y gwasgariad hyd yr 
adgyfodiad-Pregeth Dr. Bevan-Pregeth Dr. Thomas ... 279-305 

PENNOD XIV. 

Dr. Rees fel pregethwr— Neillduolrwydd ei olwg allanol -Ei draddodiad 
— Eglurder ei feddwl, a'i symledd— Ei uniongrededd— Dadl Etholedig- 
aeth-Pregethyn Jewin Crescent— Nodwedd dduwinyddol ei bregeth- 
au—Sylwadau Huw Tegai arno-Llythyr y Parch. R. Thomas— 
Adgofion Dr. Herber Evans— Pre^eth nodedig iddo-Ei bryder yn 
NgSymanfa Cendl-Ei dynerwch a'i gydymdeimlad— Detholion gan y 
Parch. O. R. Owen— Adgof am dano mewn tair o'r Cymanfaoedd De- 
orllewinol— Pregethau nodedig iddo— Crefydd yn yr achau— Cymanfa 
Cwmafon— Cymanfa Mon-Cariad Brawdol— Cymanfa y Brychgoed— 
Ymadawiad y gogoniant— Cymanfaoedd Henllan, PwUheli, a Liver- 




Diweddglo 306-341 

PENNOD XV. 
Ei Bregethau, &c, 342-376 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



o 

o 

o 



Q 
Q 

> 
Z 
> 



> 

0Q 
O 

< 



< 
z 



< 
o 
o 

d 

z 



>- 
z 



3 

< 

5 
o 



z 
> 



-i 



II 

ll 



áí 






•55 



ll-M: 



ú 



Ìî? 
ll 



s 



-I 



i-ll 










Ìf 




Ö 


co 




1 








c 


S 


J 






^ 








— ÇX, 


"—$ 


$ 


■S 


(/) 


•^ 








0Q 


< 


>> 


-4 


co g 


-0 

1 


00 


1» 


' 



'2; 

Ö 



I 



I 

î 
I 



Digitized by 



Google 



COFIANT 

y 

PARCH. THOMAS REES, D.ü, 



^^•^♦^^M^^^»»^<MN»W»<»»M%»M^ 



^ IPntnoli i* 

" AC YB OEDD DUW GYDA*R LLANC, AC EFE A aYNYDDODD." 

LU ac amser ei medigaeth — Ei fedydâiad — Eihynafiaid o du ei 
dad — Eu neillduoìrwydd — Y cyff o'^r hwn yr hanodd o du ei 
fam—Harri William — William Harri^Shon Prys — Dissenter 
Shon Prys—Neillduolrwydd ei Nain^ aH haddysg iddo^Ei 
syniadau Arminaidd hi — Hynodrwydd yplentyn, à*i yyflymder i 
ddysgu—Yr ychydig ysgol gafodd — Dechreu òcrddoni^ enghreift' 
iau hyny—Adgofion y Parch. T. Thomas am dano — Morgan 
Morgan y crydd ac yntau^Yr anhawsderau y gweiíhiodd 
drwyddynt — Dinodedd ei amgylchiadau — Ei amgylchoedd — 
Desgrifiad y Parch. N, Stephens o*r wlad — Amddifadrun/dd o 
foddion gwybodaeth — Gyferhynu y mantmion presenol — Rhai 
lleoedd y pryd hwnw yn fwy ffafriol — Enghreifftiau^ Llansanan 
ac E^onydd — (hoeithdy Morgan Morgan aV Seren Oomer — 
Anhawsderau yn codi o ofergoeledd ac arferion dnog ^Profedig* 
aethau y ", cwrw hach " — Prawf oH nerth yn gorchfygu y cwbl, 

Ganwîd Thomas Rebs Rhagfyr 13, 1815, rnewn bwthyn bychan 
aelwid Penpontbren, ar derfyn De-orllewin plwyf Llanfynydd, 
ar ar fin plwyf Llandilofawr, yn sir Gaerfyrddin. Safai yr hen 
dŷ ryw ddeg llath ar hugain oddiwrth afon fechan, a elwir yn y 
fan hòno afon yp Hewl, oddiwrth enw amaethdy sydd gerllaw. 
Mae yr hen dŷ wedi ei chwalu er's llawer o flynyddoedd, ac nid 
0€8 yno erbyn hyn gymaint ag olion o'r fan y safai. Ond yn y 
bwthyn bychan oedd nnwaith yn y fan hòno yr agorodd gwrth- 
ddrych y Cofiant hwn ei lygaid gyntaf ar y byd. Bedyddiwyd ef 
gan y Parch. Rees Powell, yr hwn oedd yn amaethwr yn rhandir 

A 



Digitized by 



Google 



10 COFIANT 

Tachloyan, yn gystal ag yn weinidog yn Cross Inn, Llandybie. 
Arferai Mr. Powell ymfifrostio wedi i'r bachgen ddyfod yú ddyn, a 
chyrhaedd enwogrwydd, mai efe a'i bedyddiodd; ac ychwanegai 
fod rhywbeth wedi dweyd wrtho pan yn ei fedyddio y denai yn 
ddyn mawr. Teg yw dweyd hefyd mai wedi iddo ddyfod i dîpyn 
o gyhoeddusrwydd a pharch y cly wyd gyntaf am y rhagfynegiad 
hwn. Os daw rhywbeth o ddyn, nid ychydig ydyw nifer y rhai a 
fyn ddangos eu craflfder trwy hòni ddarfod iddynt hwy weled a 
rhagfynegu hyny ; ac os, o'r tn arall, y daw rhyw aflwydd i gyfarfod 
à dyn, y mae y gwŷr hyn yn wastad wedi dweyd hyny hefyd. Pa 
fodd bynag, i'r lluaws yn y gymydogaeth ar y pryd, ni anwyd 
erioed fachgenyn a Uai o obeithion a dysgwyliadau oddiwrtho. 

Brodor o blwyf Llandilo, yr ochr ddeheuol i afon Towy, oedd ei 
dad, Thomas Rees, yn ol enw yr hwn ei gal\vyd. Teulu o blwyf 
Myddfai oeddynt yn wreiddiol, ac yr oedd llawer o hynodionyn 
perthyn iddynt; ac y mae ar lafar gwlad, yn rhan uchaf Sir Gaer- 
fyrddin, lawer o chwedlau digrif am danynt. Hen daid i wrth- 
ddrych y Cofiant hwn oedd Edward Rees, y gof, Trefenty, yn 
mhlwyf Myddfai. ün hirben iawn ydoedd; ac yr oedd yn fawr 
yn ffafryr hen foneddwr Llwyd, Glansevin, yr hwn oedd yn heliwr 
cádarn ar y ddaear, oblegid ei graffder nodedig i ganfod ysgyfarnog 
ar ei gwâl, yr hon, y mae yn debyg, oedd yn dalent werthfawr yn 
ngolwg Nimrodiaid y dyddiau hyny. Tstyrid Edward Rees yn 
feddyg anifeiliaid rhagorol, a byddai Uawer o gyrchu ato. Yr 
cedd i Edward Rees dri o feibion, sef Dafydd Edward, Fronisaf, 
Rees Edward, Felinfach, Llansadwrn — hwn oedd daid Mr. Thomaa 
Edwards (lorioerth)^ Llandilo — a Lewis Edward, Manorafon, yn 
mhlwyf Llandilo; ond dewisodd ef gyfenw ei dad yn hytrach na'i 
enw, yn ol arfer llawer o'r hen Gymry, a galwodd ei hun yn Lewis 
Rees. Bu Lewis Rees, a'i wraig Pegy, yn byw am lawer o flyn- 
yddoedd o'u bywyd priodasol yn yr hen dŷ Manorafon; ond 
chwalwyd ef gan David Pugh, Tsw., A.S., y boneddwr sydd yn 
awr yn perchenogi yr etifeddiaeth, oblegid ei fod yn rhy agos i'r 
palas.* Mab i Lewis a Pegy Rees oedd Thomas Rees, y tad; ac 

* Llythyr Mr. T. Edwards {loruotrth)^ Llandilo, 



Digitized by 



Google 



DB. T. REES. 11 

wedi iddo dyfu i fyny yn Uanc daeth i gymydogaeth Mynyddbach 
at Morgan Morgan y crydd, i weitnio yn yr alwedigaeth hòno. Ni 
bu tad a mab erioed yn dwyn mwy o debygolrwydd yn fforf ea cyrff, 
yn hawddgarwch en tymher, a'n parodrwydd i wnend nnrhyw was- 
anaeth yn eu gallu i unrhyw un. Treuliodd ei dad y rhan fwyaf 
o'i oes yn Merthyr Tydfil yn dilyn ei alwedigaeth, ac yn masnachu 
mewn esgidiau, ac nid oes Uawer o flynyddoedd er y bu farw. 6an 
fod hen daid y Parchedigion Henry Rees, a William Rees, D.D., 
yn enedigol o blwyf Llandilo, yr hwn yn ei swydd fel cyllidydd a 
aeth i Sir Ddinbych, a phriodi yno etifeddes Chwibren isaf, yn 
mhlwyf Llansanan, y mae rhai wedi tybioeu bod o'r un tenln, ond 
er chwilio nid ydym yn cael fod unrhyw sail i'r fath dybiaeth; ac 
nid ydym wedi gweled neb yn gallu dilyn y dolenau cysylltiol; yii 
wir, y mae yn sicr mai teuluoedd hollol wahanol oeddynt, er yn 
dwyn yr un cyfenw. 

Enw ei fam ef oedd Hannah, a hi oedd ferch i Dafydd a Mari 
William. Preswylient mewn lle bychan o'r enw Bancyfêr, yn 
mhlwyf Llangathen. Dyn diniwed iawn oedd Dafydd William, 
tyner a charedig, heb ddrwg ewyllys ganddo i neb. Gan iddo 
briodi chwaer i wraig Morgan Morgan y crydd, efe a ymroddodd 
i ddysguy gelfyddyd hòno, er nad arferasai â hi cyn hyny; ac am 
ei fod yn fednis a deheuig, daeth yn gryn feistr arni. Ond mewn 
gwneud llestri gwellt y rhagorai, ac yn hyny yr ymhyf rydai fwyaf. 
Cadwai lawer o wenyn, oddiwrth y rhai y gwnai ran helaeth o'i 
fywoliaeth; ac am ei fod yn ddyn tawel a heddychlon caniatai 
amaethwyr y wlad, yn ddiwarafun, iddo fyned i'w meusydd a'u 
perthi i gasglu drysi; a gwyddai pawb y byddai ofalus na niweid- 
iai ddim, ac na ysigai unrhyw berth. Yr oedd iddo fab o'r enw 
John, ond a adnabyddid fel " Jaci Dafydd WiUiam," yr hwn, fel 
ei dad, oedd yn nodedig am ei ddeheurwydd. Dygasid yntau i 
fyny i wneud esgidiau, ond ychydig ddilynodd ar éi gelfyddyd, 
oblegíd daeth yn fedrus mewn glanhau ac adgyweirio clociau, a 
watches, a chyweirio dodrefn, a chyfanu llestri drylliedig, ac yr 
oedd galw mawr am ei wasanaeth, ac yr oedd hyny yn Uawer mwy 
eniUfawr na gwneud esgidiau, heblaw y rhoddid iddo yn y tai yr 
ymwelai â hwy well bywoliaeth. 



Digitized by 



Google 



12 COPIANT 

Yr oedd Mari, gwraig Dafydd William, yn hann o hen deulu 
oedd wedi byw yn ardal Mynyddbach am oesau; ac wedi bod yn 
aelodau yn Nghapel Isaac dros genedlaethau, fel y gwelir yn 
nhaflen âchyddol y teulu, Yr ydym yn gallu dilyn y teulu yn ol 
hyd Harri William o blwyf Llanfynydd, yr hwn oedd yn aelod yn 
Nghapel Isaac mor foreu a'r flwyddyn 1689, ac o bosibl rai blyn- 
yddau cyn hyny. Bu fyw hyd y flwyddyn 1723, a'r flwyddyn 
hòno bu ef a'i fab Dafydd Harri, yr hwn oedd hefyd yn aelod yn 
Nghapel Isaac, farw, er colled fawr i'r achos yn y lle. Mab arall 
íddo oedd Zacharias Harri, yr hwn a fu farw yn Awst, 1786, yn 88 
oed. Cyf rifid ef yn ddyn nodedig o dduwiol, a bu am flynyddoedd 
yn blaenori y canu yn Nghapel löàac. WiUiam Harri, fel yr 
ymddengys, oedd yr hyûaf o blant Harri William, a bu ef am 
dymhor hir yn aelod amlwg o'r cglwys Ue y bu ei dad a'i frodyr yn 
aelodau mor ddefnyddiol; a bu ei hiliogaeth ar ei ol yn golofnau 
i'r achoB yno am oesau. Bu ef farw rywbryd o 1750 i 1760. Bu 
i WiUiam Harri deulu Uuosog. Enw ei fab hynaf oedd Theodos- 
îus, yr hwn a anwyd yn 1715. Bu ŵyr iddo ef yn weinidog yn 
New Windsor, ond trodd i'r Eglwys Sefydledig. Enw ei ail fab 
oedd John, yr hwn a anwyd yn 1722, ac a dderbyniwyd yn aelod 
yn Nghapel Isaac Mai löfed, 1743. Mab iddo ef oedd William 
John, Brynblawd; ac efe oedd tad y Parch. David Jones, G\Fynfe. 
Merch iddo ef oedd Elizabeth, yr hon a briododd â Thomas John 
Evans, a hi oedd mam y Parch. Dafydd Thomas, Penmain. ün 
arall o ferched WiUiam Harri oedd Mari, gwraig Shon Prys, am 
yr hwn y mae Uawer i'w ddywedyd. ün genedigol o ddyflfryn 
Crawnon, yn sir Frycheiniog, oedd Shon Prys. Yn ei ieuenctyd yr 
oedd yn wyllt ac ofer, gan ddilyn pob rhysedd ac annuwioldeb. 
Wedi deall fod dwy ferch yn ei ardal enedigol ar fryd tadogi amo 
eu plant anghyfreithlon, ciliodd ar ffo o blwyf Llangynidr i blwyf 
Llanfynydd; ac er nad oedd y naill blwyf yn nebpell oddiwrth y 
Uall, eto yr oeddynt yn llawer pellach y pryd hwnw, na phe ffoai 
un yn awr o Gymru i ganol Lloegr, oblegid yr hawsder ychwanegol 
sydd i gael gafael ar bob troseddwr. Saer melinau ydoedd wrth ei 
alwedigaeth, a dy wedir ei fod yn nodedig o fedrus yn y gelfyddyd 
bòno* Yn mhen ysbaid daeth i gydnabyddiaeth à Mari, merch 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBBflt 18 

WiUiam Harri, a phriododd hi. Parhaodd am dymhor jm ddigrif- 
ddyn cellweirus ac annuwiol, nes d'od yn ddiareb yn y wlad am ei 
rysedd a'i oferedd. Dywedir mai yr hyn a'i difrifolodd oedd 
clywed mam wrth geryddu ei phlentyn yn dywedyd, " Oni ddiwygi 
di, mi fyddi cynddrwg a Shon Prys." Aeth hyny fel saeth i*w 
galon, mai efe oedd yr annuwiolaf yn y wlad yn nghyfrif dynion; 
ac o'r dydd hwnw allan penderfynodd newid ei ffyrdd a throi at yr 
Arglwydd. Tmwasgodd â'r dysgyblion yn Nghapel Isaac, lle y 
derbyníwyd ef yn aelod, a daeth yn f uan mor amlwg mewn crefydd 
ag ydoedd o'r blaen yn ei annuwioldeb; a bu yn swyddogdefnydd- 
iol dros lawer o flynyddoedd. Yr oedd yn Gristion unplyg a 
didwyll: "Israeliad yn wir ydoedd, yn yr hwn nid oedd twyll.** 
Fel enghraifift o'i unplygrwydd gellir nodi un ffaith. Pan yr oedd 
yn byw yn Melínfach, Cwmcragen, yr oedd amo eisieu ceffyl 
bychan i gyrchu a danfon nwyddau yn nglỳn â'r felin; ac aeth i 
ffair Abergwyli i brynu un. Gwelodd yno un, yr hwn, fel y tybiai, 
a atebai ei bwrpas; ond er ei fod yn deall saemîaeth melin yn dda, 
ni wyddai fawr am geffyl, a llai na hyny am ystry wiau y rhai yr 
ymwnai â hwy. Rywfodd, yn nghorff yr ymddyddan â gwerthwr 
y ceffyl, dygwyddodd iddo ddweyd mai Dissenter ydoedd. " 0,** 
ebe y jochey^ " Dissenter wyf finau hefyd." Tybiodd Shon Prys, 
gan ei fod yn nwylaw brawd, y gallasai ymddiried i'w air, a chan 
ei gredu am ragoriaethau yr auifail, rhoddodd iddo ei bris am 
dano. Cymerodd ef adref, a gosododd ef yn y cae. Ar lasiad y 
dydd dranoeth, aeth ei gymydog Morgan Dafydd i edrych pa fath 
geflfÿl a brynasai Shon Prys, a chafodd mai hen greadur diwerth, 
wedi tori ei wynt ydoedd. Aeth ar ei union i'r felin, a dywedodd, 
" Shon Prys, yr ydych wedi eich twyllo yn dost yn yr hen geffyl 
yna: mae yr hen greadur yna wedi tori ei wynt yn yfflon." ".Na, 
'dall byny ddim bod, Morgan Dafydd: canys Dissenter gwerthodd 
e i mi," ebe Shon Prys. " Pwy bynag gwerthodd- e, Shon Prys, 
yr ydach ch'i wedi eich gwneud yn gywilyddus ganddo," atebai 
Morgan Dafydd. Am flynyddau ar ol hyny yr oedd yn ddy wediad 
yn y gymydogaeth pan wnelai rhy wun dro cyfrwys-ddrwg, " Dyna 
dric teilwng o Ddissenter Shon Prys." 
Yr oedd gan Shon Prys, o Mari ei wraig, ddwy o ferched. enw y 



Digitized by 



Google 



14 . COriAîîT 

naill oedd Hannah, a hi oedd gwraig Morgan Morgan y crydd, a 
merch iddynt hwy oedd Mari, gwraig Thomai Stephens, a hi oedd 
mam y Parchedigion J. Stephens, Brychgoed; D. Stephens, 
Glantaf; N. Stephens, Liverpool, a Mr. Stephen Stephens, tad 
y Parch. J. Stephens, Brynteg. Enw y Uall oedd Mari, gwraig 
Dafydd William, am yr hon yr ydym yn son, a hi oedd mam 
Hannah, yr hon oedd mam Thomas Eees. Gwelir felly ei fod yn 
dyfod hen gyfif anrhydeddus. Dygwyd ef i fyny gyda'i fam ar 
aelwyd ei daid a'i nain yn Bancyfêr. Nid oedd dim yn ei fam 
rhagor y rhan fwyaf o ferched y wlad; a gallesid unrhyw ddiwrnod 
gyfarfod â digon o rai uwchraddol iddi yn mhob ystyr. Ond yr 
oedd yn un ddiniwed iawn, ni fynai ddrygu neb. Ond yr oedd 
ei nain yn ddynes nodedig, ac wedi etifeddu rhagoriaethau eî 
hynafiaid, yn enwedig yn feddyliol. Tr oedd o ddeall cryf, a 
gwybodaeth eang, yn fwy cyfarwydd yn y Beibl nag odid neb yn 
yr hoU wlad oddiamgylch. Yn hyny yr oedd hi yn gwbl deilwng 
o'r cyff y daethai o hono. Ond Arminiad ydoedd o ran 
credo, ac â hwy y cysylltai ei hun. Tr hen Arminiaid oedd yn 
y wlad yn mhell cyn cychwyniad Wesleyaeth, ond heb y gwres 
sydd yn Arminiaeth efengylaidd y Wesleyaid. I Arminiaeth y 
dirywiodd llawer o'r hen eglwysi yn gyntaf, y rhai wedi hyny a 
syrthiasant i Ariaeth a Sosiniaeth; ac erbyn hyn y mae yr hen 
Eglwysi Arminaidd wedi darfod yn llwyr, ac Undodiaeth yw 
eu credo cyff redinol. Ond nid f elly yr oedd gynt, eithr edrychai 
yr hen gynuUeidfaoedd Arminaidd arnynt eu hunain mor bell 
oddiwrth yr Undodiaid ar y naiU law, ag oeddynt òddiwrth y 
Calfiniaid ar y Uaw arall. Ni ddaethom erioed i ddeall, hyd 
sicrwydd, ac nis gaìlasai ein gwrthddrych ychwaith roddi cyfrif, pa 
fod^ y bu i'w nain fyned yn Arminiad, pan yr oedd ei hoU 
gysylltiadau, a chysylltiadau ei hynafiaid yn nglŷn â Chapel Isaac, 
ae yr oedd yr eglwys yno trwy hoU ystod ei' hanes yn Galfinaidd, 
er fod ynddi gryn nifer o'r rhai a gyfrifid yn Baxteriaid. Y 
dyfaliad tebycaf ydyw eiddo Mr. Stephen Stephens, yr uníg un 
sydd yn aros a all roddi unrhyw oleuni ar y mater, sef ddarfodiddi 
pan yn gwasanaethu mewn lle a elwir Cwmfron, ar Pynydd bach 
Cwrt Henry, gyda theulu o olygiadau Arminaidd, a lle yr oedd 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEE8. 16 

amryw eraill yn dal yr un syniadan, syrthio i mewn ft hwy; ac yr 
oedd ei ehydymdeimlad yn flaenorol â'r blaid a gyfrifiJ yn 
Baxteriaid yn Nghapel Isaac. Pan gychwynodd Wesleyaeth yn 
Nghymm yn nechreu y ganrif hon, cymerasant fantais ó*r syniadan 
Arminaidd oedd yn ardal Mynydd bach Cwrt Henry, a chodasant 
yno Gapel, ac yno yr oedd Mari WiUiam yn aelod, a chyrchai yno 
bob mis hyd ei diwedd, hyd ygallai; ond i Gapel Isaac yr elai ar 
amserau eraiU, ac yno yr oedd ei gwr Dafydd William yn aelod, ac 
â'r lle hwnw yr oedd ei holl gysylltiadau. Ond, pa fodd bynag, yn 
nhymhof ei faboed, bachgen ei nain oedd Thomas Eees. Cymer- 
ai hi drafferth fawr i'w ddysgu, a chofiai yntau yr hyn a ddywedid 
wrtho. Dysgodd ddarllen yn ieuangach na phlant yn gyffredin; a 
chyn ei fod yn saith oed yr oedd yn hollol gyfarwydd yn hanes prif 
gymeriadau yr Hen Destament, ac yr oedd ei bwyll yn ateb yn 
peri i ambell un ofyn, "Beth a fydd y bachgen hwn?" Tyfasai 
yn fwy na bechgyn o'i oed, a pharai ei arafwch iddoymddangos yn 
Uawn hynach nag ydoedd. Ni wyddai llawer pa beth i'w feddwl 
hono. O'r braidd na thybiai rhai nad oedd mor ffel a phlant yn 
gyfiPredinol, pan y tybiai eraill ei fod yn gallach, o leiaf yn fwy 
gwybodus na holl blant y wlad. Elai ei f am oddiamgylch i weithio 
yma a thraw at amaethwyr ar adegan o brysurdeb, fel yr arferai 
merched a gwragedd tlodion gynt, ac elai yntau fynychaf gyda hi, 
ac yr oedd yn cael ei hoffi yn mha le bynag yr elai. Yr oedd 
ganddo hyd yn nod y pryd hwnw ry w allu nodedig i wthio ei hnn 
i serch yr holl deuluoedd lle yr elai. Yr oedd mor ddiniwed a 
didramgwydd, fel, os byddai ar y bwrdd neu yn y ty rywbeth gwell 
na'i gilydd, rhoddid iddo ef ryw gyfran o honó. ünwaith yr 
oedd wedi galw gyda'i fam mewn ty ffarm, ac yn ol arfer teulu- 
oedd caredig gofynai y wraig i'w fam, "Hannah, a gymer y bachgen 
bach doc o fara a chaws? ""Na, diolch i ch'i, 'does eisieu dim amo," 
meddai hithau. "Mam, gadewch i wraig y ty wneud fel y myn 
hi," meddai yntau mewn tôn nas gallesid camgymeryd ei hystyr. 
Pa wraig a allasai, ar ol ei glywed yn dweyd felly, beidio a rhoddl 
iddo? Yn 'adeg y Nadolig a'r Calan arferai fyned oddiamgylch 
amaethwyr y wlad i werthu perllanau, fel eu gelwid,neu ynhytrach 
i'w rhoddi yn gyf newid am galenig. Nid gorchwyl hawdd ydy w 



Digitized by 



Google 



16 COPIANT 

darlunio y berllan» Darn o astell ysgwar ydoedd, o faint Uyfr 
deuddeg-plyg. Yr oedd pedair olwyn fechan dani, ac yr oedd eî 
harwyneb yn Uawn tyllau bychain. Yn y tyllau hyn rhoddid 
pinau pren, ac ar flaen y pin canol gosodid afal coch, ob 
gellid ei gael, ac ar flaen y pinau eraill griafol (berries) cochion, a 
rhyw bethau eraiU i amrywio y lliwiau. Yr oedd golwg brydferth 
iawn ar y berllani a chadwai am fisoedd. Gwaith y taid a'r ewythr 
ydoedd, y rhai oeddynt gelfydd mewn pethau o'r fath. Rhoddid 
weithiau ryw gymaint o arian am y berllan, heblaw y blawd 
gwenith, a cheirch, a sucŵn, a chaws, a nwyddau bwytadwy eraill. 
Ceid fel hyn ddigon o fodd i gynal y teulu am wythnosau. 

Nid oedd cyfleusderau addysg drwy yr hoU wlad yn nyddiau ei 
febyd ef ond anmherffaith iawn. Gwneid ysgolfeistri yn amlo 
wehilion y bobl. Rhy w rai wedi methu gyda phob gorchwyl arall a 
ymgymerai â chadw ysgol. Hen siopwr wedi tori, neu 
bLesjethwr wedi coUi ei gymeriad; hen filwr wedi coUi aelod,neu 
hen forwr am ymneillduo i'r tir. Os medrent dipyn o Saesneg, ac 
ysgrifenu a rhifo ychydig, gosodent eu hunain i fyny i ddysgu 
eraill; ond y dall yn tywys y dall ydoedd fynychaf. Byddai 
desgrifiad cywir o'r ysgolfeistr, fel yr oedd yn rhanau gwledigOymru 
driugain mlynedd yn ol, yn un o'r pethau mwyaf chwerthingar, ac 
nid oedd Oapel Isaac yn eithriad. Un chwarter o ysgol ddyddiol 
gafodd Thomas Eees yn ystod y deng mlynedd y dylasai fod yn 
barhaol yn yr ysgol, a chaf odd hyny trwy garedigrwydd amaethwr yn 
y gymydogaeth. Tynwyd ei sylw gan ei f edr yn adrodd pennodau, 
a'i hoffder o'i lyf r pan oedd am ychydig yn eî wasanaeth, a chynyg- 
iodd dalu am chwarter o ysgol iddo. Mr. Thomas Davies, Oross- 
nant, ydoedd wrth ei enw, a bydded bçndith ar ei goffadwriaeth, a 
dilyned bendith ei hoU hiUogaeth. Aeth i'r ysgol a'i spélling 
looh gydag ef. Galwyd arno yn mlaen i ddweyd ei wers, canys 
d jna yr arfer. Oymerodd yr athraw y llyf r o'i law ac agorodd ef ar 
y wers ddechreuol, ond meddai y dysgybl, "Yr w i wedi dechreu 
dysgu nes yn ol na hyna Syr." "B'le gallest ti fyn'dnesyn ol na'r 
wers gynta' ?" gofynai yr athraw yn Ued sarug. "Fan hyn Syr," ebe 
yntau, gan droi i'r wyneb-ddalen, ac adrodd yn rhigl " VyBe 
SpelUng Boohfor Teaching fhe Budimmts ofthe English Language^ 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 17 

ly Charles YyseJ*^ Aeth trwyddo oV wyneb-ddalen yn mlaen, gan 
fwyta y Uyfr i gyd. 6an Sipsiwna a grwydrent y wlad, ac a 
wersyllent ar gyran y Mynydd bach y clywodd aîr o Saesneg gyntaí 
erioed, a dysgodd rai geirian oddiwrthynt. Yr oedd er yn 
fachgen yn nodedig am bigo i fyny bob peth a welai ac a glywai. 

Nid oedd ynddo fedr at nnrhyw orchwyl neillduol, ac ni ddysg- 
odd unrhyw gelfyddyd; ac ni roddwyd ef ychwaith i wasanaethn 
dan amod gydag amaethwyr, fel y gwneid ft bechgyn o*i oed ac 
yn ei amgylchiadao, er iddo fod yn achlysurol gydag amaethwyr, 
yn enwedig yn y Crossnant. Ond gartref gydal fam a'i daid a*i 
naìn yr arhosai, ac ynp y mynent hwythau iddo fod. Beiid ef a 
hwythau gan lawer am hyny. Cyhüddid ef o fod yn ddiog, a beiid 
hwythau am ei ddwyn i fyny yn segur. Ond yr oedd yr holl 
amser yma gyda'i daid yn hollti dellt, a chasglu drysi i wneud 
Uestri gwellt, basgedi gwellt, a chadeiriau gwellt. Tr oedd ganddo 
f wy o fedr at hyny na dim arall, a bu am ysbaid yn dilyn hyny 
orchwyl. Caniateid, fel y dywedwyd, i Dafydd WiIIiam gryn 
lawer o ryddid gan amaetl^wyr i fyned i V tiroedd ac i'w cloddiaa 
i gasglu drysi, gan y gwyddent na wnai ddím i wanychu y perthi. 
Un diwrnod yr oedd Dafydd WiIIiam a'i ŵyr bychan ar dir 
PenhiII, a'r bachgen yn cario baich o'r drysi; cyfarfu Mr, 
Edwards, gwr PenhiII, âg'ef, agofynodd iddo, "Wel, Twm bach, be 
nei di am fwyar yn yr haf wedi tori y drysi fel hyn?" atebodd y 
bachgen — 

**Dafy€ld William lestri gwellt, yn hoUti'r dellt yn bedwar; 
Tori*r drysi yn y bon; a beth dâl son am fwyar?" 

Credwyd yn gryf ach ar ol hyn f od rhy wbeth yn y bachgen, er o 
bosibl yr ofnai rhai, os oedd yn dechreu pendroni gyda phrydyddu, 
na ddeuai dim daioni o hono. Syniad isel iawn oedd gan bobl yr 
oes hòno am brydyddion. Segnrwyr ac oferwyr oeddynt, gan 
mwyaf yn treulio eu hamser i glera ar hyd y wlad, a beichio y rhai 
a agorai eu drysau iV derbyn i'w tai. Credid am unrhyw fachgen, 
os dechreuài brydyddu, ei bod ar ben arno; ac eto dyna un o'r 
ffurfiau cyntaf yn yr hon y mae talent Gymreig yn dangos ei hun. 
Nid oes odid neb yn ein gwlad wedi cyrhaedd enwogrwydd mewn 
wtthyw gylch, yn enwedig os yn cychwyn yn isel, na ddangoswyd 



Digitized by 



Google 



18 - COnANT 

. ganddo pan yn ieuanc dueddrwydd at farddoni, er fod Ilawer o 
honynt yn ddigon amddifad o'r awen, a llawer hefyd, pan 
ddaethant yn wŷr mewn gwybodaeth a deall, a roisant heibio 
bethau bachgenaidd. Ond y mae y bachgen y byddo ganddo 
ryw fedr ar rigymu, pa mor ddiawen bynag fyddo, yn sicr o dd'od 
yn oracl yn mysg ei gyfoed, a chael o leiaf ei wrando gan y rhai 
fyddo yn hŷn o oedran nag ef. Felly yr oedd Thomas Rees er 
yn fachgen. Difyrai ei gyfoedion trwy rigymu iddynt; a phan y 
dygwyddai rhyw dro trwstan íddo, Uwyddai i liniaru tymhery rhai 
fyddai yn barod i gyffroi trwy ryw rigwm barddonol. Dyma 
un enghraifft. Pan gyda Mr. Davies, Crossnant, yr oedd ar un 
cynhauaf gwair yn arwain y gaseg wrth gywain, ond trwy ryw 
drwstaneiddiwch o'i eiddo rhedodd y gaseg, nes y dymchwelodd y 
car llusg yn y bwlch, ac meddai yntau— 

*' Mi godaiâ heddyw'n fore, a mhlaned i oedd dost, 
Y gaseg goch a redodd, a'r car aeth am y post." 

Prynodd faddeuant yn y f an, pa mor barod bynag y gallasai y 
meistr fod i geryddu. Cyfansoddódd lawer o'r fath bethau yn ei 
fachgendod; ac er na wnaeth ddim i brofi y gaUesid bardd o hono, 
eto dangosoddyn eglur fod ynddo alluoedd oedd yn mhelluwchlaw 
Uuaws bechgyn ei wlad, pe cawsai y manteision angenrheidiol- i 
ymddadblygu, ac athraw medrus i'w gyfarwyddo. Dyma hefyd 
rigwm arall a gyfansoddodd i ryw gyfaiU a aeth i nwydau drwg 
oblegid colli ei gyllell: — 

" Rhys Khys y Cabin, aeth i nwydau anghyffredin— 
Colli*i gylloll yn y borth, a hòno yn werth y shülin'" 

Ond nid oedd goganair felly yn ddim help i ddofi Uid Rhys, 
druan, yn ngwyneb ei goUed; ond dengys mor barod â'i rigwm 
oedd y bachgen . Byddai yn hawdd j chwanegu llawer o'r f ath bethau, 
Ysgrifena un o'i hen gyfeillion atom, yr hwn a f agwyd yn yr un 
gymydogaeth, er ei fod yn perthyn i do ar ei ol ef, yn rhoddi i ni 
ryw grybwyllion am ei ddyddiau boreuol.* — " Ar ryw foreu cyn 
dydd yn y gauaf , aeth Hannah, ei fam, allan i dŷ cymydog, gan ei 
adael ef yn y gwely. Deffrodd y plentyn, a dechreuodd lefain, ac 

* Y Parch. T. Thomas, Llanfair. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBSS. 19 

aeth allan f el yr oedd i chwilio am ei f am. Bu yn crwydro ar hyd 
banc Maesteilo; a phan oedd fy modryb, chwaer fy nhad, yn dych- 
welyd o ryw neges, clywai lef plentyn, ac wedi nesu ato cafodd ef 
mewn Uwyn o frwyn yn gorwedd ac yn Uefain yn dorcalonns. 
Cododd ef i fyny, rhoddodd ran o*i diHad am dano, a rhedodd ag 
ef i dŷ fy nhadcu— Pantyblodau; ac meddai y Dr. wrthyf, pau 
welais ef ddiweddaf, wrth adrodd yr hanes: — * A p'le yr ydach ch'i 
yn meddwl y cafodd fy mam fi, ond ar liniau y'ch mamgu yn 
bwyta mrecwast; a'ch modryb Nani safiodd 'y mywyd i, a ryfedd- 
wn i ddim na cha hi dâl gan y nefoedd am hyny.' Un tro, pan 
yn efail fy nhad, cymhellid ef a bachgen cyfoed ag ef i ymladd, ac 
yr oedd hwnw yn barod iddi, ac yn ysgwyd ei ddymau o flaen 
Thomas, gan geisio ganddo ei daro ef yn gyntaf. * Na,' meddai 
yntau, * fwres i neb 'rio'd, ond os bwri di fi, Harri, mi dy fwra i 
di i dragwyddoldeb.' Dywedodd y gaîr tragwyddoldeb yn y 
fath dôn hirllaes wylofus, fel, rhwng hyny a chwerthiriiad cwmni 
yr efail, arswydodd Harri ei daro; a bu y ddau yn gyfeiUion ínyn- 
wesol am lawer o flynyddoedd. Gan fod ei dadcu yn magu Uawer 
wenyn, yr oedd yntau wedi dyfod yn fedrus i'w trin, a byddai 
galw mynych yn yr Hydref am ei wasanaeth i ladd gwenyn. Byw 
noson daeth i dŷ fy rhieni i Letty'riwen, a rhwng fymam ag 
yntau, fe laddwyd deg cychaid y noson hòno. Wedi dyfod i'r ty, 
dywedai wrth fy mam, ' Wel, Kitti, ni laddson ni f wy o nifer heno 
nag a laddodd Wellington a Bonaparte, ac ni ddaethom o'r rhyfel 
heb y'n Uadd, ond yr ydan ni wedi ein clwyfo.' Ac ar hyny ceisiaî 
genyf fi dynu i fiPwrdd y ddau gölyn oedd wedi glynu yn ei dalcen 
ef . Ni byddai ei gnawd byth yn chwyddo er cael ei bigo gan 
wenyn. Pan yn hogyn bychan myfi a aethum i'w ganlyn ef a 
Wil Twmi'r saer i gneua. Yn fuan aeth y ddau i 'smocio, a'r 
canlyniad fu iddynt fyned yn sal iawn. Aeth Wil yn ddifrifol o 
sal, a dychwelasant ar frys i dŷ Twmi'r saer, ac yr oedd gwyneb 
Wil cyn wyned a'r calch. Gofynodd Esther ei fam iddo, * Beth 
sydd arnat ti Wil? a thithau Twm, mae rbywbeth amat tithe.* 
VWeI wir, Esther, a gweyd y gwir,' ebe Thomas, ' wedi bod yn 
smoco 'ry'm ni'n dau. Peidiwdi dychrynu, waeth nîd y w y clefyd 
hwn i farwolaetb, ac ni fydd achos i Twmi i 'neyd coffinau í ni y 



Digitized bv 



Gooçle 



20 COPIAÎTP 

tro hwn eto.' * 0, mam,' ebe Wil, *os ca'i wella mi 'na' Iw na 
smoca'i byth eto/ ' "Wil, paid a bòd yn gymaint cilgi a hyna/ 
atebai Thomas, *myn ddysgn smoco wr/ Ar hyny dymaTwmi i'r 
ty, ac wedi clywed yr helynt, yr oedd yn rhaid i'r ddan wneud en 
11 w ar lyfr— hen almanac — na byddai iddyntsmoco byth ond hyny. 
Gwnaeth "Wil ei Iw gyda phob parodrwydd, ac am a wn i, efe a fu 
fpyddlon iddo. * 'Nawr, Twm, dere dithe, g'na dy Iw ar y llyfr 
yma,' gwaeddai Twmi'r saer, gan estyn yr almanac iddo; ond yn 
Ue tyngu i'w adael, dywedodd y mynai ddysgu smoco; ac nid oes 
neb yn amheu na Iwyddodd yn hyny beth bynag." 

Y gŵyn gyffrediüol a ddygid yn ei erbyn oedd ei fod yn ddiog. 
Yr oedd ei arafwch naturiol, a'i drwsgleîddiwch, a'i symudiadau 
afrosgo yn peri i ddynion gredu hyny. Nid oedd ychwaith wedî 
ei roddi dan amod-wasanaeth fel bechgyn tlodion o'i oed, ond 
cedwid ef gartref gyda'i daid a'i naîn i wneud rhy w fân orchwyl- 
ion dros y rhai a alwai am ei wasanaeth. Un diwmod anfonwyd 
ef ar neges i Landilo gan Morgan Morgan, y crydd— tad cu y 
" Tri Brawd." 6an ei bod yn ddiwrnod gwresog, ac yntau heb 
fod yn un o'r cerddwyr mwyaf hoew, meddai, " Yn wir Morgan, 
tynged dda i ch'i, rho'wch fenthyg yr asyn i mi gael myned 'ar 
ei gef n e, waeth y mae y gwres yma yn ddigon i ladd dyn." " Wd 
cymer e, a bant a thi 'nenw dyn; ond wn i ddim Twm pa nn aí 
amat ti ai ar yr asyn y mae mwyaf o ddiogi," atebai Morgan. 
Aeth y ddau yn Ued ddibrofedigaeth hyd afon Glandwr; ond och fi! 
pan yn nghanol yr afon, gorweddodd yr asyn, a rban o gorff y 
marchogwr yn isaf . Dychweloddí pa f odd bynag, ry wbryd, a gof- 
ynodd Morgan iddo pa fodd yr ymdai awodd. " Ymdrawo yn wir, 
ni fu 'rioed shwd brof edigaeth yn fy mywyd." •* Beth fu amat ti 
Twm?" gofynai Morgan. "Wel, fe orweddodd yr hen asyn — 
ysbryd drwg— dana i yn nghanol afon Glandwr, ac jr oedd fy 
nghoes i dauo, ac yn y myw y cawswn i gan yr hen Iwdn godi; ac 
oni basa i Mr. Morgans, Pistyll, dd'od heibio, 'rwy'n credu yn y 
nghalon y buaswn i wedi boddi." " Golwg ryfedd," meddai Mor- 
gan, " oedd gwel'd daa Iwdn am y mwyaf eu diogi yn gorwedd yn 
nghanol yr afon." " Morgao," meddai, " mor wired a'r pader, 
pe cawswn i ddim ond gafael mewn cyllell, mi faswn yn ei frathu 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEEB. 2l 

yn y fwi-" " P*an o'r ddau faset ti yn frathu Twm, yr asyn neu 
yr ysbryd drwg?" "Mi faswn yn brathu y ddau os galhiswn i 
gad gafael ynyn nhw." 

Mae Uuaws mawr o chwedlau cyffelyb am dano ar lafar gwlad 
wedi treiglo oddiwrth ei gyfoedion, y rhai a brofant tuhwnt i bob 
dadl fod rhywbeth ynddo gwahanol i holl íechgyn ei wlad; er na 
wyddai y rhan f wyaf pa beth ydoedd, llawer llai y dychymygasant 
i ba beth yr ymddadblygai. Nid yn aml y cychwynodd bachgen 
ei yrfa o dan amgylchiadau mwy anffafríol, a phan gofir y safle 
uchel ac anrhydeddus a gyrhaeddodd y mae yn rhaid fod ynddo 
ymroddiad didroi yn ol cyn y gallasai ordifygu yr anhawsderau y 
gweithiodd ei ffordd drwyddynt. Nid ydym eto wedi cyfeirio ond 
yn unig at yr anhawsderau oedd yn codi o dlodi ei amgylchiadaa, 
a*r dinodedd o'r hwn y cychwynodd. Tr oedd ei deulu jn dlawd 
yn mysg tlodion Mynydd bach; ac yntau y lleiaf o honynt oll, ac 
eto gwiriwyd ynddo mai " Gwell yw bachgen tlawd a doeth, na 
brenin hen ac ynfyd. Canyô y naill sydd yn dyfod allan o'r carch- 
ardy i deymasu, a'r llall wedi eí eni yn y frenüiniaeth yn myned 
yn dlawd." Dyma un mor isel a mab y gaethferch oedd yn malu 
yn y carchardy wedi gweithio ei ffordd i deyrnasu yn ei enwad, ac 
yn ei genedl a'í wlad. Ond yn ychwanegol at yr holl anfanteision 
oedd yn codi o ddinodedd ei amgylchiadau, nid oedd dim yn ei 
amgylchoedd oedd yn ffafriol iddo, ond yn hytrach yr oedd pob 
peth a'u tuedd at ei gadw i lawr. Magwyd ef ar gẃr y Mynydd 
bach, oedd y pryd hwnw yn dir cyffredin; ac er mai gwlad amaeth- 
yddol sydd yn hoU amgylchoedd y mynydd, eto nid oedd yn y cwbl 
a welir ddim i ddíhuno edmygedd ac ucheljfais mewn bachgen 
tlawd. Mae gan olygfeydd eu dylanwad. Deffroir y meddwl gan 
aruthredd y mynydd cribog, ac ysgythredd y graig, gan dwrf y 
rhaiadr trystiog, gan ymdreigliadhamddenolyrafon dywysogaidd, 
neu gan brydferthwch dihafal y dyffryn teleidwiw; ond nid oedd 
yn holl amgylchoedd Bancyfêr ddim o'r pethau hyn. Cymerer y 
desgrífiaä a ganlyn o'r wlad, a ysgrífenwyd gan un o'í meibion 
mwyaf galluog.* 

* Y Paiob. Noah Stephens, Ut^y^l'-'Adolygydd^ Cyf. ii., tadal. 368. 



Digitized by 



Google 



22 OOFIANT 

*' Nid oes yno weddillion Derwyddol i*r Lynáfiaethydd ddyfaln nwch 
en penan, nid oes yno Saman Rhníeinig i*r hanesydd i*w holrheinio, ac 
nid oes yno, ar a wyddys, gloddíeydd cyíoethog i dynn sylw, a dcnn serch 
yr anturiaethwr. Bn natnr yn gyuil ol rhoddion yn nghymydogaeth 
Capel Isaac, ac y mae celfyddyd hyd yn hyn fel yn dramgwyddedig wrth 
natur, ac wedi eistedd yn segnr. Pan yn galw sylw at yr ardal, nid oes 
genym ysbrydoliaeth i*r arlnniedydd, na swyn fr bardd. Nid oes yno 
ddyfirynoedd prydferthion i'w harolygn, na chopäan clogwynog i'w 
hesgyn, na mynyddoedd nchel Tw dringo. Mae yno fynyddoedd, ond nid 
mynyddoedd mawreddog; mae yno gaean ŷd, ond nid oes yno wlad dda 
odiaeth; mae yno gorneint bychain, ond nid oes yno raiadran hydrwyllt. 
Nid oes yno dyran nchel nac eglwysi cadeirîol; nid oes yno olion castell- 
oedd na dadfeilionmynachlogydd; ni synwyd erîoed mo'r preswylwyr gan 
swn y gerbydres yn ei gyrfa felltenog, ac ni thorwyd ar osteg oesol y 
breswylía lonydd gan drwst yr agerddbeiríant; ni sychwyd y ffynonan 
gloewon gan byllau glo, ac ni chymysgwyd y ffrydian grisialaidd ft 
gwaddodion cloddfeydd haiam; ni farchogwyd awyr denen iachus 
y cylchoedd hyn gan yr awyren, ac ni chlndwyd newydd erioedjyno ar 
adenydd mellten. Mewn gair, nid y w y trîgolion wedi ymyryd mwy â 
gwreiddiolder cynhenid y tir nag oedd yn hanfodol augenrheidiol er 
cynal nndeb rhwng corff ac enaid. Gaiwn y Ue yn ardal amaethyddoì, 
nid am fod amaethyddiaeth yn nchel yno, ond am nad oes arbenigrwydd 
arall yn perthyn iddo. Nid yw y ddaear yn dda iawn, ac nid yw yn 
ddrwg iawn; nid yw yn rhad iawn, ac nid yw yn ddrad iawn. Mae 
ymddygiad yr amaethwyr yn profi ein honiad diweddaf; oblegid mor 
fnan ag y byddo tyddyn yn rhydd, ceir gweled dwsin o honynt yn 
rhedeg am y cyntaf i'w geisio. Mae yn wrthun gweled amaethwyr mor 
sychedig i gysylltu maes at faes, pryd nad ydyw y maes cyntaf wedi 
haner ei drin, a phr^^d nad oes ganddo yntau haner digon o eiddo Tw 
drîn yn dda. Mae amser yn rhad iawn yn nghymydogaeth Gapel Isaac; 
anhawdd cael cymydogaeth a'i hangladdau yn lluosocach, a'i pbrîodasan 
yn fwy poblogaidd; ac ni welsom le erioed mor enwog am ffeiriau drwy 
ar^erthiant. BoreugjTcha y preswylwyr bob Sadwra yn dyrfaoedd i 
farchnad Liandilo, a threuliant y dydd yn dawel yn nghylch gwerth 
ychydig sylltan o neges. Erys y tyddynwyr orîau yn siop y gof i 
ymgomio, pryd nad oes un glwyd yn c/ogi o fewn holl derfynan en 
tyddynod. Mae eu trefn o felina bron yn Uythyrenol wrth reol plant 
Israel â'r manna, dogn dydd yn ei ddydd. Nid oes neb wedi derbyn 
cynghor Gruílydd ab Llewelyn Fychan yn f wy caredig naTiwy— 

'Dodwch nn ai march, ai gwiliog orddì'og dda, 
F'ai lonydd i felina.* 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 28 

Pe linaaai yr amser a gamdrenlir yn siop y gof, a thy y erydd, yn y felin 
ac yn y farchnad, yn y príodapanac yn y fifeirían, yn cael ei dreulio i drin 
y tir yn well, ac i adeiladu rhagorach tai, byddai Ilogellau trymach, 
gwisgoedd harddacb, byrddau llawnacb, a chartrefi dedwyddach gan 
lawer yn Nghymrn heblaw pobl Capel Tsaac." 

Mae namyn dwy flynedd deugaín er yr yagrifenwyd yr tichod, 
a pha mor gymhwysiadol ydyw i agwedd pethau yn y dyddiau hyn 
goreu y gwyr y preswylwyr eu hunaín; ond y maeyn bur sicr nad 
oedd yn y fâth ystad ar bethau ddim i ddihuno uchelgais bachgen- 
yn tlawd a digysgod; eithr yn hytrach pob peth i'w lethu a pheri 
iddo orwedd yn ddiddíg o dan ei faich, a boddloni i'r un dynged 
a'r lluaws oedd o'i amgylch. 

Os ychwanegir at hyn yr amddifadrwydd o foddion gwybodaeth 
gyffredinol oedd yn ei wlad ar gychwyniad ei yrfa, gwelir yn 
mhellach yr anhawsderau yr oedd ganddo i ymladd yn eu berbyn. 
Erbyn hyn y mae cyf ryngau addysg a gwybodaeth yn nghyrhaedd 
y dosbarthiadau iselaf. Nid oes odid ardal yn nghyrau mwyaf 
anghysbell y wladna cheîrysgol Frytanaidd neu genedlaethol, neu 
ysgol dan nawdd bwrdd; ac yn y rhai hyn, agos yn ddieithriad, 
ceir athrawon wedi eu parotoi i'r gwaith, ac ysgolion yn cael eu 
harolygu gan swyddogion awdurdodedig y Ilywodraeth. Mae y 
wasg Gymreig yn ystod yr haner can' mlynedd diweddaf wedi 
taflu allan nifer f awr o Iyf rau gwerthfawr, rhai yn wreiddiol a rhai 
yn gyfieithiadau, ond yr oU yn gyfoeth llenyddol anmhrisiadwy; 
ac y mae nifer fawr o'r boblogaeth Gymreig erbyn hyn yn gallu 
darllen a gwerthfawrogi Uyfrau Seisonig sydd yn cylchredeg yn 
mhob cwr o'r wlad. Mae y newyddiadur wythnosol, heb son am 
y cyhoeddiadau misol, wedi dyfod yn angenrhaid pob cymydogaeth; 
ac y mae rhywrai bron yn mhob ardal yn nghyrau mwyaf diarffordd 
ein gwlad, na foddlonir mo henynt heb dderbyn newyddiadur 
dyddiol er gwybod hanes y byd a'r amseroedd. Nid oes odid ardal 
nad oes ganddi ei gwyl lenyddol, neu ei chyfarfod cystadleuol, ar 
gyfer y rhai y mae eu hieuenctyd yn darparu, ac y mae gobaith 
am enill y Uawryf ar ddydd y gwobrwyo yn symbyliad iddynt fyned 
rhagddynt. . Trwy y pethau hyn oll y mae " Uawer yn cyni weirio a 
gwybodaeth yn amlhau." 



Digitized by 



Google 



U COPIANT 

Ond dringaîn a deg o flynyddau yn ol yr oedd sefyllfa eîn gwlad 
yngwbl wahanol; ac yr oedd cymydogaeth'Capel Isaac yn nodedig 
y pryd hwnW am ei thlodi llenyddol. Yr oedd amgylchiadau rhai 
barthau gwledig Cymrn hyd yn nod y pryd hwnw yn f wy ffafr- 
edig. Meddai ambell i gymydogaeth ryw hen lenor adnabyddus 
neu fardd o fri, y rhai a daflent eu nodded dros fechgyn tlodion, 
ac a gymerent boen í'w dysgu yn elfenau gwybodaeth, a'u cyfar- 
wyddo yn mlaen yn ffordd dealltwriaeth. Nid oedd yn holl 
amgylchoedd mynydd Hiraethog, nac ar lànau yr Aled fawr f wy 
at ddeffroi athrylith mewn Uencyn gwledig nag oedd yn amgylch- 
oedd y Mynydd bach; eto cafodd Gwilym Hiraethog yno, mewn 
tir neiUduaeth, yn yr hen Robert Davies, athraw i'w gyfarwyddo 
yn elfenau gramadeg a rheolau barddoniaeth; ac ni pheidiodd y 
bardd athrylithgar tra y bu by w a chydnabod ei rwymedigaeth i 
hen athraw Uym ei ieuenctyd. Nid oes yn arwynebedd y wlad yn 
nghwmwd Eifionydd ddim yn fwy swynol nag yn ardal Capel 
Isaac; ac eto cynyrchodd y blaenaf nifer fawr o ddynion nodedig 
fel beirdd a Uenorion yn y triugain mlynedd diweddaf, ac un 
rheswm am hyny ynddiau ydoedd, oblegidy cafwyd yn Dewi Wyn 
a Robert ap Gwilym Ddu— amaethwyr cyfrifol wedi cael gwell 
addysg na'r cyffredinolrwydd o'u hoes— athrajron barddonol yn 
ymhyfrydu mewn llenyddiaeth, ac yn gwahodd bechgyn tlodion 
yr ardaloedd atynt i'w tai yn y Gaerwen a'r Bettws, i'w haddysgu 
mewn gramadeg a barddoniaeth; ac nid oedd hyny ond y peth a 
wneid mewn parthau eraiU o'r wlad, er nad gan wŷr mor enwog. 
Ceid hefyd mewn Ilawer o fanau yr hyn a elwid yn gymdeithasau 
Cymreigyddol; ac er mai mewn tafarnau y cynelid hwy gan amlaf, 
ac mai oferwyr oedd y rhan fwyaf o'r rhai a'u mynychent, ac felly 
yn faglau ac yn rhwydau i fechgynach dibrofiad, ar yr un pryd 
buont yn foddion i ddeffroi Ilawer bachgen tlawd i ddechren 
meddwl ac i agor ei Iygaid, pa beth a allasai dd'od trwy ymrodd- 
iad a dyfalbarhad. 

Ond ni chafodd Thomas Bees yn nyddiauei fachgendod unrhyw 
gynorthwyon o'r fath. Ac eithrio addysg ei nain, a'r chwarter 
ysgol o'r f ath ag ydoedd, a roddwyd iddo gyda William Ehys 
Griffith, nid oedd trwy ei holl wlad odid neb a gymerai unrhy w 



Digitized by 



Google 



DR. T. BEES. 25 

ddydJordeb mewn cwestiynau cyffredinol. Yr oedd yn y wlad 
ychydig amaethwyr wedi cael gwell addysg na mwyafrif eu cymyd* 
ogion, ond yr oedd cylch eu darllenîad yn gyfyng iawn, ao anaml 
yr elent y tuallan i derfynau y cwestiynau crefyddol oedd yn peri 
dadleuon yn y dyddiau hyny. Morgan Morgan y crydd oedd bron 
yr unig eithriad, ac ystyrid ef yn un o'r dynion mwyaf gwybodns. 
Efe oedd yr unig un yn y wlad a dderbyniai &ren Oomr^ yr unig 
gyhoeddiad oedd i'w gael yn y dyddiau hyny. Oadwai Morgan 
wyth neu ddeg o weithwyr, a byddai yno agos bob amaer ry w nn 
wedi gweled mwy o'r whid, ac yn f wy gwybodus a galluog i byncio 
na'r lleiU; ac yno yn y gweithdy b/ddai pob mater yn ei dro yn 
cael ei siarad a'i ddadleu. Pan y deuai y Serm i law darllenai un 
hi, a gwrandawai pawb, ac yna cymerid yr hyn a ddarllenwyd yn 
destun ymddyddan. Yr oedd y fath le yn ysgol Iwyddianus iawn 
i gyfranu gwybodaeth i'r neb a fedrai dderbyn addysg. Gan fod 
nain gwrthddrych eîn Coflant yn chwaer i wraig Morgan Morgan, 
mynych y cyrchai efe yno ar ryw neges neu gilydd; ac níd oedd 
yr un man yr oedd yn well ganddo gael ei anfon iddo. Bu 
gweithdy y crydd yn ysgol dda iddo. Ehoddid ef i ddarllen, yr 
hyn a wnai yn araf a hyglyw, ond yn undonog, am yr hyn y 
cerydAid ef yn aml gan Morgan Morgan; ond cly wsom ef, ac eraill, 
yn dwyn eu tystiolaeth i werth y cyfeiriad a roddwyd yno iV 
meddyliau. Ond dyna yr unig le y cafodd unrhy w symbyliad na 
chefnogaeth i'w feddwl at wybodaeth gyffredinol. 

Ond nid abse'Aoldeb cynorthwyon llenyddol yn unig oedd yn ei 
wlad, ond yr oedd ynddi lawer o bethau yn codi o ofergoelion ac 
arferìon,a thraddodiadau y bobl, oeddynt yn faglau ac yn rhwydau. 
Nid oedd y wlad hòno, mwy na pharthau gwledîg eraiU Cymru, 
yn y cyfnod hwnw, yn rhydd oddiwrth ofergoeledd. Yr oedd 
crediniaeth ynymrithiadysbrydion a drychiolaethau yngyffredínol, 
a rhoddid coel fawr ar yr hyn a elwid y " ToulUy'* sef gweledigaeth 
gyflawn o angladd yn myned heibio. Dywedai gwrthddrych y^ 
Cofiant hwn mai Pali Francis — am yr hon y bydd genym ragor 
i'w ddywedyd — a Mari WiUiam, oedd y ddwy f wyaf ofergoelus ar 
odre y Mynydd bach. Byddai Pali yn dyfod i gyfarfyddiad 
mynych â chanwyllau cyrff ac angladdau. ünwaith, pan yn 



Digitized by 



Google 



26 OOFIANT 

dychwelyd o Lanfynydd, cyfarfyddodd à chanwyll gorff ; yna trodd 
y gaseg fach, ar yr hon y marchogai, y naiU ochr i'r ffordd, a 
rhodiodd ei llaw ar lygad yr anífail, tra yr elai yr orymdaith 
angladdol heibio. Hen ferch ddall oedd Mari William, yn byw yn 
Giibeddau, gerllaw Capel Isaac. Arferai eistedd wrth y tân yn y 
capel am oriau wedi i'r bobl fyned ymaith o'r moddion nosawl. 
By w noson, pan yn myned trwy y fynwent i Gilbeddan, deallodd 
ei bod yn nghanol angladd, a bod y ganwyll gorff yn ei hymyl, "o 
herwydd," meddai, " yr oeddwn yn teimlo fy hun yn gwresogi 
drwydda' i." Nid yw hyn ond ychydig o lawer o enghreiflEtiau 
hygoeledd yr oes hòno; ac nid y rhai mwyaf anwybodus oedd yn 
credu y fath bethau, ond yr oedd y syniad yn bur gyffredinol, ac 
am y rhai a amheuai eu gwirionedd, edrychid arnynt yn rhyfygus, 
03 nad yn annuwiol. Nis gallasai y fath syniadau ofergoelos lai 
na chario dylanwad mawr ar blant. 

Yr oedd hefyd yn y wlad arferion a defodau'oeddynt yn rhwym 
fod yn ddiraddiol a darostyngol yn eu dylanwad. Yr oedd 
" Owrwau hach," fel eu gelwid, yn bethau pur gyffredin. Pan y 
dygid teulu i gyfyngder mawr yn ei amgylchiadau, neu os goddi- 
weddid ef gan gystudd blin neu ddamwain golledus, y ffordd 
a gymerid i'w cynorthwyo oedd gwneuthur "cwrw bach." 
Prynai y teulu becaid o frag, a darllawid y cwrw; neu prynid 
casgenaid yn barod, a darperid teisenau, y rhai a werthid 
gan roddi y cwrw yn y fargen, oblegid nid oedd ganddynt 
drwydded i werthu hwnw, ond byddai y pris a ofynid 
am y deisen yn ddigon i dalu am y cwrw hefyd. Byddai fynychaf 
hefyd ryw ddodrefnyn neu ddiUedyn i'w rafflo^ ac elid o gwmpas 
yr wythnosau cyn hyny i gasglu enwau, ac i dderbyn arian arno; 
a noson y " cwrw bach " oedd y noson y bwrid y coelbren. Ymdjrai 
îeuenctyd y wlad, yn arbenig, i'r cynulliadau hyn, a threulid y 
noson, hyd oriau mân y boreu, mewn bwyta ac yfed, a phob 
ysWeddach annuwiol, ac yr oedd y drygau a gyflawnid yn aml 
ynddynt yn rhy frwnt i'w hadrodd. Brwydr galed fu y frwydr o 
roddi " cwrwau bach " i lawr, oblegid nid oedd llawer hyd yn nod 
o aelodau eglwysig yn rhydd oddiwrthynt; ond trwy gydymdrech 
crefyddwyr effro, a phenau tealuoedd oedd a rhy w ofal ganddynt am 



Digitized by 



Google 



BR. T. BEEB. 27 

foesau eu plant, rhoddwyd hwy i lawr yn llwyr, fel y mae eu 
coffadwriaeth erbyn hyn wedi darfod o'r tir. Yn y neithiorau 
hefyd a gedwid yn nglŷn â phriodasau yr oedd Uawer o rysedd ao 
annuwioldeb yn myned yn mlaen. Er na chyfrifid y rhai byn mor 
isel a'r " cwrwau bach," eto teimlai pawb ystyriol, pa mor werth- 
fáwr bynag y gallasent fod i'r cymheiriaid ieuainc argyohwyniad 
eu bywyd, eu bod yn ffynonellau peryglus i f oesoldeb y wlad. Nid 
oedd cymydogaeth Capel Isaac mewn un modd yn eithriad i'r hyu 
oedd parthau gwledig eraiU; er, o boaibl, y gall lluoflogrwydd y tlod- 
ion yn amgylchoedd y Mynydd bach yn y cyfnod hwnw, beri f od 
" cwrwau bach " yn andach yno nag mewn ardaloedd m wy ffaf redig 
eu hamgylchiadau. 

Erbyn y rhoddir yr hoU bethau hyn yn nghyd, gwelir mai nid 
ychydig oedd yr anhawsderau oedd gan ein gwrthddrych i weithio 
drwyddynt. Mae corff pregethwyr pob cenedl wedi eu cael o fysg 
y bobl gyffredin; ac y mae hyny yn wirionedd am Gymru yn 
arbenig, a'i phregethwyr enwocaf wedi ymgodi o'r dinodedd mwyaf. 
Gwîrywy gairynllythyrenolyn ein gwlad ni: " A'r Üoäion yneael 
IH^thu yr efengyl iddynt." Gallant gyfarch eu gwrandawyr yn 
ngeiriau Elihu wrth Job: "Wele fi yn ol dy ddymuniad, yn lle 
Duw; allan o'r clai y torwyd finau; wele, ni'th ddychryna fy 
arswyd, ac ni bydd fy llaw yn drom amat." Ond nis gwyddom 
am neb o'n cenedl yn y ganrif hon wedi cyrhaedd y fath safle yn 
ei enwad, ei genedl, a'i wlad, o gychwyniad mor ddistadl a'r 
bachgenyn digysgod Thomas Bees. 



Digitized by 



Google 



19ruiio1)í îl. 

" YR ARaLWYDD A GYFRIF PAN YSGRIFENO Y BOBL BNI HWN YNO." 

Eglun/8 Capel Isaac — Ei henafiaeth^Cofmdion boreuol am dani— 
Tr erlidiau a ddyoddefodd—Tnad creulawn—Ei gweinidogion yn 
olynol—Stephm Hughes—Samuel Jones-^Darid Jones^-William 
Davie8—John Harrie^—ThomasWilliam^Leîm Powelì—David 
Jones—Cyyneriadau nodedig yn yr eglwy8—" Jacob Lewie a 
Zacri y teiliwr ''—Thomas Daniel y gof--'' Morgan y crydd''— 
''Jaci Dafydd ' — " Lewis o'r North ''—Sefylìfa wywedig yr acho8 
— Mantais i eglwy8 i gael parth o wlad iddi ei hun — Perygìon 
fiyny — Neillduolrwydd yr hen eglwysi—Mor ansymudol oeddynt 
—Engraiffty ymîveliad Mr. William8 o\ Wem ffr wìad—Hen 
Oapel Isaac — Cweryl yr hen feinciau — Toriad y Diwygiad állan 
yn 1828— Ei ddylanwad ar yr eglurys cír wlad^T dychwéledig^ 
ion^Derbyniad Thomas Rees^T Diun/giad mewn lleoedd eraill 
yn 8ir Oaerfyrddin <£r cỳffiniau^Llythyr y Parch, W. Dames — 
Trelech—Mynydd bach-^T cyfféíyb am y Oogìedd—Owtheryn, 

Yr ydym yn y bennod flaenorol wedi cyfeirio yn helaeth at yr 
anhawsderau oedd gan wrthddrych y Cofiant hwn i weithio ei fifordd 
drwyddynt, yn codi o iselder ei amgylchiadau cychwynol, yn 
Ogystal ag o'i holl amgylchoedd. Ond nid oedd er hyny heb ei 
fanteision, ac un o'r rhai hyny, a'r benaf yn ddiau, ýdoedd, ddarfod 
i*w linynoedd syrthio mewn cymydogaeth lle yr oedd hen Bglwys 
Annibynol wedi bod am genedlaethau yn gwasgar dylanwad 
efengyhidd pur ac iachusol. Bu Eglwys Capel Isaac yn ffy- 
nhonell dyfroedd bywiol mewn cyfnod yr oedd yr hoU wlad yn 
dir sych, diffaeth, ac anghyfaneddol. Daliodd yn oleu lamp Duw 
i lewyrchu i'r ardalwyr, pan yr oedd tywyllwch yn "gorchuddio 
y ddaear, a'r fagddu y bobloedd," bron yn gyffredinol yn ein 
gwlad. Anfonodd hi allan ei chynghorwyr i alw sylw dynion at 
eu perygl, agos i gan' mlynedd cyn i Howell Harris ddyfod allan 
•*fel mewn twym ias, o Drefeca fach i mas," i rybuddio ei gymydog- 
îon "î ffoi rhag y llid a fydd;" a chyn i DanielEowlands ddechreu 
"taranu y ddeddf dymhestlog" yn Llangeitho, nes casglu y siroedd 
yuo yn finteioedd. Yr oedd ei haelodau wedi bod yn ymgynuU 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 29 

yn ddirgelaidd í addoli mewn ystafelloedd cuddîedíg a chymoedd 
anghysbell cyn fod deddf goddefiad wedi ei chaniatau, yr hon a fu 
iddi fel cysgod cwmwl "o dan oriau poethaf y dydd;" ac nÌB gallasai 
bodolaeth eglwys mewn ardal ag iddi y fath hanes, lai na chario 
rhy w ddylanwad ar bawb a ddeuai i gysylltiad â hi, ac yn enwedig 
ar fachgen ag yr oedd rhy w ronyn o wron-addoliaeth yn ei enaid. 

Nid ydym yn tybied y byddai hanes lled helaeth o Eglwys Oapel 
Isaac mewn un modd allan o le yn mywgrafliad un o*r meibíon 
enwocaf a fagodd, ac un a dalodd yn ei oes y fath sylw i hanes 
eglwysi ei enwad, ac a enillodd iddo ei hun enw anrhydeddns fel 
hanesydd ; ac yn arbenig gan fod y defnyddiau at hyny wedi ea 
casglu ganddo ef ei hun. Yr oedd traddodiadau yr eglwys, a'r 
cymeriadau o dan nawdd y rhai y dygwyd ef i fyny yn elfenau 
pwysíg yn ffurfiad ei nodwedd. Mae Eglwys Capel Isaac yn un 
o'r rhai hynaf yn Nghymru. Yn ol hen Iyfr yr eglwys, yr hwn a 
ysgrifenwyd o'rflwyddyn 1715 hyd 1746, yrydymyncael fodyma 
achos Ymneillduol er y flwyddyn 1650. Y cofnodiad canlynol yw 
y peth cyntaf yn y Uyfr:— "Enwau rhai o aelodau eglwys lesa 
Grist, a ymgyfarfyddent yn agos i'r Mynydd baoh, yn mhlwyfi 
Llandilo a Llanfynydd, yn amser teyrnasiad Siarl ii., oddeutn y 
flwyddyn 1650, ac a ymgyfarfyddent i addoli Duw yn nhy WiIIiam 
PhiIIips, y gof, y Ile a elwir y Brynmelyn: — WiUiam PhiUipe a'i 
wraîg, Thomas Bowen, Evan Bowen, David WiUiam PhiUip, 
Dayid Evan ap Jenkin, John Evan ap Jenkin, Evan Lewis, 
WiUiam John ap Thomas, Rees Evan David, WiUiam ap Thomas, 
Eleanor WiUîam PhiUip, EUzabeth WiIUam PhiUip, Anne WiUiam 
PhiIUp, Jane Evan ap Jenfcin, Mary WiUiam Eichard, &c. T 
gweinidogion yr amser hwnw oedd Stephen Hughes, Samuel Jones, 
a David Jones." Er mai amser y Werin-lywodraeth oedd 1650, fel 
y gwyr pob un cyfarwydd mewn hanesyddiaeth, eto teyrnasíad 
Siarl II. y cyfrifid y cyfnod o 1649 hyd 1660ganbob ysgrifenydd 
ar ol yr adferiad yn 1660. Buasai cydnabod y Werin-lywodr- 
aeth gwbl wedi adferiad y teulu brenhinol y peth nesaf at 
deymfradwriaeth. Dyna yn ddiau y rheswm paham y mae y 
cofnodydd yn hen Iyfr yr eglwys hon yn galw 1650 yn amser 
teymasiad Siarl ii. Stephen Hughes fel yr ymddengys oedd a'r 



Digitized by 



Google 



80 COFIAlîT 

Uaw flaenaf mewn casglu yn nghyd yr ychydig ddysgyblion yma, 
a thrwy ei lafur ef y cychwynwyd amryw eraill o'r eglwysi hynaf 
yn Sir Gaerfyrddin, ac oblegid hyny gelwid ef yn " apostol Sîr 
Gaerfyrddin." Daliai fywoliaeth Mydrim y pryd hwnw, ond 
bwriwyd ef allan gan Ddeddf UnflFurfiaeth 1662; ac o hyny allan 
ymroddodd i wasanaethu yr eglwysi a blanwyd ganddo, ac i 
bregethu yr efengyl Ue ni enwid Crist. Ni bu neb yn ei oes yn 
f wy cysegredig i lesiant crefyddol ei genedl a'i wlad. 

Unarbymtheg o'r aelodau a enwir yma, am mai cynifer ahyny 
y gallodd j cofnodydd yn 1715 ddyfod o hyd i'w henwau, ond y 
mae yn amlwg eu bod yn ychwaneg o rif, oblegid enwau rhaio 
honynt, yn ol ei dystiolaeth, a gof nodir ganddo ef . Ryw amser ár 
ol 1650, herwydd rhyw reswm anhysbys i ni, symudwyd yr 
addoliad o'r Brynmelyn i anedd-dy yn mhlwyf Llangathen, yn 
agos i Glanynant, ychydig lai na milldir o'r Brynmelyn. Cafodd 
yr Eglwys ei gorthrymu yn dost yno gan ryw ynad erlidgar oedd 
yn cyfaneddu yn y BerUandywyll. Dywedir i'r erlidiwr hwnw 
ddirwyo y gynuUeidfa amryw weithiau, ac îddo brynu ceffyl 
drudfawr îawn âg arian y dirwyon. Un diwmod aeth a chyfaiU 
Vr cae i ddangos y ceffyl iddo, a thra yr oeddynt yn edrych amo 
aeth tarw oedd yn pori yn ei ymyl ato a brathodd ef â'i gryn yn ei 
f oL nes i'w ymysgaroedd ddyfod aUan. herwydd creulondeb yr 
ynad hwnw symudodd y gynuUeidfa o ymyl Glanynant i gynal eu 
cyfarfodydd mewn ogof , neu gwm dwfn ar odre tir Tanycapel, yn 
tnhlwyf Llandyfeusant, tua dwy neu dair miUdir o'r man Ue 
yr ymgyfarfyddent o'r blaen. Mae yn debyg mai yno y buont 
nes adeiladu Capel Isaac. Gan Isaac Thomas, un o'r aelodau, y 
caf wyd y tir at adeiladu y capel, ac o herwydd hyny y galwyd ef 
Oapel Isaac. Bemir mai enw a roddwyd arno o wawd gan y 
gelynion oedd hwn, ond wedi marw Isaac Thomas a'i gydoeswyr, 
cafodd yr enw ei fabwysiadu gan y gynuUeidfa. Nid ydym yn 
gwybod pa un ai yn 1672, pan y caniatawyd ychydig o ryddid i'r 
YmneiUduwyr gan Siarl ii., neu yn 1689, wedi cael nawdd Deddf 
y Goddeflad, y symudodd y gynuUeidf a oddiar dir Tanycapel i'r 
fan Ue mae yr addoldy presenol. 
■Wedi marw y gweinidogion cyntaf, Stephen Hughes, Samud 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 31 

Jones, a Davîd Jones, bu yr eglwys amryw flynyddau heb weîn- 
ídog sefydlog, ac yn cael eí gwasanaethu gan weinídogion Pencadair, 
y Pantteg, Llanedi. Yn gynar yn y ddeunawfed ganrif ymsefydlodd 
y Parch.William Dâvies yma. Nis g wyddom pa flwyddyn y dechreu - 
odd ei weinidogaeth, ond yr ydym yn bamu i hyny gy meryd lle ryw 
amser rhwnglTOO a 1710. Yn 1724 rhoddwyd galwad i'r Parch. 
John Harries, aelod o'r Pantteg, amyfyriwr o AthrofaOaerfyrddin, 
i ddyfod yn gydweinidog ft Mr. Davies. Yn 1732 bu farw Mr. 
Davies, ac yna disgynodd yr holl ofal ar Mr. Harries ei hun, a 
gofal mawr ydoedd, oblegid yr oedd Abergorlech, CroíRycyff, a 
Ghiugybar, dan ei ofal mewn cysylltiad á Ghapel Isaac. Bu Mr. 
Harries yn ddiwyd a llafurus iawn i gyflawni ei weinidogaeth hyd 
derfyn ei oes. Dengyg llyf r yr eglwys ei f od yn of alus iawn am 
egwyddori yr ymgeiswyr am aelodaeth cyn eu derbyn' i gymundeb. 
Cymerer y cofnodiad canlynol fel enghraifft o'i ofal gyda golwg ar 
dderbyniad aelodau: — "Cafodd Evan Thomas Evan, o gerUaw 
Owmysgyfamog, ei holi a*i dderbyn i gymundeb eglwysig ar y 
Mynydd bach, Chwefror 17eg, 1745. Yr oeddem wedi bod yn ei 
hdi y mis o'r blaen, a barnasom yn angenrheidíol i*w gadw ar 
brawf am fis yn rhagor, i ni gael cyfle i'w egwyddori yn fanylach 
ac ymdrechu ri ddwyn i f wy o wybodaeth o egwyddorion sylfaenol 
crefydd." Ac ystyried fod poblogaeth cylch ei weinidogaeth lawer 
yn deneuach yn ei amser ef nag y w yr ardaloedd hyny yn b-esenol, 
a bod proffesu crefydd y pryd hwnw yn beth llawer mwy anghy- 
ffredin nag yn awr, bu gweinîdogaeth Mr. Harries yn rhyfeddol 
Iwyddianus. Derbyniodd yn ystod y pedair blynedd ar hugain 
y bu yn gweinidogaethu yn Nghapel Isaac ac Abergorlech gant 
ond un o aelodau, ac o'r flwyddyn 1788 hyd ei farwdaeth yn 1748, 
derbyniodd dri a deugain yn Nghrofftycyff a Ohmgybar. 

Wedi marwolaeth Mr. Harries, bu yr eglwys am tua phum* 
mlynedd heb weinidog sefydlog. Y Parch. Ohristmas Samuel, 
Pantteg, fyddai yn dyfod yma yn fisol i weinyddu yr ordinhadau 
yn y blynyddoedd hyny. Yn 1753 rhoddwyd galwad i'r ParcL 
John Powell, o Athrofa Caerfyrddin, yr hwn a urddwyd ytna 
Medi 26mn, yn y flwyddyn hòno. Ni bu Mr. Powell yma ond o dair í 
bedair blynedd. Symudodd i Wiveliscombe, yn Ngwlad yr Haf, 



Digitized by 



Google 



32 COFIANT 

ac oddiyno i Henllan, Ue y bu farw. Wedi ymadawíad Mr. 
Powell, cytunodd yr eglwys i roddi galwad i'r Parch. Thomas 
WiUiam, yr hwn fuasai yn aelod ac yn bregethwr yno er's Uawer 
oflynyddau. Yr ydym yn barnu mai yn 1757 neu 1758 yr 
urddwyd ef . Yr oedd ef y pryd hwnw tua thriugain mlwydd oed. 
Parhaodd i weinídogaethu yma hyd ei farwolaeth yn 1778. Nid 
oes genym ddefnyddiau i roddi hanes yr eglwys yn nhymhor ei 
weinidogaeth ef, gan na ddarf u iddo gofnodi dim am ei lafur ei 
hun yn yr hen lyfr eglwys sydd yn ein meddiant ni. Buom yn 
siarad à rhai hen bobl \x dderbyniasid i'r eglwys yn ei amser ef, a'u 
tystiolaeth hwy ydoedd ei fod yn barchus a defnyddiol iawn. Yn 
agos i derfyn ei dymhor ef y derbyniwyd y Meistri Bowen, CasteU- 
nedd; Thomas, Penmain; a Lewis, Cwmmawr. Cafodd yr achos 
yma archoU ddofn trwy ddrwg-fucheddy ddau weinídog a ddaeth 
yma ar ol hyny . Prof wyd y naiU yn odinebwr, a throdd y Uall allan 
yn feddwyn. Ysigwyd yr eglwys yndruenus trwy y clwyfau hyn, 
ac aeth cenedlaeth heibio cyn ymiachâu o honi; ac ni Iwyr ymun- 
iawnwyd hi hyd nes yr ymwelodd Duw â'i bobl yn mhen deugain 
mlynedd ar ol hyny. OoUodd yr aelodau eugwroldeb i weithio, aeth 
Uawer o'r gwrandawyr yn wawdwyr, a Ueihaodd y gynuUeidfa yn 
fawr. Bu yr eglwys am flynyddau ar ol hyn heb galon i roddi 
galwad i neb. Yn y flwyddyn 1805, urddwyd y Parch. Daniel 
Jones yn Nghrugybar, a thynodd ei ddoniau poblogaidd ef sylw yr 
hoU wlad. Bu yn dyfod yma yn fisol am tuag wyth mlynedd, a 
bu ei weinidogaeth yn foddion i roddi ail fywyd i'r hen eglwys 
wywedig. Lluosogodd y gwrandawyr a derbyniwydamrywugeiniau 
bobl ganol oed ac ieuenctyd i'r eglwys yn ystod y blynyddau y 
bu Mr. Jones yn cyrchu yma. Gan f od maes ei laf ur ef mor eang 
bu raid iddo roddi gof al yr eglwys hon i fyny yn nechreu y flwydd- 
yn 1813. Yna rhoddwyd galwad i'r Parch. Lewis Powell, o'r 
Brychgoed. ürddwyd ef yn mis Mai, «1813. Bu Mr. PoweU yn 
llaf urio yn y Ue hwn a Ueoedd eraiU yn Sir Gaerfyrddin am bedair 
blynedd ar ddeg. Yr oedd yn barchus ac anwyi gan bobl ei ofal 
a chan bawb a'i hadwaenai. Cyfodwyd tri o'r aelodau i bregethu 
yn ei amser ef, a thrwy ei lafur ef yn benaf yr adeiladwyd capel 
Salem, Taliaris, ac y ffurfiwyd cangen o'r fam eglwys yn eglwys 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 88 

Annibynol yno. Bu y gymanfa dair sirol yn Nghapel Isaac yn 
1818, Dyma y pethau mwyaf nodedig a gymerasant leymayn 
nhymhor gweinidogaeth Mr. Powell. Amser marwaidd iawn ar 
grefydd agos trwy yr holl wlad oedd ei amser ef yn y lle hwn, ac 
felly ni bu nemawr o ychwanegiad at yr eglwys, er fod y gweini- 
dog mor llafurus a pharchus ag y bu gweinidog erioed. Yn 1827 
derbyniodd Mr. Powell alwad oddiwrth yr eglwys Gymreig yn 
Nghaerdydd, a symudodd yno. 

Nid yw yn gydweddol â'n hamcan i ddilyn hanes yr eglwys yn 
mhellach, er mor ddyddorol i ni fuasai hyny. Mae y triugain 
mlynedd diweddaf wedi bod yn gyfnod nodedig yn ei hanes; ac 
yn y cyfamser y mae wedi gweled tymhorau pur Iwyddianus; a thra 
wedi glynu yn ffyddlon wrth draddodiadau ei chyf nodau boreuaf , 
y mae hefyd wedi myned rhagddi mewn rhai cyfeiriadau eraill, 
er na pherthyn i ni eu dilyn yma. Yr ydym yn cyfeirio at yr hyn 
ydoedd yn y cyfnod hwnw, oblegid fod yr amgylchiadau o dan ba 
rai y dygir pregethwr ieuanc i fyny, a'r personau oedd o'i flaen, a*r 
rhai y daeth i gyffyrddiad uniongyrchol à hwy yn rhwym o ddylan- 
wadu yn fawr amo. Yr ydym wedi gweled mai y Parch. Lewis 
PoweU, wedi hyny o Gaerdydd, oedd y gweinidog yn Nghapel 
Isaac yn nyddiau bachgendod Thomas Bees. Un o'r dynion 
mwyaf gwreiddiol yn ei oes oedd Mr. Powell, a'r hwn yr oedd ei 
firaetheiriau yn ddihafal; ond ymddengys nad oedd wedi ymddad- 
blỳgu yn hyny, yn y cyfnod dan sylw, i'r graddau y daeth ar ol 
hyny. Clywsom ein gwrthddrych ei hun yn dweyd na tharawyd 
mo hono ef ei hun pan yn fachgen o gwbl gan ei ffraethineb, ac 
mai ychydig a glywodd o gyfeirio at hyny gan eraill; ac mai wedi 
ei symudiad i Forganwg a dyfod i gyfarfyddiadâg ef yno, y tarawyd 
ef yn neillduol gan ei ffraethineb. Ymddengys mai ychydig o hyny 
oedd yn ei bregethau cyffredinol yn ei gylch cartrefol. Difrifol 
oedd fynychaf, a phan na byddai yn ei hwyl, ymddangosai yn 
gyffredin; ond ar amserau, pan ddeuai yr awel, ysgubai bobpeth 
o'i flaen. Yr oedd ar ei ben ei hun yn ei ardduU, ac yn Uawer mwy 
galluog ac athrylithgar nag y cydnabydd\^yd ef gan ei oes. Ei 
ffraethder a'i watwareg a edmygid, ond yr oedd ynddo gymhwys- 
derau,pe diwylliasid hwy, a'i gwnaethai yn un o bregethwyr penaf 



Digitized by 



Google 



34 OOPUNT 

eî wlad. Ehan o'i weinídogaeth a f wynhai yr eglwys yn Nghapel 
Isaac, fel nad oedd mewn rhyw ystyr ond gwr dyeithr yneu plith, 
er yn weinîdog iddynt. Preswyliai y Parch. David Jones, Gwynfe, 
yn yr ardal, ac yr oedd yn aelod gwreiddiol yn Nghapel Isaac, a'í 
hynafiaid felly er's cenedlaethau. Hen daid iddo oedd Thomas 
WiHiam, awdwr yr Oes Lyfr^ yn gystal ag amryw lyfrau eraiU, yr hwn 
a fu am dymhor hir yn aelod, a diacon, a phregethwr yn Nghi^l 
Isaac, ac yn niwedd ei oes urddwyd ef yn weinidog yno. Yn 
amaethwr cyfrifol yn Mhantarfon, ac yn weinidog yn Gwynfe y 
cofiai Thomas Rees gyntaf am Mr. Jones, er y gallasai gofio ei urdd- 
iad pe galwesid ei sylw at hyny, canys yr oedd efe yn saith oed pan 
gymerodd hyny le. Arf erai o'i f ebyd edrych i fyny at "Mr. Jones, 
Pantarfon," a theindai fod pellder mawr rhyngddynt, er eu bod 
wedi hanu o'r un cyff. Yr oedd Mr. Jones yn amaethwr parchus 
yn byw ar ei dir ei hun, ac yn cael ei gyfrif yn ddyn gwybodus a 
darllengar; ac felly yn ddiau yr oedd, o'i gymharu à phawb o'i 
amgylch, ac o'i gymharu hefyd â'r gweinidogion oedd ar y pryd 
yn ei gylch uniongyrchol ef. Yr oedd wedi talu cryn sylw i 
wahanol ganghenau gwybodaeth yn gyffredinol, fel y gallai gario 
yn mlaen ymddyddan dyddorol ac adeiladol ar agos bob mater. 
Yr oedd yn f eddyg anif eiliaid, ac wedi astudio tipyn ar physygwr- 
iaeth, fel yr ymgynghorai llawer âg ef . Gwyddai dipya am Ser- 
yddiaeth a Daearyddiaeth, ac ymdriniai â Duwinyddiaeth yn fwy 
pynciol nag y gwneid ond gan ychydig o'i gyfoeswyr. Yn Á ym- 
wehadau pythefnosol à Gwynfe, marchogai yn araf a hwyrdrwm 
ar anifail golygus, a phan yr elai heibio perchid ef gan bawb gyda 
llawer o urddas. Saerniaeth dda o waith cryf at wasanaeth gwlad 
oedd ei bregethau; sylweddol, iachusol, ac ysgrythyrol, athraddod- 
ai gyda llawer o nerth. Nid oedd ei gydymdeimlad yn eang, ac 
nid oedd llawer o dynerwch yn ei natur, ac ni feddai ar ddim 
barddoniaeth. Clywsom un a'i gwrandawodd am lawer o fljn- 
yddoedd yn Nghapel Isaac yn dweyd na chlywodd ef erioed o*r 
pcdpud, dan unrhyw amgylchiad, yn cyfeirio at ei henafiaid a'i 
hen gysylltiadau â'r Ue, nac am eí hen daid a fuasai yno yn weini- 
dog gynt. Nid oedd dim o'r hyn a eilw y Sais yn sentimntalism 
yn ú natur. Ychydíg neu ddim help gafodd y bachgen Thomas 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. è5 

Bees oddiwrtho ef , yn wir cafodd wrthwynebiad a diystjrwch mawr 
oddiwrtho, ond yr oedd ganddo ef er hyny barch mawr i enw a choff* 
adwriaeth " Jones, Pantarfon," yr hwn y dysgwyd ef er yn blentyn 
i edrych i fyny ato; a newidiodd Mr, Jones ar ol hyny ei fam yn 
hdlol am dano yntau. Clywsom ef yn dweyd yn mhen Uawer o 
flynyddoedd mai efe oedd y penaf o'r holl feibion a fagodd Oapel 
Isaac, ac yn ddiau nid oes dadl am hyny. 

Tr oedd y Parch. Rees Powell, Cross Inn, yn byw yn yr ardal. 

Dyn gwahanol iawn i Mr. Jones, Pantarfon, yn mhob ystyr; 

cyfyng iawn o wybodaeth, a'i amgyffrediad o wirioneddau yr efong- 

yl yn hynod o ddiffygiol; ond yr oedd ganddo lais tyner a dawn 

toddedig, yr hyn ar y pryd a brisid gan y lluaws nwchlaw pobpeth 

arall, ac y mae iddynt eto nwch pris yn y farchnad nag a dybir 

yn gyffredin. Yr oedd ganddo lawer o ryw fath o synwyr, yn 

enwedig y gallu i gelu ei anwybodaeth, a chadw ei hun allan o 

bob peth. O'r braidd na thybid ei fod weithiau yn cario ei ochel- 

garwch i derfynau gwaharddedig cyfrwysedd; ac amheuid a oedd 

ei eiriau melfedaidd bob amser yn gwbl ddihoced. Bu ef , pa f odd 

^T^i J^ dyner o'n gwrthddrych mewn adeg isel amo, a i^oddodd 

help Ilaw iddo pan y mynai Uawer eí lethu. Daethai y Pardi. 

Oriffith Oriffiths, Carmel, i drigianu i ochr y Mynydd bach tna'r 

flwyddyn 1816. ün o Drelech ydoedd yn enedigol, ac adnabydd- 

id ef fel " Oriffiths, Pant-y-cenglau." ürddwyd ef yn Oarmel, 

Llansadwm, yn weinidog ar eglwys fechan a gasglwyd yn hmfít 

trwy ei lafur ef ei hun. ün o'r pregethwyr Ileiaf yn ei oes ydoedd, 

ond un o'r dynion ífyddlonaf a diniweitiaf ; ac am ei fod yn wastad 

yn pregethu yn fyr ac yn felus yr oedd yn dda gan bawb ei weled. 

Oymerai sylw neiUduoI o blant, ac yr oeddynt oU yn hoff o hono; 

ac am holi ysgolion, yn ei ffordd syml ef, nid oedd neb yn fwy 

cymeradwy. Caf odd Thomas Rees ef o'i f ebyd yn noddwr caredig, 

yn fwy feUy pan oedd yn " ddydd y pethau bychain" amo, nag y 

cafodd neb araU. Dyna agos yr hoU weinidogion y daethai i 

unrhyw gydnabyddiaeth à hwy yn y deuddeng mlynedd cyntaf o*i 

oes; ac ydiydig weithiau yn yr ysbaid hwnw y clywsai yr un o*r 

tri olaf a enwyd yn pregethu. Benjamîn WiUiams, hen bregethwr 

maíth iawny ond a gyfrifid yn.dduwinydd cryf ; a Joneph Odffiths, 



Digitized by 



Google 



86 COPIANTf 

pregethwr cynorthwyol arall yn Nghapel Isaac, oedd yr unîg ddau 
oraill yr oedd ganddo yn'nyddiau ei f aboed unrhy w adnabyddiaeth 
honynt. 

Tn ychwanegolat y dylanwad a adawyd amo gan y pregethwyr a 
grybwyll wydjr oedd nif er o gymeriadau nodedig eraill yn yr eglwys, 
y rhai a adwaenai gwrthddrych y Cofiant hwn ar ei gychwyníad, 
ac eraiU, er wedi eu cymeryd ymaith, yr oedd eu dylanwad yn 
aros, a'u henwau yn berarogl. Nis gallwn grybwyll ond am rai o 
honynt. Zechariah Christmas, neu " Zacri y teiliwr," yr hwn afu 
farw yn 1817, yn 78 oed, oedd ddyn nodedig am ei fifraethineb a'i 
wybodaeth dduwinyddol. Baxteriad, neu rywbeth yn y canol 
rhwng Calfiniaeth ac Arminiaeth, ydoedd o ran ei olygiadau, ond 
"Arminian" y galwai yr uchel-Galfiniaid ef. Daliai y swydd 
"henuriad Uy wodraethol " yn yr eglwys. Tr oedd amryw 
o'r aelodau yn ei amser ef yn uchel-Galfiniaid, os nad ya 
rhywbeth uwch na hyny. Edrychai y cyfryw ar Zacri fel cyf- 
eiliomwr peryglus iawn, yn enwedig o herwydd ei fod yfl ddyn 
gwybodus ac yn siaradwr flPraeth. Gwyliai ei wrthwynebwyr am 
gael rhyw gẃyn yn ei erbyn er mwyn Uadd eí ddylanwad. Un 
dydd Llun aeth i fifair Llandilo i gyfarfod à rhyw. bersonau i gael 
ei dalu am wneuthur diUad erbyn angladd, ac aeth y gair allan 
iddo yfed ar y mwyaf yn y ffair. Tn y cyfarfod eglwysig 
cyntaf ar ol hyny wele Jacob Lewis, blaenor y blaid uchel-Galfin- 
aidd, yn cyf odi ac yn dy wedyd f od peth gwaradwyddus dros ben 
wedi cymeryd Ue oddiar eu cyfarfodblaenoroL " Pa beth ydyw?" 
ebe Mr, Powell, y gweinidog. " Meddwdod yw y peth," ebe Jacob 
Lewis, " ond ei fod yn feddwdod digyffelyb am ei waradwydd; 
meddwdod proffeswr crefydd, nid dyn o'r byd; meddwdod swyddog 
yn yr eglwys, nid aelod cyffredin; meddwdod mewn ffair, nid 
mewn lle dirgel; meddwdod ar ddydd Llun ar ol y cwrdd cymun- 
deb; meddwdod wrth ymofyn costau angladd, yr hyn a ddylasaî 
beri i'r dyn feddwl am ei ddiwedd; agwaeth na'r cwbl, meddwdod 
Arminian ydyw, dyn yn dal fod ganddo allu i sefyll, a Zacri y 
teiliwr yw y dyn." Wedi edrych i mewn i'r achos, barnodd yr 
eglwys fod JacoVLewis wedi ei liwio lawer yn rhy ddu, ac felly 
cafodd Zacri gadw ei aelodaeth a'i swydd hyd ei f arwolaeth, yr hyn 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 37 

a gymerodd le yn f aan wedi hyny. Thomas David, y gôf , o Ben- 
ybanc, hen daíd Mr. Thomas, Llanfaír, oedd wr £FyddIon a llafaras 
íawn gyda'r achoB. Tr oedd eí ddnwíoldeb yn perarogli yr holl 
wlad. Un nodedig am heddychlonrwydd ei dymher ydoedd. Ar 
ddiwédd un cyfarfod eglwysig cyfododd rhyw ddadl fechan ac 
anghydwelediad rhyngddo ef a Mr. Powell, y gweinidog, a phasiodd 
ychydig o eiriaucroesion rhyngddynt. Aeth y ddau i'w cartrefle- 
oedd y noeon hòno, ond methasant gysgu drwy y nos. Cyf ododd 
pob un o honynt yn fore dranoeth, cychwynodd Thomas David i 
fyned i dŷ Mr. Powell i gydnabod ei fai, a chychwynodd Mr. 
Powell tua ei dŷ yntau ar yr un neges. Cyfarfuasant ar y flfordd, 
a buont agos ag ymryson drachefn wrth geisio penderfynu ar bwy 
yr oedd y bai y noson o'r blaen. Mynai pob un ddweyd mai amo 
ef yr ydoedd. O'r dydd hwnw allan buont yn gyfeillion mynwesol 
hyd angeu, ac y maent yn f wy felly heddy w nag y gallasent fod ar 
y ddaear. Morgan Morgan, neu " Morgan y crydd," taid John, 
Dayid, a Noah Stephens, oedd yn ddyn rhyfeddol am ei wybodaeth 
a'i ddoniau. Efe fu yn gychwynydd i'r Ysgol Sabbathol yn 
Nghapel Isaac, ac yr oedd yn athraw diail. Ba ei dŷ am ddegau 
flynyddau yn gartref i'r holl bregethwyr addeuent i'r ardal. Tr 
oedd yn brydydd rhagorol ia^n. Baxteriad oedd yntau o ran ei 
olygiadau duwinyddol. John David, neu " Jacki Ddafydd," taid 
y Mri. WiUiams, Pantteg, a Williams, Ehydybont, oedd un o ragor- 
oKon y ddaear. Er nad oedd ond gweithiwr tlawd, yr oedd ei 
dduwioldeb wedi rhoddi iddo y fath ddylanwad fel yr oedd yn 
ddychryn i annuwiolíon yr ardal. Bnasai ei bresenoldeb ar faes 
ar ddydd cynhauaf, yn ddigon i gadw y cellweirwyr a'r rhegwyr 
mwyaf rhyfygas yn ddystaw. Tr oedd ganddo f wy o ddylanwad 
yn nnig trwy ei ddawioldeb nag a allasai fod gan an ynad heddwch. 
Yr oedd yn Galfiniad cryf o ran ei olygiadau. Darllenodd " GorflP 
Duwínyddiaeth " Dr. Lewis lawer gwaith drosodd. ün o'r 
gweddîwyr mwyaf toddedig ydoedd. Dyn hynod iawn oedd 
Lewis Lewis o'r North, Medrai edrych yn sarag a Uefaru 
geirian chwerwon, ond yr oedd ganddo deinúad tyner a chalon 
garnaidd dan y cwbl. ün o'r uchel-Galfiniaid oedd ef, ond yr 
oedd tynerwch ei deimladau yn drech na holl lymder ei olygiadau. 



Digitized by 



Google 



38 COPIANT 

ün prydnawn Sabbafch yn amser y díwygiad mawr yn 1828, yr oedd 
pregeth yn ei dŷ, a fchrodd yr oedfa allan yn rhyfeddol o effeifchiol, 
yr oedd pawb yno yn foddfa o ddagrau! Wedi i'r rhan fwyaf o'r 
gynuUeidfa fyned allan fcrodd Lewis afc Morgan y crydd a dywed- 
odd, " Yr wyf yn rhyfeddu afc eich byrdra chwi Morgan, na buas- 
ech yn cyhoeddi Society ar ddiwedd y bregefch, fe fuasai degau yn 
BÎcr aros yn ol yma." " Nid oedd yn gweddu i mi gyhoeddi 
Soäety yn fy nhy fy hun, ond yr oeddwn yn dysgwyl y buasech 
chwi Lewis yn gwneud hyny." Tr oedd cryn dipyn o wahan- 
iaefch golygiadau afchrawiaefchol rhwng Lewis a Morgan, ac felly 
daliodd Morgan ar y cyfieusdra i roddi ergyd i uchel-Galfiniaefch 
Lewis; afcebodd yn ei dduU digrif, " Os ydynt yn yr arfaefch, Lewis 
bach, hwy gânfc eu dal rhyw dro efco." Afcebodd Lewis yn ol yn 
lled chwerw, " Arfaefch neu beidío, ein Ue ni oedd ceisio eu dal 
heddyw." Gallasem grybwyU yn ychwanegol am Harri o'r Hafod, 
tad y Parch. W. WiUiams, Llandilo, yr hwn oedd yn ddyn cywir 
a gonesfc, ond ei fod yn Ued arw a swrfch yn ei ffordd — am Evan 
PhiUip, yr hwn oedd wr mwyn a boneddigaidd, ac ni fynai beri 
dolur i neb— am Thomas Dyer, yr hwn oedd yn Grisfcion didwyU, 
ao yn Uawn fcynerwch a gwres crefyddol, yn nghydag amryw eraill 
oedd yn yr eglwys ar y pryd. Dyna oedd nodwedd yr hen gref- 
yddwyr y daefch ein gwrfchddrych i gydnabyddiaefch â hwy yn moreu 
ei oes, ac o dan nawdd y rhai y magwyd ef , a diau f od ganddynfc, 
er bosibl yn ddiarwybod iddo, ddylanwad mawr yn nadblygiad 
ei gymeriad. Dilynai yn gyson y moddion cyhoeddus, a'r Ysgol 
Sabbafchol, ac ymhyfrydai yn fawr mewn gwrando ymddyddanion 
yr hen grefyddwyr. 

Ond er fod yn yr eglwys yn Nghapel Isaac ar y pryd, nifer 
wŷr rhagorol, efco, fel y dy wedasom, isel a gwywedig oedd agwedd 
yr achos yn gyffredinol, ac feUy yr oedd wedi bod am amser hir. Yr 
oedd yr hen eglwys wedi cael y maes eang iddi ei hun. Ni chy- 
nygiodd unrhy w enwad arall ymwfchio i'w fcherfynau. YmgynuUai 
nifer fechan o Fefchodisfciaid afc eu gilydd yn Llanfynydd, o'r naiU 
du, ac yn Tal-Uychau, o'r ochr araU; ac yr oedd ganddynfc gynuU- 
eidfa gref yn Llandilo er yn foreu yn hanes Mefchodisfciaefch, ond 
jr oedd hoU gylch eang Capel Isaac am dair miUdir'i bob cyfeiriad, 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. d9 

ac ychwan^ i rai cyfeiriadaa, jm eiddo yr Annibynwyr, ac ni 
chynygiodd neb arall aflonydda amynt. Y r oedd i hyny yn ddiai» 
ei fanteision. Nid peth díbwys i enwad ydyw cael cylch eang o 
wlad yn gwbl iddo ei hun. Bhydd hyny iddo gyfle neilldaol 
i wnead daioni. Nid yw teimladaa y bobl yn cael ea rhann a*a 
terfygga gan ddadleaon enwadol. Anffawd fawr ydyw llaawB o 
enwadaa yn ymwthio i gymydogaethan gwledig, tenea ea poblog- 
aeth, ac yn aml gwaagedig ea hamgylchiadaa, Ue nad oes rhyngddynt 
oU ddigon boU i.wnend an gynnlleidfa gymharol gref. Llethir 
hwy yn ea hymgais i gadw ea hachosion i fyny, ac y maent yn 
gwbl anallaog i wnead dim dros helaethiad teyrnas Crist yn y 
byd. Megir teinüadan angharedig yn y naiU taag at y UaU, 
obl^d ea bod yn sathra ar draed ea gilydd, ac o bosibl 
wdthiaa arfer dylanwad annheg er tynn dynion atynt. Nis 
gaUwn feddwl am gamgymeriad mwy nag i enwad ymwthio i 
gymydogaeth denea ei phoblogaeth sydd wedi ei meddiann yn Ilwyr 
gan enwad nea enwadaa eraiU, yn nnig am fod rhy w an teala nea 
ddaa perthynol iddo wedi dygwydd myned i fyw i'r gymydogaeth 
hòno. Ni welsom erioed ond nychdod a gwywdra yn dilyn yr 
achosion a gychwynwyd o dan y fath amgylchiadaa. Os na all y 
tenlaoedd a arweínir i ardaloedd f eUy wnead en cartref yn gysaras 
gyda'r enwad nea yr enwadan sydd yno eisoes, fel aelodan 
achlysarol, dylent fod yu barod i godi y groes, a myned i dipyn o 
beUder at en pobl, ac yn raddol daw eu plant a*a tealaoedd pi 
hoUoI gymodol a chartrefol gyda*r enwad sydd eisoes yn y Ue, 
ac ni byddant yn fuan yn gwybod fawr gwahaniaeth. Mae yr 
enwadan efengylaidd yn ein gwlad oU yn dysgu ffordd iachawdwr- 
iaeth mor glir, fel nad oes perygl y bydd i neb a ddaw i gyffyrdd- 
iad â'r naill neu y UaU o honynt i fod yn anwybodas am ffordd y 
bywyd. Nid y w anühad capeli na Unosogiad eglwysi bob amser 
yn brawf o Iwyddiant crefyddol, ac yn aml y maent yn f wy o wan- 
ychdod nag o nerth enwadol. Yr ydym yn dweyd hyn, nid gyda 
golwg arleoeddpobbg, Ile y mae cyflawnder o bobl, a mwy nag 
y gali yr holl enwadau, er pob ymdrech, ea cyrhaedd, ond gyda 
golwg ar gymydogaethau gwledig, Ile y mae y boblogaeth yn 
denea a gwasgaredig, a Ue y mae unrhy w an oV enwadau efengyl- 



Digitized by 



Google 



4Ò COFIANT 

» 

aidd wedi gwnend darpariaeth ddígonol ar gyfer angen yr holl 
'bobl. Teimlwn fod angen arbeníg i alw sylw at hyn yn awr, pan 
y mae capelaa Seisnig yn cael eu lluosogi mewn ardaloedd, nid o 
gwbl i gyfarfod anghenion crefyddol yr ardaloedd Ue y codir hwy, 
ond i wasanaethu amcanion enwadol. Oni edrycha Ymneillduwyr 
Oymru mewn pryd at hyn, a dyfod i ryw gyd-ddealltwriaeth â'ü 
gilydd, gallant fod yn sicr fod blinder yn mlaen iddynt a all brofi 
yn fwy o ofid nag y gallwn yn awr ei ddychymygu. 

Ond cafodd eglwys Oapel Isaac y maes yn gwbl iddi ei hun — ni 
chynygiodd neb aflonyddu arni. Tchydig wyddai odid neb o 
honynt am bregethwyr unrhy w enwad arall. Tr oedd enw " John 
Evans, LlwynfiFortun," wedi cyrhaedd hyd atynt, a'i wyneb hawdd* 
gar yn adnabyddus i lawer o honynt, oblegid yn achlysurol preg- 
ethai yn Nghapel Isaac, megys y gwnai mewn amryw o'r hen 
gapelau Annibynol; ac nid oedd yn preswylio yn mhell o'r 
cylch hwnw. Yr oedd Dafydd Rhys, Llanfynydd, hefyd yn ad- 
nabyddus iddynt, oblegid ei fod yn bywyn Oilganwr, heb fod neb- 
pell o'r Mynydd bach; heblaw hyny, ni wyddai yr ardalwyr ddim am 
gawri yr enwad hwnw oedd yn tynu tyrfaoedd ar en hol mewn 
Ueoedd eraiU, nac ychwaith am odid un o enwogion y Bedyddwyr. 
Ond er fod i'r orfaelíaeth (os goddefir y gair) enwadol yma mewn 
ardaloedd gwledig ei fanteision, rhaid cofio hefyd nad ydy w heb ei 
beryglon. Nid yw enwad a gafifo wlad eang yn feddiant llwyr 
îàdo ei hun yn ddiogel rhag myned yn ddiofal a chysglyd. 
Dyna yn ddiau brofedigaebh hen eglwysi Uuosog; y rhai fel pobl 
Lais, y rhai a drigent "mewn gwlad dda a chynyrchiol, heb neges- 
euau rhyngddynt â neb, na swyddwr yn y wlad, yr hwn a allasai eu 
gyru i gywilydd," sydd yn agoredifyned "yn bobl lonydd a diofal.'* 
Mae cydymgais enwadol o dan amgylchiadau priodol yn iachusol, ac 
y mae eglwysi cymharol fychain, wrth gael eu symbylu gan enwadau 
eraiU, yn aml yn f wy gweithgar a haeUonus nag eglwysi cryfach 
a Uuosocach fyddo yn cael pob peth yn eu fiFordd eu hunain. Mae 
rhai rhanau o Gymru sydd yn feddiant Uwyr i ryw un enwad, ond 
dichon mai nid yn y Ueoedd hyny y ceir yr esiamplau mwyaf nod- 
edig weithgarwch a haeUoni ; ac yn ddiau dylai hen eglwysi 
cryfion a Uuosog fod yn nerth mawr i enwad, yn enwedig gydag 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 41 

achosion cyhoeddns, ac mewn adegaa o ymdrechion anarferol, 
Cafodd eglwys Capel Isaac y wlad eang oddiamgylch yn gwbl iddi 
ei hnn; ac er iddi ddal ei ffordd a pharhan i lewyrchn, eto gallasai 
fod wedi gwneud mwy, pan gofir mor foren y cychwynodd, er 
cymeryd meddiant llwyrach o*r wlad. 

Yr oedd un neilldnolrwydd arall yn perthyn i'r heneglwysi hyn; 
yr oeddynt yn hynod am en sefydlogrwydd. Dichon y dylem 
ddefnyddio gair arall, yn hynod amymtidoL Oorchwyl anhawdd 
oedd en symnd. Nid oedd gan gyffroadan fawr ddylanwadamynti 
ac ychydig iawn o swyn oedd gan ddoniau dyeithr iddynt, 
Goflodent lawér mwy o bwys ar yr hyn a ddy wedid nag ar y modd 
j dywedid ef ; ac anaml yr elent dros y terfynau nes anghofio 
eu hunain; ac ychydig wahaniaeth a welent rhwng pregethwr a 
phr^ethwr os byddai ei athrawiaeth yn bur. Gofalent yn ffydd«. 
lawn a chyson iam eu cynulliadau rheolaidd; ac nis gallaaai 
unrhyw bregethwr a ddeuai yn achlysurol, pa mor ddoniol bynag 
fyddai, beri ond ychydig wahaniaeth yn y cyfarfodydd arferol. Yr 
oedd y Sabbath cymundeb yn ddydd arbenig— '^Mawr oedd y Sab- 
bathhwnw;" ac ystyrid esgeuluso cymundeb yn drosedd i'w gosbi 
oni byddai rhy wbeth neiUduol yn rheswm am hyny. Yr oedd " Sul 
pen pythefnos " hefyd yn ddydd pwysig, er nad mor bwysig a'r 
^^ Sûl pen mis.*' Ar y ddau Sabbath hyny byddai y gweinidog 
gartref ; a Sabbathau bychain y gelwid y lleíll, oblegid byddai y 
gweinidog mewn rhyw eglwys arall oedd dan ei ofal; a rhyw breg- 
ethwr cynorthwyol a fyddaî yno wrth ddefod. " Sabbath tywyll " 
y gelwid y "Sabbath bach" mewn rhai manau, oblegid na arferid 
amo dynu y cauad-Ieni ond oddiar rai o'r ffenestri. Nid oedd 
waeth pwy a ddeuai heibio ar y "Sabbath bach,** ychydig a ddeuai 
yn nghyd; a phe daethai y gwr enwocaf heibio ar "Sul pen mis," 
neu "Sulpen pythefnos," ni cha'i fawr ragor nag arferol i'w wrando. 
Clywsom Mr. Jones, Pantarfon, er's deugaín mlynedd yn ol, yn 
adrodd amymweliad cyntaf Mr. WiIIiams o'r Wem à Ohapel Isaac, 
gylch y flwyddyn 1818, panyr oedd yn ymgodí i uchder ei bobl- 
ogrwyddy " a'i glod trwy yr holl eglwysi." Yr oedd ei gyhoeddiad 
i fod yn Nghapel Isaac ar foreu Sabbath, a chan fod Mr. Jones 
eí bnn newydd ddechreu pregethu ar y pryd, ac wedi cly wed Ilawer 





Digitized by 



Google 



42 COPIANT 

am dano, yr oedd yn dra awyddus am ei glywed. Wedi deall ei 
f od i bregethu mewn amaethdy yn mhlwyf Llanegwad nos Sadwm, 
aeth yr hoU flfordd tuag yno i'w wrandaw. Boreu Sabbath, yn 
Nghapel Isaac, yr oedd yn nghyd dyrfa fawr, ond nid llawer mwy 
nag arfer, ac nís gallesid deall ar odíd neb fod yno f awr ddim yn 
wahanol i gyflFredin. Agorai amry w en llygaid, fel pe buasent yn 
teimlo ei fod yn rhyw ddawn newydd iddynt, nad oeddynt yn 
gyfarwydd âg ef o'r blaen, a'l fod yn dweyd rywsut yn wahanol 
i*r pregethwyr yr arferent eu gwrandaw. Ond nid oedd yno un- 
rhyw gyflfroad, a chadwai yr hen bobl feddiant llwyr.amynt eu 
hunain, fel na thybiai neb eu bod hwy yn cael eu cario ganddo ; 
ac yr oedd rhai oV Calfiniaid uchaf yn ei wrando yn betrusgar, 
oblegid yr oedd y gair wedi cerdded o'i flaen mai un o wŷr y 
"systemnewydd" ydoedd, o goleddu yr hon y drwgdybid pob 
pregethwr a ddeuai " o'r North." Am ddau o'r gloch yr oedd i 
fod yn Salem, ac aeth Mr. Jones, Pantarfon, ar ei ol yno, ond nid 
aeth ond ychydig o wỳr Capel Isaac, a'r rhai hyny ar y terfyn 
rhwng y ddau le. Pan y gofynai Mr. ■WiIIiams ar ol tê yn Bris- 
gen y flíordd yr elai i Abergorlech at yr hwyr, y mae yr hen Mr. 
Dayies o'r Brisgen yn ei gymeryd allan i'r buarth i ddangos y 
cyfeiriad iddo, ond ni feddyliodd neb am fyned i'w hebrwng, ac 
nid oedd poblogrwydd y gwr mawr o'r Wern yn ddîgon i dynu 
neb o't teulu ar ei ol. Pan welodd Mr. Jones, Pantarfon, hyny, 
tosturiodd wrtho rhag ei adael i fyned yn unig, ac aeth gydag ef 
dros y mynydd i Abergorlech: ac er y dywedai na welodd "WiIIiams 
o'r Wern" yn ei ogoníant hyd y dydd Mawrth ar ol hyny, mewn 
cyfarfod pregethu yn Nghrugybar, eto yr oedd yn dda ganddo yn 
niwedd ei oes ei fod wedi ei ddilyn ar hyd y Sabbath hwnw. Nid 
yw hyn ond un enghraiflft mor ansymudol oedd yr hen eglwysi; 
ac yr oedd cadw yn mhell oddiwrth ddullwedd y Methodistiaid, y 
rhai oeddynt erbyn hyn yn ymgodi yn enwad cryf a dylanwadol 
yn y wlad, fel pe buasai yn bwnc cyd^^ybod gan rai o honynt; er 
iddynt oblegid hyny gael eu gwarthnodi fel " Senters sychion.'* 
Nid ydym yn dweyd nad oeddynt yn cario pethau i eithafion 
oeddynt yn anflfafriol i'w crefydd hwy eu hunain, ac i ddylanwad 
yr enwad; ond o'r ddau y mae yn well genym hyny na'r merwin- 



Digitized by 



Google 



BB. T. BBES. 48 

dod clnstiau sydd wedi disgyn ar lawer o ddynion i red^ ar ol pob 
dawn newydd, fel pe na byddai ganddynt unrhyw synîad uwch am 
amcan yr efengyl na chael rhyw ogleisiad í V teimladau anianol. 

Pa fodd bynag, rhwng pob peth, yr oedd yr achos yn Nghapel 
Isaac erbyn terfyniad gweinidogaeth Mr. Powell, yn 1827, wedi 
disgyn yn isel iawn, a pharhaodd felly gan fyned yn fwy dijalon 
am flwyddyn ar ol hyny. Tr oedd yr aelodau wedi disgyn o dan 
driugain mewn nifer, a phobl oedranus a chanol oed oeddynt oll. 
Nid oedd un dyn na dynes ieuanc yn eu plith! Yr oedd yr hen 
gapel wedi myned yn adfeiliedíg iawn. Safai mewn pant wrth 
gefn y fan y saif y capel presenol. Buasai yn dda genym pe 
buasaí yn ein gallu roddi portread o hono, ond nis gallwn, er ei 
fod yn fyw iawn yn ein cof. Oapel hir-gul ydoedd, a'r pulpud ar 
ei ochr yn ei ffordd hwyaf, yn ol arfer yr hen gapeli. Rhedai ali 
trwy ei ganol o un pen i'r Ilall, ac i'r alí hòno rhedai y meinciau, 
ffwrmau, neu sciwau, fel y galwent hwynt, ac yr oedd y meinciau 
hyn yn eiddo y gwahanol deuluoedd; a phan yr ymadawai teulu 
o*r ardal byddai yngadael ei ffwrwm ar ol i'r neb a fynai, ac yr 
oedd hyny weithiau yn peri tipyn o gweryl. Tr oedd oriel ar y 
ddau pen, ac ar hyd yr ochr ar gyfer y pulpud, yr hon a ddaliaî 
lawer iawn, ac i hòno y byddai y bobl ieuainc yn ymgasglu. Br 
nad oedd y capel yn fawr, eto daliai lawer iawn. Ond rhwng 
golwg adfeiliedig y capel a 'stad wywedig yr eglwys, yr oedd 
pethau yn edrych yn bur ddigalon. Ac i wneud y drwg yn 
waeth, yr oedd nifer o deuluoedd yr eglwys mewn cweryl â*a 
gìlydd yn nghylch un neu ddwy o'r hen feinciau, ac nid oeddynt 
yn werth ymryson yn eu cylch, oblegid yr oeddynt wedi mwy na 
haner eu bwyta gan bryfaid. Treuliwyd amryw gyfarfodydd 
^lwysig i geisio penderfynu cweryl yr hen feincíau, ond nid oedd 
modd cael y pleidiau at eu gilydd. Gwaeth waeth yr oeddpethau 
yn myned.. Anaml erioed y gwelwyd hen eglwys barchus wedi 
dififgyn î sefyllfa f wy digalon. ün dydd Mercher, mewn cyfarfod 
eglwysig, Ile yr oedd cweryl yr hen feinciau i gael ei ddwyn ger- 
bron unwaith drachefn, yn annysgwyliadwy i bawb, dyma bedwar 
ü*r newydd i mewn— un wraig briod a thri gwr ieuanc. Tarawyd • 
pawb â syndod, ac ni wyddai neb pa beth i'w ddweyd. Yr oedd 



Digitized by 



Google 



44 COFIANT . 

ar y pryd ddiwygîad lled rymus mewn rhanau o sîr Gaerfyrddin, 
ac ar y terfynau yn sîroedd Brycheiniog ac Aberteifi, ond hyd yn 
hyn nid oedd dim wedi cyrhaedd Gapel Isaac, nac unrhyw argoel 
hono, nac, o leiaf yn y golwg, unrhyw aw/dd am dano. Pa 
fodd y gallasai fod rhwng rhai o bobl dduwiolaf yr oglwys a*u 
Dnw nis gwyddom, ond i bobgolwg allanol ni bu diwygiad erioed 
yn fwy penarglwyddiaethol. Parodd dyfodiad y pedwar i'r gyf- 
eillach ar y dydd Mercber bythgofus hwnw i gweryl yr hen feinc- 
ian gael ei Iwyr anghofio. Tynwyd telynau yr hen bererinion 
oddiar yr helyg, Ue yr oeddynt wedi bod yn crogi yn hir, a gofyn- 
ent mewn syndod, " Pwy a genedlodd y rhai hyn i mi? Myfi a 
adaw;d yn unig, o ba le y daeth y rhai hyn ?" Cerddodd y son 
trwy yr holl wlad, nes y difrifolwyd y rhai mwyaf anystyriol, a 
chan fod y son eisoes wedi cyrhaedd am y diwygiad oedd mewn 
Ueoedd eraiU, dechreuwyd dysgwyl am rywbeth mawr. Daeth yn 
nghyd y Sabbath dilynol dyrfa Inosocach nag arferol; ac ar nos 
Wener, Gorphenaf 18fed, 1828, ar ól pregeth efifeithiol gan Mr. 
Jones, Pantarfon, ar y geiriau, " Dos di a'th hoU dỳ i'r arch," ar- 
osodd deg ar hugain ar ol, ac yn eu plith yr oedd y bachgen 
Thomas Rees, a pha m^r ddiystyr bynag yr edrychid amo yn 
fachgenyn deuddeg oed, " Yr Arglwydd a gyfrif pan ysgrifeno y 
bobl mi hwn yno^^ Tr oedd Uygad yr Arglwydd arno— yr oedd yn 
Uestr etholedig ganddo i wneud gwaith mawr yn ei oes. Parhaodd 
y diwygiad i fyned rhagddo. Am wythnosau cyneUd dwy neu 
dair gyfeiUachau, ac nid elai un heibio heb fod amryw yn dy- 
wedyd, "Dod le i mi fel y preswyUwyf." Oyn pen naw mis jr 
oedd yr hen eglwys oedd wedi disgyn islaw tri ugain mewn nifer, 
yn cyfrif yn mhell uwchlaw tri chant. Nid oedd yr un teulu trwy 
yr holl gylch eang nad oedd rhyw rai o honynt wedi eu dwyn i 
geisio yr Arglwydd, a meddiant cyflawn wedi ei gymeryd gan 
grefydd o lawer o deuluoedd. Daeth yr eglwys oedd o'r blaen heb 
gymaínt a mab na merch ieuanc o'i mewn, yn fam i agos hoU 
ieuenctyd y wlad. Jíi dderbyniwyd Thomas Eees gyda'r fintai 
gyntaf, er i rai a aeth i'r gyfeillach ar ei ol gael eu derbyn gyda*r 
fintai hòno. Teimlai ef braidd yn dramgwyddus oblegid hyny. 
Yr oedd ei oedran yn ddiau yn un rheswm, oble^d yr oedd ef yn 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 45 

t 

un o*r rhai ieuengaf, os nad yr ieuengaf oll a dderbynîwyd yn y 
diwygiad hwnw; ond nid ydym yn hoUol sicr, ac nid oedd yntau 
yn gwbl dawel hyd ddiwedd ei oes nad oedd a fynaí tlodi ei am- 
gylchiadau à thaflu ei achos yn mhellach. Derbyniwyd ef yr aíi 
fls, gyda*r ail fíntai, ac yr oedd Mr. WiUiams, Llandilo, gydag 
wyth ar hugain eraill, yn cael eu derbyn yr un Sabbath; a thra y 
cofnodir o oes i oes hanes hen eglwys Oapel Isaac, a'r cewri a 
fagwyd ynddi, cofnodir hefyd am Thomas Rees, — " Tno y gan^ 
wyd hwn?'* 

Gan ein bod eisoes wedi cyfeirio at y diwygiad nerthol â'r 
hwn y bendithiwyd Oapeì Isaac mor nodedig, dichon nad an- 
mhriodol fyddai i ni osod ar gof a chadw yma ychydig fFeithiaa 
ychwanegol yn ei gylch. Byddai hanes cyflawn am ddiwygiadau 
crefyddol Oymru yn bennod nodedig yn hanes ein gwlad, a hyd 
y gellir dylid diogelu nad elo yr un ffaith ar ddifancoll| oblei(id 
nis gwyr neb pa mor anmhrisiadwy werthfawr fyddant i ryw 
hanesydd a ddaw ar ol hyn iV casglu a'u gosod mewn ffarf 
barhaol. ^ae y Parch. W. Davies, Llanymddyfri, yn ysgrifenu 
hanes y diwygiad mewn llythyr at un Mr. David Davies, Bristol, 
yr hwn a anfonodd ei gynwysiad iV Evangélical Magazine am 
1829, tudal. 69 a 70, ac fel hyn y dywed:— 

<' Fod diwygiad crefyddol o nodwedd neilldaol wedi tori allan yn nech* 
ren y flwyddyn 1828, yn Nghayo, yn rhan nchaf swydd Gaerfyrddin, yr 
hwn a ymledodd yn f oan i gynolleidfaoedd Cilycwm, Pannaa,LIan8adwni, 
Llansawel, Llanymddyfri, &c. Yn ystod y flwyddyn ymaelododd yn yr 
^lwysi hyn, ac eraill yn yr un swydd, ae ychydig o leoedd ar gyffinian 
Brydieiniog, yn mhlith y MethodLstiaid Calfinaidd, dros 1,800 ; yr Anni« 
bynwyr, 1,450 ; y Bedyddwyr, 445. Mae yr ychwanegiadan nchod yn 
mysg yr Annibynwyr yn gyfyngedig i Swydd Gaerfyrddin, eithr ba 
ychwanegiadan mawrîon hefyd at eglwysi Brycheìniog yn yr nn enwad. 
Parhaodd y diwygiadan hyn am gryn dymhor i dorî allan mewn lleoedd 
eraül yn y siroedd hyn, ac am y dan nen drî mis diweddaf yn swydd 
Morganwg hefyd. Mewn amser byr, yn Nhreforrîs, ymnnodd 250 à'r 
Methodistiaid, ac oddentn yr nn nifer â'r Annibynwyr ; a pharhaodd i 
ymledn yn Abertawe, Castellnedd, Lhmsamlet, a Ileoedd eraill. 

"Mewn llnaws o ddiwygiadan crefyddol cyn hyn, erlidiai rhisni en 
plant, gwŷr en gwragedd, nen wragedd en gwŷr, am ymnno à chym* 
deithasaa crefyddol ; ond yn awr, rhoddit pob rhyddid i rai o dali 



Digitized by 



Google 



46 COFIANT 

argyhoeddiad i ymnno, gan wylo dan deimladan dwysion, ahiraetfan nad 
oeddynt hwy eu hunain yn teimlo cyflfelyb ddylanwad. Ni wyddid fod 
dim neillduol wedi rhagflaenn yr ymweliadau rhyfeddol hyn. Gynelid 
cyforfodydd gweddi yn y rhan fwyaf o*r eglwysi a anrhydeddwyd á'r 
diwygiadan hyn, yn gyffredin ar foreu Sabbath, ae un noswaith o'r 
wytìinos, i daer geisio am y ty walltiad dwyfol. Heblaw hyny, telid sylw 
neillduol i'r Ysgolion Sabbathol yn y lleoedd hyn, i ddysgu plant ac 
eraill i ddarllen yr ysgrythyrau ac i'w goleuo yn athrawiaethau yr efengyl. 
Hefydi yn yr ysgolion hyn, arferid dysgu holwyddoregau ar brif athraw- 
iaethau a dyledswyddau crefyddol, yn nghyd à rhanau o*r ysgrythyrau 
santaidd ar gof, a'u hadrodd yn gyhoeddus. Adroddwyd canoedd o 
Salmau a phennod&u felly ar ddechreu gwasanaeth addoliadau. Ni 
ddy wedir mai y cyfryw bethau oeddent achosion, ond yn hytrach rhag- 
redegyddion gweithrediadau grymus yr Ysbryd Glan. 

"Bu y diwygiadau nerthol byn yn destun ymddyddan neillduol cy- 
nadleddau a chyfarfodydd gweinidogîon swydd Gaerfyrddin yr amseran 
uehod; a theimlai pawb yn ddiolchgar Tr Pen dwyfol am y cawodydd 
adfywiol. Dywedir fod 35 o eglwysi Annibynol yn swydd Gaerfyrddio, 
rhanau o Brycheiniog, a Morganwg wedi profi y nerthoedd grymus ; a 
bemid fod dros dair mil o ddychweledigion gobeithiol wedieu hydiw%B^gu 
at yr eglwysi, o fis Chwefror i ddiwedd Rhagfyr, 1828 ; ac fod lle cryf i 
gredu fod y dychweledigion yn rhodio yn deilwng o'u proffes o'r Arglwydd 
lesu Gríst. Mewn canlyniad i'r ychwanegiadau hyn, aeth llawer o'r 
addoldû yn rhy fychain i gynwys y cynulleidfáoedd cynyddoL Cy~ 
nyddasai mynychwyr yr Ysgolion Sabbathol, cyfarfodydd eyhoeddusy 
oyfeillachau, a chyfarfodydd gweddi ; daeth y pregethu i f od yn fwy 
uniongyrchol gyfeiríol at gyflyrau pechaduriaid ; ac amcanai y blaenor- 
iaid at gadw undeb yr eglwysi yn gyflawn, ac at ofalu na esgeulusid 
dysgyblaeth eglwysig. Penderfynodd y Bwrdd Cynulleidfaol i neillduo 
Gwener y Groglith, 1829, at ympryd a gweddi am dywalltiadau helaeth- 
ach yn y dyfodol ar yr eglwys yn gyffredinoL" 

Nid ymddengys fod y gwàith da ond ar ei haner pan ysgrifen- 
wyd y Uythyr dyddorol uchod, ac mai ar ol hyny y dechreuodd 
mewn llawer o leoedd. Bu y flwyddyn 1829 yn f wy nodedíg hyd 
yn nod na'r flwyddyn 1828. Profodd Trelech yn arbenig o nerth- 
oedd y diwygiad hwnw, f el y gwelir yn Nghofiant y Parch. Morgan 
Jones gan y Parch. Samuel Griffiths, Horeb. Bendithiwyd yr h^ 
eglwys hòno âg amry w ddiwygiadau grymus. Cafwyd un grymus 
iawn tua*r flwyddyn 1790, yn fuan wedi urddo Mr. Jones yno, ac 
un arall tua'r flwyddyn 1808, ac un arall Uawer mwy nerthol yn y 



Digitized by 



Google 



DB« T. BEBS. 47 

blynyddoedd 1822 ac 1823, bljnyddoedd a gofir gaa lawer o eg- 
Iwysi Gymra fel adegaa nodedig i gofio Seion. Ond jt hynotaf 
o hony nt oli oedd y díwygiad yn 1829. Tchwanegwyd at yr eg* 
Iwysi yn nghylch ei weinidogaeth yn agos i 400 o eneidiau; ac ar 
nn cymundeb derbyniwyd yn Nhrelech yn unig dros 100 o'r newydd 
trwy ddeheulaw cymdeithas. Meddienid y dychweledigion gan 
deimladau bywiog. Clywid yn fynych lawer o swn, a thywelltid 
Uawer o ddagrau. Disgynai ysbryd gweddi ar y bobl fel y syrth- 
ient ar eu gliniau yn olynol heb i neb ofyn iddynt; ac weitìiiaa 
byddai deg neu bymtheg yn gweddîo yn yr un cyfarfod; ac nid 
mewn teimladau yn unig y gwelid eu heffeithiau, ond newidiwyd 
buchedd ac ymarweddiad yr holl wlad. 

Tn Nghofiant y Parch. Daniel Eyaus, Mynydd bach, gan y Paroh. 
Hugh Jones, Tredegar, ceir cyfeiriad at y diwygiad mawr a fu yn 
y cylch eang hwnw yn yr un adeg — diwedd 1828 a dechreu 1829. 
Tn ystod chwe' mis derbyniodd Mr. Evans650 o aelodau newydd- 
ion i'r eglwysi dan ei ofal. Ni chynwysai hen gapel y Mynydd 
bach y cymunwyr; a bu raid iddo ar fwy nag un achlysur fyned 
allan i'r fynwent i gymuno. Dyna yr adeg y bamwyd yn oreu Vr 
canghenau yn Nhreforrís, a Glandwr, a*r Felindre i gael eu corff oU 
yn ^lwysi Annibynol, ond i barhau o dan yr un weinidogaeth. 

Ond nid i'r Deheudir yn unig yr oedd y diwygiadau hyn yn 
gyfyngedig, eithr ymwelödd Duw â'i bobl yn y Gogledd hefyd. 
Nìd oes genym gofnodion manwl am yr oU o honynt; ac nis gaUwn 
yma roddi i mewn yr oU sydd genym; ond rhoddwn un enghraifft 
er esiampl. Tn yr Evangeîicaî Magazim am 1828, tudal. 568, 
ysgrifena un R. W. am ddiwygiadau nerthol yn sir Ddinbych, ac 
fel hyn y dywed: — 

" Dechrenodd yn Gwytheryn, 12 mUldir o Dinbych, mewn plwyí yn 
cynwys 500 o eneidian, a phrìodolir ef i raddauhelaethi weithgarwch a 
de&iyddioldeb yr YsgoUon Sabbathol, trwy fod addysg athrawon yn 
dylanwadn ar y bobl ienaine, yn en dwyn i weled a theimlo pechadnms- 
rwydd ffeirian, gwylnosan, &c., oeddynt yn ddinystrìolyn en dylanwad 
niweidiol, Daeth tenlnoedd i weled y ddyledswydd a'r ragorfralnt o 
gynal addoliadan tenlnaidd^ oddiar argyhoeddiad y gwnai yr Arglwydd 
dywaUt ei lid ar denlnoedd diweddi. Yn raddol daeth y gair bregethid i 
gael effiûth rymns ar wrandawyr, nes darf n i aelodan ^lẁys fechan yn 



Digitized by 



Google 



48 OOFIANT DB. T. BEES. 

yr ardal nchod ddechren gweddîo yn daer yn y dirgel, yn en tenlnoedd, 
ao mewn addoliadan çyhoeddns am dywalltiad o'r Yshryd Glan; ae ateb- 
odd yr Arglwydd en gweddían, Yn mis Awst, eynygiodd naw o borionan 
en hnnain am aelodaeth eglwysig ; ae nisgallasai y diaconiaid a'r aelodan 
yno lai na wylo o lawenydd, wrth weled fod yr hyn weddîent ae a 
ddymnnent mor fawr yn cymeryd lle. O'r dydd hwnw yn mlaen daw 
ymgeiswyr newyddion yn mlaen bob wythnos gan ymofyn am y ffordd i 
Seion. O'r wythnos gyntaf yn Awst hyd Hydref y 29ain, ymnnodd dros 
80 o borsonan à'r egl^ys yn Gwytheryn. Elai gwaith yr Arglwydd yn 
mlaen yn rhyfeddol, nes yr oedd yn nefoedd fechan ar y ddaear ; a gwnai 
bonedd a gwreng, rhieni a phlant, gwŷr ienainc a gwyryfon, ysgrifenn 
à'nllawi 'Eiddo yr Arglwydd ydwyf fi.* Y fath wanwyn a haf gogonedd- 
ns wedi llawer ganaf hir ac anhyf ryd ! Gwnaeth y fflam nefol gydio 
mewn dwy nen dair o*r eglwysi a'r cynnlleidfaoedd cymydogaetìioL 
Ymgyrcbai rhyw 300 o aelodan nn eglwys nn nos o bob wythnos, yn y 
capel, i weddîo am dywalltiad o'r dylanwadan dwyfoL" 

GaUasem gyfeirio at enghreifftiau eraill yn nglŷn â'r diwygîad 
hwnw yn y De a'r Gogledd, ond nid ein hamcan ydyw yBgrif enn 
hanes diwygiadau crefyddol Cymru, er mor ddyddorol fuasai 
hyny. Pa fodd bynag, nis gaU neb wrth ddarllen hanes yr 
ymweliadau nodedíg yma, â*r rhai y bendíthiwyd ein gwlad, lai 
na dywedyd mewn syndod, "Beth a wnaeth Duw !" os nad hefyd 
i ychwanegu, — 

"O na ddenai'r hen awelon, megys yn y dyddian gynt; 
Wrth brophwydo nwohben y dyfl&yn, O na chlywid swn y gwynt" 



Digitized by 



Google 



)9^niioii IIi. 

" El AIR EF OEDD 0*M MEWK YN LLOSGI FEL TAM." 

Thomas Bees mewn eyUh rmoydd^Oraddol ymddadblygu— 
Parhau % rigymu — Eifarwnad % Pali FrcnciS'-Oohebu frEfmg- 
ylyddr—Awydd pregefhU'-Pedwar oH gyfeillion yn dechreu — Y 
rhwysírau gyfatfyddodd^Ei ateb i Mr. JoneSy Pantarfon— 
Dechreu pregethu, aH bregeth gyntaf o lyfr Arnriah Shadrach 
— Owaeanaeth Azariah Shadrach i bregethwyr ei oes — Tr hen 
drtfn godi jpregethwyr — LlwydcUarU ei gynyg cyntaf-^Mynêd 
i Carmely ac i Lansadwrn — Tro trwstan arno yno — Ei daith 
gyntaf gyda'r Parch, T. Jenhins^ Penygroes — Mantais preg" 
ethu teithiol tr eglwysi dr pregethwyr — Taith gyda Jenhin 
Dames^Cyfarfyddiad cyntaf y ddau yn mhen naw mlynedd ar 
ol hyny—Cychwyn i daith ei hunr^Cymeradwyaeth y Cyfarfod 
Chwarterol^Tmlyniad yr hen weinidogion wrth reol — Owynebu 
ar Sir Forganwg-^Caredigrwydd y Parch. J. BowlandSy Cwm- 
llynfeU, iddo—Cyfarfod áV Parchedigion W. Wüliams o'r Wem, 
a Michael Jones^ Lìanuwchllyn — Tynerwch y blaenaftttag ato — 
Cyd-deithio â Brutus—Mynedgyda Mr.Bees^ Llanelli^ am wythnos 
— Penderfynu symudi Aberdar i weithio — Ei gystudd trwm yno^ 
nes bamu o^r meddyg ei fod yn ddiobaith — Cadw ysgol ar y 
Llwydcoed ar ol hyny—Ei gywirdeb fel aelod'-Pregethwyr 
cyrunihuryol cíu gweinidogion^Ei ymweliadau â Chraigyfargod^ 
a chael galŵad oddiynOj aH derbyn. 

Welb Thohas Bees bellach mewn cylch newydd, yn aelod eglwys- 
ig, ac yn dechren cymeryd ei ran yn ngwaíth cyhoeddos crefydd. 
Nid yw eto ond bachgen, ond 7 mae wedi tyf a i faintioli mwy na 
neb o'i gyfoed, ac ran ei ddeall, ei laiSy a'i ddawn, 7 mae ^n dd^n. 
Ond parhan i ddil^n ei daid 7 mae, gan ei g^northw^o ^n ei f ftn- 
orchw^lion. Nid 7W wedi ei roddi dan amod-wasanaeth gwbl, 
er ei fod^nachl^surol ^n gwasanaethu amaethw^r, ac nid 7W wedi 
ei roddi ^n egw^ddorwas i dd^sgu unrh^w gelf^dd^d; ac nid 7W 
7 'stad anmhenodol ^ma amo mewn un modd ^n ffafríol iddo; ^n 
wir 7 mae ^n peri rhagf am ^n ei erb^n mewn ardal nad oee gan- 
ddi s^niad uwch am lafnr na*r h^n a wneir â dw^law. Mae ^n 
dTf od 7n alluog í wneud llestri gwellt, ac 7 mae ^n achl^surol ^n 



Digitized by 



Google 



60 OOnANT 

gweithio fel llafurwr. Tn adeg cynhauaf gwaîr ac ŷd, gwnai eî 
waith fel y rhan fwyaf, a daeth i gymeryd lleîniau bychain o dir i 
ladd gwair arnynt. Yr oedd yn yr ardal amryw yn cadw bnwch 
neu ddwy, heb fod yn amaethwyr, a chanddynt ddwy neu dairerw 
o dir. Oymerai ef y rhai hyny am bris penodol i ladd y gwair 
arnynt. Nid oedd yn fedrus o gwbl yn hyny o orchwyl, ond yr 
oedd yn hynod o fiForddus; ac yr oedd pawb yn garedig iddo, ac yn 
hofí hono. Yr oedd ganddo y pryd hwnw ryw allu rhyfedd i 
dynu pawb ato, a llwyddai i'w cael i wneud llawer drosto. Cyfan- 
Boddai ryw rigymau diniwed, y rhai a adroddai er difyrwch, osnad 
er adeiladaeth, a thrwy hyny cadwai bawb o'i gwmpas yn ddiddig. 
Tr oedd un tymhor wedi cymeryd at ladd ychydig erwau o wair i 
Thomas Stephens, Tsgwynfach; ac yn yr hwyr wedl gwaith y dydd . 
cyrchai cryn lawer o lanciau y wlad yno i weithdy y crydd. 
Tchydig waith a wnelai Thomas Rees ar hyd y dydd, ond treul- 
iai gryn lawer o*i amser yn y gweithdy i ymgomio a phyncio, a 
dysgwyliai yn awyddus am weled ýr hwyr, pan ddeuai nîfer o wŷr 
cryfion yno, y rhai y gwyddai, os deuent, a dçrent nifer o ystodaa 
yn ei le; cadwai ddwy bladur, a phan welai un o honynt yn d'od 
dywedai, " Treiwch y bladur jrma," ac felly y gwneid, nes myned 
ag ystod i'r pen. Erbyn hyny byddai un arall yno, a cheisid yr un 
gymwynas ganddo yntau, ac un arall drachef n, ac adroddai yntau 
ry w stori ddifyr, neu rigwm chwareus, a rhwng ry w haner dwsin 
neu wyth o honynt, mewn awr o am^er, byddai mwy o wair 
wedi ei gael i lawr nag a dorasai efe mewn haner diwmod. Ac yr 
oedd ganddo ryw allu rhyfedd i gael ganddynion ei wasanaethu 
heb iddynt feddwl eu bod yn gwneud hyny, a braidd na fedrai roî 
ar ddeall f od yr hyn a geisiai yn f wy er mwyn y rhai y gofynaî 
hyny ganddynt, nag er ei fwyn ef ei hun. Gwyr y rhai o'i gyfeiH- 
ion a wnaeth fwyaf âg ef, mor gryf oedd hyn ynddo hyd ei ddi- 
wedd. 

Ond wedi y cwbl ychydíg sydd i'w ddweyd am y llafur a 
wnaeth â'i ddwylaw. Nid felly y bwriadwyd iddo ef wasanaethu 
y byd, at lafur hollol wahanol yr oedd wedi ei amcanu. Anhylaw 
ac afrosgo oedd mewn gwaith Uaw, ac ar rywbeth uwch yr oedd 
ei Iygaid. Tmhyfrydai mewn gwybodaeth, a darllenai bob Ilyfr a 



Digitized by 



Google 



BB. T. BEES. 



51 



ddeuaî i'w gyrhaedd, er mai ychydig oedd nifer y cyfryw. Mor 
foreu a*r flwyddyn 1831, pan nadoedd ond 15 oed, cyfansoddodd 
farwnad i Mary Morgans, ond a adnabyddid yn well fel Pali 
Francis, a chan mai ei gyfansoddiad cyntaf o ryw hyd ydyw, 
gosodwn ef i mewn yma: — 

MARWNAD, NEU GOFFADWRIAETH AM MARY MORGANS, 

Yr hon a ymadatoodd âùr hyd hwn Mawrth y 6ed, 18S1, yn 87 oed, yr hon 
a ýu yn adod rheolaidd yn Nghapel Isaac dros 64ain o fiynyddoedd* 
" Y eyfiatm ýydd byth tnewn coffadwriaeth. *' Gan Thomas Rees. 

Paẁb ddarlleno'r geirîan yma, peidiwch ar bob bai a dala; 

'Dwyf ond ienanc iawn mewn dyddian, pasiwch heibio bob fiaeleddan. 



Byd drallod a gofidian 
Ydyw*r byd y*m ynddo'n bod, 

Nid oes modd i fod o ofid 
Ym&'n onlle is y rhod; 

Rhyw newyddion blinion, athrìst, 
Sy'n ein cwrdd o ddydd i ddydd, 

Y mae hyny yn ein gwnenthnr 
Yma'n íynych iawn yn bmdd. 

Yn ddiwedddar cly wais newydd 

Barodd ofid dan íy mron, 
Fod hen chwaer oedd anwyl genyf 

Wedi gado'r ddaear hon; 
Hi*n gadawodd yn y rhyfel, 

Ac a aeth i deyrnas ne'; 
Arglwydd Mawr, cymhwysa ninan 

I gael myned i*r nn lie. 

' 'R'ym f el egiwys yn hiraethn 

Yma yn yr anial dir 
Ani ei chwmni i gyd-deithio 

Fyny tna'r Ganaan bnr; 
Ond 08 coll'som gwmni Mary, 

Ni obeithiwn eto er hyn, 

Y cawn yn yr aniai garw 
Owmni'r Gwr fn ar y bryn. 



Un ddefnyddiol yn yr eglwys, 

Hefyd yn yr ysgol, oedd; 

Mawr y defnydd wnaeth o ddysgn 

Geirìan Dnw, a'n dweyd ar 
g'oedd; 

Mawr y defnydd wnaeth o wrando 
Ar bregethn efengyl Crìst, 

Mawr gynghorì wnaeth ar ddynion 
I ochelyd nffem drist. 

Da y defnydd wnaeth ol dyddiaa 

Tra bn yn y byd yn byw: 
Dros drìngain mlwydd a phedair 

Bn hi yn ngwasanaeth Dnw; 
Carìo'r deddyf wnaeth yn ffyddlon 

Trwy ofidian fwy na myrdd; 
Mae ef gwedi myned heddy w 

Iddi hi'n balmwydden wyrdd. 

Penderfynn wnaeth ar destnn 

I bregethn ar y dydd, 
Y byddoi'i ohorff yn cael ei roddi 

Yn ei dawel wely prìdd; 
Hwnw ydoedd,"Byddwchffyddlon, 

De'wch yn mlaen er gwaetha'r 
byd. 
Byw* wyf fi i dragwyddoldeb, 
Byw gewch chwithan oll i gyd.'* 



* loan xiy. 19. 



Digitized by 



Google 



52 



COFIANT 



Ar ddydd Gwener cyn ei myned 

Trwy yr hen lorddonen ddu, 
DywedAÌ nad oedd hi am newid 

lèsu Grist ei Brenin cn; 
Greirian hyfryd oedd y rhei'ny 

Glywyd ganddi ar làn y dw*r, 
Ninan gaffo gyda'n gilydd 

Wir adnahod yr nn Gwr. 

Ar y Sahhath hi*n gadawodd 

Yn yr anial ar ei hol; 
Rhedodd at ei hanwyl Briod, 

Heddyw mae'n ei gynes gôl; 
Ar ddydd Mercher gwedi hyny, 

Ca'dd ei rhoddi yn y bedd, 
Yno mae yn mhlith y pryfed 

Heddy w 'n ddigon g wael eig wedd. 

Yn y pridd wrth Gapel Isaac 

Mae ei chorff yn gorwedd *nawr, 
Hi gaiff gysgu yno'n dawel 

Hyd yr adgyfodiad mawr ; 
Pan y bloeddia yr archangel 

Hi gaiff godi fyny*n fyw, 
Corffysbrydol gaiffpryd hwnw,— 

Tebyg f ydd droa by th i Ddnw. 



Blant yr Arglwydd, ymwrolwch, 

Peidiwch hyth a ll¥rf rhao, 
Y mae gwlad ta draw*r lorddonen 

Lle mae cysnr i barhan ; 
Byddwch ffyddlon tra h'och yma 

I ddwyn croes yr addfwyn Oen, 
Fe dry hon cyn hir yn goron 

Yn y wlad Ue na hydd poen. 

Bendith f o ar weinidogaeth 

Angea crenlawn yn y wlad, 
I ddwyn myrdd o aflan ddynion 

I ymofyn am lanhad ; 
Bendith fyddo yn arosedig 

Ar efengyl lesn mawr, 
Llwyddiant iddi i ymdaenn 

Yn mhob man dros wyneb llawr. 

I gael cenedlaethan'r ddaear 

I ystyried, fawr a mftn, 
Fod marwolaeth yn en haros, 

A thragwyddo) fyd o'a bla'n ; 
Bhoddaf heibio ysgrifenn, 

'Bwyf yn d'od a'r gwaith i ben, 
Bendith amo i fod yn llesol 

I'n heneidian byth, Amen. 



Ffarwel iti, hen bereiin, ti ddiengaist amom ronyn ; 
Gobeithio 'rym cawn eto gwrddyd cyn bo hir ar dir y bywyd. 

DlWBDD. 

WiUiams, Argraffiüyr, Llandilo. 

Yn yr Efengylydd am 1833 ac 1834, ceir amryw fân-bethÄU ol 
eiddamewn ffurf o ofyniadau neu gofnodiadau o dan y ffngenw 
"jTaw Rho^ Capel Isaac," ac er nad oes dim neiUduol ynddynt yn 
mhellach na'u bod yn dangos yn mha beth yr ymhyfrydai, a pha 
fodd yr oedd gogwyddiad ei feddwl; mae yr hyn fydd y dyn yn 
d'od i'r golwg i fesur yn y plentyn a'r bachgen. Yr oedd yn 
Nghapel Isaac, ac yn mysg plant y diwygiad, lawer oedd yn hynach 
nag ef, ac wedi cael manteision Uawerrhagorach nag a gafodd efe, 
eto ni ddangosodd yr un o honynt y duedd lenyddol a ddangoswyd 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEBS. 53 

gwddo ef, fel ; mae yn rhaid fod gogwyddiadaa oV faUi yn 
wreiddiol niewa rhai personan, er y gall amgjlchiadaa weithiaa ea 
Uethn yn Uwyr. 

Ond ar bregethu yr oedd ei f ryd, pe gwelsaî ei fifordd yn rhydd i 
hyny. Oydnabyddai pawb fod rhyw ireiddiwch a thynerwch yn 
ei ddawn mewn gweddi, ond ychydig o gefnogaeth a roddodd neb 
iddo. Tn mhen rhyw dd wy flynedd ar ol y di wygiad, dechreuwyd 
ánogamryw o*r gwŷr ieuainc mwyaf addawol i ddechreu pregethu. 
Dechreaodd Thomas Thomas, Wem, a Eees Powell, mab y Parch. 
B. Powell, Cross Inn, yr un noson; ac yn mhen y mis ar ol hyny, 
dechreuodd John Stephens, Tsgwynfach, a William Williams, yr 
Hafod. Tr oedd y rhai hyn a Thomas Bees yn gyfeiUíon mawr, 
er eu bod hwy flynyddoedd yn hynach nag ef ; ond wedi eu gweled 
hwy yn dechreu, daeth ei awydd ef yn gryfach am hyny ; ac ni bu 
rhai yn fyr o geisio gwenwyno ei feddwl mai trwy ffaf riaeth yr 
oedd y rhai hyny yn cael eu hanog yn mlaen, ac yntau yn cael 
el adael ar ol, ac nid oedd yntau weithiau heb gael ei demtio i 
gredu hyny, er fod yn ei oedran ddigon o esgus i'r rhai oedd yn 
ewyllysio caél achlysur. Thomas Thomas a gyfrifid ar y pryd 
y mwyaf addawol, ond ymaflodd y darfodedigaeth ynddo, fel y bu 
farw yn mhen chwe' mis ar ol dechreu. Mae yn anhawdd 
gwybod pa f odd y buasai yn ymddadblygu pe cawsai fy w. Mantais 
i enw a choffadwriaeth ambell un oedd iddo farw yn ienanc. Tr 
oedd Rees Powell yn fab i amaethwr parchus, a hwnw yn weinidog, 
fel y cafodd ef y ffordd i'r pulpud yn lled ddirwystr. Tr oedd 
Wüliam WiUiams hefyd yn fab yr Hafod, a'i dai yn ddiacon yn 
Nghapel Isaac, fel nad oedd dim gwaíth gwthio arno, ac ni siom- 
odd ef ddysgwyliadau neb. Gwnaeth waith efengylwr, a gwaith 
mawr mewn oes fer. Nid oedd John Stephens mor addawol ar ei 
gychwyniad a'i gyfoedion. Nid oedd ganddo hyder digonol 
ynddo ei hun, ac nid oedd ei uchelgais yn f wy na bod yn bregeth- 
wr cynorthwyol derbyniol i gael pregethu yn fisol mewn rhyw 
fanau; ond ymagorodd ynraddol, nes ymddadblygu i fod ynun o'r 
gweinidogion mwyaf cymeradwy yn ei oes. Edrychai Thomas 
Bees areî bedwar cyfaiU fel gwŷr breintiedig, a'i ddymuniad uchaf 
oedd cyrhaedd y safle yr oeddynt hwy wedi ea codi iddi. Tn eu 



Digitized by CjOOQIC 



64 COFIANT 

cwmni hwy y caraí fod, ac am bregethau a phregebhn yr oedd en 
holl siarad, a chalonogent hwythau eí nad oedd ei adeg yntan ya 
mhell. Cafodd ei gyfeillion a phobl ieuainc yr eglwys yn hynod 
garedig iddo; ond yr oedd rhai o'r hen bobl yn gryf yn ei erbyn, 
ac nî bu Mr. Jones, Pantarfon, yr hwn erbyn hyn oedd gweinidog 
Capel Isaac, mewn un modd yn gefnogol iddo. ünwaith amlygai 
i Mr. Jones ei awydd am bregethu, a'r ateb gafodd oedd, " Wel, 
gweyd y mae nhw dy fod di yn ddiog, na weithi di ddim." 
" Gwnawn, Syr, mi weithiwn i, ond i mi gael gwaith sy*n y nharo 
i,*' oedd ei ateb. Gwir oedd y gair. Pan gafodd waith oedd yn 
ei daro, ni weithiodd neb erioed yn weU. "Gweithiwr difefl" a fu. 
Ond nid oedd atal arno, "Yr oedd gair Duw o'i fewn, yn llosgi fel 
tân, wedi ei gau o fewn ei esgyrn, ac o'r diwedd blinodd yn ym- 
atal." Ehwng bodd ac anfodd y dechreuodd, ac ar nos Wener, 
Mawrth 2ail, 1832, traddododd ei bregeth gyntaf yn nhy Thomas 
Dyer, oddiar loan iii. 16. Trwy oddefiad yn hytrach na'thrwy 
gydsyniad y dechreuodd. Os na fynent gymeryd y cyfrifoldeb o'i 
godi, nid oeddynt ychwaith yn barod i gymeryd y cyfrifoldeb o'î 
atal. Mae eglwysi yn mhell o fod yn anffaeledig yn y mater yma. 
Er y cydnabyddwn mai dyna syddddiogelaf fel rheol, etogwyddom 
am lawer o enghreififtiau o eglwysi wedí gwneud eu goreu i lethu 
rhai y prof odd oes o ddef nyddioldeb eu bod wedi eu codi gan Dduw 
i'r gwaith; ac, o'r ochr arall, yn anog gyda brwdfrydedd rai i 
ddechreu pregethu, drodd allan yn fethiant truenus. Mae Ilawer 
i'w ddweyd dros yr hen drefn oedd yn Iled gyíf redinol gynt yn yr 
hen eglwysi i gymhell dynion ieuainc i ddweyd gair ar ryw adnod 
mewn cyfarfod gweddi a gynelid mewn rhyw dŷ anedd, er gweled 
beth oedd ynddynt cyn dwyn eu hachos yn fifurfiol gerbron yr 
eglwys. Dyna fel yr arferid gwneud yn un o'r hen eglwysi a 
gododd gynifer o weinidogíon a gyrhaeddodd i enwogrwydd mawr 
ag unrhyw eglwys yn ein henwad. Oof genym i weinidog newydd 
a ddaeth i'r hen eglwys hòno ddweyd yn Iled gynhyrfus unwaith 
— " Mae pob dyn *nawr y mae ganddo stol yn ei dŷ, yn meddwl f od 
ganddo ihawl i godi pregethwr i'w phen." Digon gwir fod yn 
bosibl camarfer pob cynllun, ond gall fod Ilawer gwaeth fiFordd i 
gychwyn pregethwr ieuanc na'i godi i ben stol i ddweyd gair mewn 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. Ö5 

cyfarfod gweddi. Beth bynag, yn nhy Thomas Dyer, yr hen 
grefyddwr cynhes, y traddododd Thomas Rees ei bregeth gyntaf. 
Oymerodddestun mawr wrth ddechreu, ond cychwynoddgyda chalon 
yr efengyl, "Canys felly y carodd Duw y byd, fel y rhoddodd efe ei 
nniganedig Fab, f el na choUer pwy bynag a gredo ynddo ef, ond 
caffael o hono fywyd tragwyddol." Brawychai rhai pan glywsanty 
testun, rhag mai Arminaidd fydd y bregeth, ond nid oedd perygl 
am hyny. Galfiniaeth iachus ydoedd, a digon o sicrwydd am 
hyny ydyw mai o Azariah Shadrach y cafodd hi. Bendith ar 
gofiFadwriaeth yr hen Azariah Shadrach ! Bu o help maẃr i 
lawer bachgenyn wrth gychwyn, pan nad oedd ganddo unrhyw 
gynorthwyon eraill; ac er cymaint a ddirmygwyd amo, yr oedd 
eí gynUuniau o bregethau yn llawer gwell naV cyfrolau mwy 
ymhongar a gyhoeddid yn y dyddiau hyny, ac na llawer yn wir 
a gyhoeddir yn y dyddiau hyn. Yr oeddynt yn iachus, ac yn 
ysgrythyrol, ac yn cynwys ymgais i ddwyn pob testun yr ymaflid 
ynddo o dan ryw fath o drefn. Rhagorent yn annhtaethol ar 
y fombastiaeth eiryddol a glywir yn rhy aml yn y dyddiau hyn 
gan fechgyn wrth gychwyn; a'r chwedlau babîol a adroddir yn 
unig er mwyn cyffwrdd ft theimladau gweiniaid; a byddai yn well 
genym, pe byddai raid, ymddiried pulpud Oymru yn y dyfodol î 
bregethau syml Azariah Shadrach gyda'r gwres a'r crefyddolder 
sydd ynddynt, nag i'r chwyddiaith ffrostgar a gamenwir yn fardd- 
oniaeth, neu i^r goeg-ddysgeidiaeth ddigrist, a elwir yn athron- 
iaeth, pan nad ydyw ond "philosophi a gwag dwyll." Oamsyniad 
mwyaf pregethwyr ieuainc y cyfnod hwnw, oedd ymddiried yn y 
cynorthwyon hyn yn lle syrthio ar eu hadnoddau eu hunain; a 
dichon mai yr un ydyw camgymeriad dynion ieuainc pob cyfnod ; 
ac wèdi dechreu f elly y mae yn anhawdd iddynt gael hyder ynddynt 
eu hunain, a pharhant i bwyso ar y ffyn baglau benthyciol. Gwel- 
Bom rai wedi syrthio mor ddwfn fel mai prin yr oeddynt yn credu 
fod neb yn gwneud eu pregethau eu hunain, oddieithr rhyw rai 
hwyrach yr oedd pawb yn edrych arnynt fel dynion mawr; ond 
nis gallasent ddirnad pa fodd y gallasai dyn ieuanc fod yn awdwr 
ei br^ethau. Nid o ddiffyg gallu yr oeddynt wedi myned felly, 
ond trwy arfer benthycio oddiar eraill, nes peidio meddwl a 



Digitized by 



Google 



56 OOnANT 

myfyrio, ac o'r diwedd goUi pob hyder ynddynt en hnnain. Fel yr 
holl bregethwyr o'i gwmpas, dechrenodd Thomas Bees gydag 
Azariah Shadrach; ac fel y cawn achlysnr i sylwi ar ol hyn, nî 
chododd ar hyd ei oes nwchlaw y brofedigaeth o bwyso âr 
gynorthwyon benthycîol. 

Trpdd yr oedf a yn nhy Thomas Dyer allan yn well na*i of nau eî 
hnn, ac yn well na dysgwyUadan erailL Barnodd yr eglwys mai 
gwell oedd ei gydnabod yn bregethwr rheolaidd wedi ei godi 
ganddi, gyda rhyddid i bregethn yn mha le bynag y gelwid am ei 
wasanaeth. Nid cynt y cafodd ei ryddid nag y gwnaeth y goren 
hono. Oymerodd ei hen noddwr, Mr. GrifBths, eí gydag ef î 
Carmel, ar fynydd Llansadwm; a dyna y lle cyntaf y bn ynddo 
oddicartref, a chlywsom ef yn dywedyd wrth dramwy y ffordd 
hòno, er's mwy na dengain mlynedd yn ol, ei fod yn ystyried cael 
myned i Carmel i bregethn tîpyn o flaen Mr. GrifBths ar foreu Sab- 
bath yn f wy o anrhydedd na phe cawsai ar y pryd bregethn yn okf 
am ddeg o'r gloch ar faes y gymanfa; ac nid oedd hyny yr adcg 
hòno mewn nn modd yn beth dibwys yn ei olwg. Pregethai 
mewn tai anedd, a gwahóddid ef i'r eglwysi cylchynol, ac yr oedd' 
neiUduolrwydd ei ddawn, a thynerwch ei lais yn tynu sylw. Tr 
oedd Mr. Morgan Williams, Ffrwdwen, hen aelod yn Nghapel 
Isaac, a'r hwn a'i hadwaenai ef er yn blentyn, wedi symud i'r 
Brown HiU, yn Nyfifryn Towy, ac yn aelod a diacon yn Ebenezer, 
Llansadwm, ac wedi cly wed ei fod wedi dechreu pregethu, yn ol 
ei garedigrwydd arferol, gwahoddodd ef am Sabbath i Lansadwm. 
Tr oedd rhai o feibion Brown HiU yn gyfoed âg ef, ac yn hofif 
iawn hono, a Uawen oeddynt oU i weled un o'u hen gydnabod a 
gychwynasai mor isel wedi dringo i fod yn bregethwr. Aeth i'r 
capel bore Sul, ac i fyny i'r pulpud; ac yn yr hen Ebenezer, yr 
oedd y grisiau yn myned o amgylch y pulpud, a'r drws yn ei gefn, 
a'r fainc i'w chodí i fyned i mewn. Wedi myned i fyny ac agor 
y drws, gwelai f ainc i lawr, ac yr oedd hyny yn beth newydd iddo. 
Safodd am eiUad i ystyried beth a wnai, o'r diwedd, heb betraso, 
cododd ei goes dros y fainc, ac i mewn ag ef Vx pulpud. Tr oedd 
amryw o'r bechgyn direidus ar yr oriel yn gweled y Uencyn 
gwledig yn taflu ei goes yn afrosgo dros y fainc, yn Ue ei chodi 



Digitized by 



Google 



DB. T. BSES. 67 

er mwTn myned i mewn, ao yn en plibh yr oedd rhai o feíbion 
Brown HiU, a rhoddodd 7 tro brwstan hwnw iddynt lawer ddi- 
fyrwch. Arosai amry w o*r llancian ar yr oriel ar ol, i'w weled yn 
gwnend yr un gamp wrth fyned allan; ond siomwyd hwy; yr oedd 
'wedi gweled ei gamgymeriad; cododd y faìnc fel yr arferai pawb 
arall wnend, ac i lawr ag ef . Mwynhai y dygwyddiad yn fawr, 
pan adgoôwyd ef o hono yn mhen Uawer flynyddoedd. Yohydig 

flas oedd ganddo ar weithio mwyach. Ni bn Ilawer erioed, oíld 
yr oedd Uai erbyn hyn nag o*r blaen. Tr oedd wedi cael ''gwaíth 
oedd yn ei dàro," am yr hwn y bn yn edrych cyhyd, a bellach yr 
oedd am ymroddi îddo. Elai i bob man Ile y gofynid iddo, ac 
anfonai ambeU gyhoeddiad i leoedd na wahoddasid ef , gan f aint ei 
awydd am bregethn. Yr oedd ei gyfeiUion WiUiam WiUiams o'r 
Eafod, a John Stephens, Ysgwynfach, erbyn hyn yn yr ysgol yn 
Bhydybont, ac yno y carasai yntan f od, ond nid oedd ganddo f odd, 
na neb i'w gynorthwyo. Bhaíd oedd iddo ef ymgnro yn mlaen 
heb y manteision a roddíd iddynt hwy ; eto ní themtiwyd ef i feU« 
dithio ei dlodi, ac yr oedd oV dechrenad wedi ei gymodí â bod yn 

01 iddynt hwy, ac eto am en dilyn, er o hirbell. 

Teîmlai awydd myned ar daith. Dyna oedd nchelgaís cyntaf 
pr^ethwyr íenainc y cyfnod hwnw, cael myned i daith fer; naiU ai 
wrthynt en hnnain, nen ddaa yn nghyd; ac yn aml elai pregethwr 
ienanc am y waith gyntaif gyda rhyw nn oedd hŷn nag ef. 
Ehoddid croesawiad mawr gan yr eglwysi i bregethwyr teithiol yn 
y dyddian hyny; ac er y deuent yn Uuosog, a'r eglwysi yn llawer 
gwanach nag ydynt yn awr, eto ni chly wid y cwyno yn eu herbyn 
a'r gwdiarddiadau iddynt a gly wir yn y dyddiau hyn. Nid ydym yn 
amheu dimnad yw y peth wedi ei gamddefnyddio, a dynion segur, 
ac o bosibl weithiau dynion drwg, yn beichio yr eglwysi trwy 
grwydro yn barhaus; ond profodd pregethu teithiol yn fendith 
anmhrisiadwy i'n gwlad, ac yr ydym yn sicr y profai eto fewn 
terfynan priodol. GaU yr eglwysi sydd yn rhoddi i fyny yn Uwyr 
bregeüin wythnosol, ac yn gwrthod cyhoeddiadau pregethwyr 
teithiol cymeradwy, fod yn sicr y dywed hyny arnynt yn ddifrifol 
ar ol hyn. Y mae ystyriaethau pwysicach nag ystyriaethau 
aríanol i lywodraethu eglwysi — cymdeitbasau ysbrydol ag 



Digitized by 



Google 



68 COPIANT 

ydynt i feithrín crefydd, ac 7 mae atal anrhyw beth a 
all fod yn help i hyny yn rhwym fod yn wanychdod iddynt. 
Nid ydym yn amddíffyn cyhoeddi pob pregethwr a ewyllysio ddyf od 
heibio. Ar bob cyfrif dylid atal crwydrwyr segur i feíchio yr eg- 
Iwysi; ond y dynion y byddai eu gweinidogaeth achlysnrol yn 
fendiüi i eglwysi sydd yn cadw draw mewn canlyniad Vr pender- 
fyniadan gwaharddol a gyhoeddir. Ond nid i*r eglwysi yn nnig y 
ba pregethn teithíol gynt yn fendithiol, ond bn hefyd felly i*r 
pregethwyr. Dyna y ffordd y daeth llawer wŷr enwocaf ein 
cenedl gyntaf i*r golwg, a rhoddodd cael Ilawer cyfle yn olynol i 
br^ethn yr nn bregeth help iV donian ymagor; ac yr oedd y 
cynhesrwydd oedd mewn rhai eglwysi yn help ychwan^I iddynt. 
Otm. nas gallasai gael manteision addysg, a chyfle trwy hyny i dd^od 
dipyn i'r golwg, buasai Thomas Bees wedi ei gladdu yn ei ardal 
enedigol, oni bnasai y cyfle a roddodd yr hen drefn deithiol iddo 
fyned y tu allan iV gylch cartrefol; a daeth pobl ddyeithr i'w 
famu, a'i brisio, aU werthfawrogi, yn ol y peth ydoedd, ac nid yn 
ol ei amgylchiadau, y rhai a brofodd y fath anfantais iddo. Cy- 
merodd ef amry w deithiau byrion yn ystod y ddwy flynedd gyntaf 
wedi iddo ddechren pregethu; a phan y dychwelai adref dilynai 
ryw fân-orchwylion gydaU daid fel oV blaen. Nis gallwn osod ei 
deithiau i lawr mewn trefn, gan nad y w eu dyddiad genym, ac nid 
ydym yn sicr ft pha ranbarthau o'r wlad yr ymwelodd. Tueddir 
ni i feddwl, can belled ag y mae ein cof yn cyrhaedd o'i adroddiad- 
an wrthym, mai ei daith gyda'r ParcL Thomas Jenkins, Penygroes, 
oedd y gyntaf a gymerodd. Yr oedd y daith yn ngwaelod sir 
Gaerfyrddin a sir Benfro, ac ymwelsant âg un neu ddau fanan 
oedd yn Ifinio ä rhanau Seisonig y sir olaf. Owr unllygeidic^ 
oedd Mr. JenkÌDS, ddeaU clir, a gogwyddiad athronyddol i'w 
feddwl, acyn nodedig am ei grefyddolder, ond heb gael dím man- 
teision addysg. "Anllythyrenog ac annysgedig" y tu allan i derfyn- 
au ei Feibl Cymraeg, ond yn " gadarn yn yr ysgrythyrau." Mewn 
un neu ddau leoedd yn sir Benfro gofynid iddynt ddarllen en 
testynan yn Saesoneg, ac yr oedd y bachgeu Thomas Bees yn ddí- 
gon diniwaid neu ryfygus i gynyg, oblegid y pryd hwnw, fel trwy ei 
oes, níd oedd odid ddim nad antnriai amo, ac níd oedd deall iddo 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 59 

wneud camgymeriad yn peri rhyw lawer o flinder meddwl íddo. 
Ond yr oedd Mr. JenMns yn f wy gochelgar. Nid antoriai ar 
bedi 7 gwyddai nad allai amo; ond rhag i bawb ddeall hyny dy- 
wedaiy ** Y mae j tesban yn rhy faith i'w ddarllen yn Saeaoneg;** a 
gofalai pan ddelai 7 gorchTm^n ar roddi 7 testan ^n SaeBoneg fod 
ganddo nn o'i dest^nan hw^af. Ba nnwaith ar daíth g^da^ hen 
faregethwr Jenkin Davies, Philadelphia. D^n mawr cr^f rir 
Aberteifi, a ddaethai i sir GaerfTrddin i gadw ^sgol, a ch^da h^n^ 
o orchw^I 7 treoliodd ei oes. Pregethwr b^chan a ch^ffredin 
^doedd, ond ^r oedd ^n dd^n cywir a diddicheU. Owneid cr^n 
ddifyrwch hono oblegid 7 d^wedid ei fod ^n f w^täwr mw7 na 
ch^ffiredin. Nid oedd ei g^íaiU Thomas Bees erioed wedi ei daro 
7n nodedig gan hyn^; ac ^n ol ^r ^chydig gyfleusderaa a gawsom 
ni i famn, ni thybiasom ei fod yn fwy bwytäwr na Ilawer nn araU 
o*i faint a adnabnom yn mysg pregethwyr ei oes. Arferai Jenkin 
Dayies fyned am deithiau byrion ar 'adegau gwyUau yr ysgol, ao 
ar un oV teithiau hyn cymerodd y bachgen Thomas Bees gydag ef . 
Nid ydym yn sicr o'r amser na'r ffordd yr aethant, ond yr oedd 
iywbryd yn y flwyddyn 1833, a thueddír ni i feddwl mai gwyUau 
canol haf ydoedd. Bu ef a*i hen gydymaith Jenldn Davíes am 
lawer flynyddoedd ar ol hyny heb weled eu gilydd; a da yr ydym 
yn cofio eu cyfarfyddiad cyntaf ar achlysur agoriad capel newydd 
Phíladelphia, Hydref 14eg a'r löfed, 18i2, ac yr oedd y bachgen 
erbyn hyn wedi dyfod yn bregethwr enwog, ac wedi sefydlu yn 
Wos^ Llanelli; a phregethodd yn olaf y prydnawn cyntaf gyda 
dylanwad mawr, oddiar y geiriau, " A'r maes yw y byd." Ar 7 
diwedd ^sg^dwai ei hen gyfaiU law âgef gydaserch hen gyfeiUgar- 
wch, a chanmolai ei bregeth; ac ychwanegai yn hoUoI ddmiwed, 
" *Bwy*n meddwl y pregethwch yn weU na mi wr yn awr," Nid 
oedd dadl yn meddwl neb araU pa un o'r ddau oedd y pregethwr 
goreu pan gyd-deithient naw mlynedd cyn hyny, ond y prydnawn 
hwnw y tywynodd gy&taf i feddwl Jenkín Dayies druan, y gallasai 
ei gyfaiU fod yn mlaen amo. 

Tn Nghyfarfod Ohwarterol sir Gaerfyrddin, a gynaUwyd yn 
Horeb» Brechfa, Hydref 15fed a'r 16eg, 1833, ymddangosodd ger- 
faron 7 gynadledd i wneud cais am ganiatâd i f^ned ar daith i 



Digitized by 



Google 



60 COFIANT 

br^tìiu. Yr oedd wedi bod o'r blaen ar deithiau yn nghysgod 
eraíll; ac wedi ymdroi cryn lawer o fewn cylch ei adnabyJdiaeth, 
ond níd oedd eto wedi bod ar daith wrtho'í hun, a chyn myned 
feUy, yr oedd yn rhaid cael caniatâd y cyfarfod chwarterol. Dyna 
oedd yr arfer; ac yr oeddsir Gaerfyrddin yn glynn yn dỳn 
wrthi. Ni ollyûgid pregethwr cynorthwyol i daith, ac ni nrddid 
gweinidog heb ymgynghori â'r cyfarfod chwarterol, ac i'r blaenaf 
gael cymeradwyaeth; ac í*r daf roddi boddlonrwydd fod pob 
peth yn amgylchiadau ei ddewisiad yn unol a rheolaidd. Y 
Parchn. D. Davies, Pantteg, a D. Bees, Llanelli, oedd awdurdodau 
uchaf yr enwad yn sir Gaerfyrddin ar y pryd, ac yr oeddynt hwy 
yn glynu yn ddiysgog wrth reol a threfti. Nid oedd Uawer o 
amser wedi myned heibio er cyfarfod Penygroes, yn yr hwn y 
pasiwyd nifer o benderfyniadau yn nglŷn âg urddo gweinidogion, 
a*r dymunoldeb i'r urddiad gael ei hysbysu mewn cyfarfod chwart- 
erol, er cael boddlonrwydd fod pob peth yn rheolaidd; ac fellŷ y 
gweithredid am fwy na deng mlynedd, o leiaf, ar ol hyny. Ond 
codwyd cri mawr yn eu herbyn, fod hawliau yr eglwysi yn caereu 
hysbeilio, a'r enwad ei bresbytereiddio. Ymddangosodd ysgrif ar 
" Ormes Bglwysig " yn yr Efengylydd^ ac anfonodd un a'i galwai 
ei hun yn " Byrei ddeall " nifer o ofyniadau i'r un cylchgrawn. 
Yr oedd hwnw yn ysgrifenydd medrus a hoUol foneddigaidd, a 
daeth allan wedi hyny mai y Parch. J. Phillíps, Drewen, ydoedd; 
a bu dadl f rawdol rhyngddo ef a Mr. Dayies, Pantteg, yr hwn yn 
nghyda Mr, Rees, Llanelli, oedd a fynent yn benaf â phasio y peu- 
derfyniadau, a hwynthwy a ystyrid yn golofnau Annibyniaeth yn 
y sir. Nid oedd y penderfyniadau mewn gwirionedd ynymyraeth 
dîm à rhyddid yr eglwysi, ond buont yn help i ragflaenu byrbwyll- 
dra, ac i atal afreoleiddiwch mewn mwy nag un amgylchiad; er 
fod yn sicr y dylid gwylioy fath benderfyniadauyn ofalus, obl^d 
nid yw yn anmhosibl iddynt, er yn ddif wriad, gael eu cario i derfyn- 
au fydd yn beryghs i Annibyniaeth yr eglwysî. Yr oedd yn rheol 
hefyd na ollyngid dyn ieuanc i daith heb gymeradwyaeth cyf arfod 
chwarterol, ac nid oedd cymaint gwrthwynebiad i hòno, er y bamai 
rhai fod cymeradwyaeth yr eglwys a'r gweinidog Ue yr oedd yn 
aelod yn ddigon, ac yn f wy cydweddol âg Annibyniaeth na chymer- 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBS8. , 61 

adwyaeth unrhyw gyfarfod siroL Pa fodd bynag» yn unol â*r 
ddefod aeth Thomas Bees i gynadledd Horeb i wnendei gaís. Nis 
gwyddom ddim pa fodd y bu amo, ac a fnrhyw rai yngaled wrfeho 
ai peidio. Nid ydym ychwaith yn gwybod pwy oedd yho; ond yr 
ydym yn sicr fod Mr. Eees, Llanelli, yno, canys yno ar y pryd y 
traddododd efe ei bregeth ar ^* Barhad mewn gras^'* yr hon a gy- 
hoeddwyd ar gais y cyfarfod hwnw; ac yr oedd Mr. Dayies, Pant* 
t^, yno, canys efe oedd gweinidog y Ue, ac efe sydd yn anfon allan 
yr hysbysiad canlynol:— " Yn nghyfriniaeth y gweinidogion, cytnn- 
wyd í Mr. Thomas Bees, o Gtipel Isaac, gael myned ar daith i 
bregethu." Dyma y waith gyntaf iddo gael ei ddynodi fel ^^ Mr. 
Thomas Bees," a rhaíd i nínan bellach ofaln na thynwn yr anrhyd- 
edd hwn oddiwrtho, yr hwn a rodäwyd amo gan gyfarfod ohwart- 
erol ei sir. Mae y caniatad, fel y gwelir, yn nn agored iawn. Ni 
ddywedir i ba le yr oedd i f yned, na pha cyhyd yr oedd ystod ei 
ymdaith i fod; ac ewyllysiodd yntan ei ddeall yn ei ystyr helaethaf, 
3 chymerodd ei lawn ryddid amo. 

Oychwynodd yn f nan am Forganwg, a dyma y waíth gyntaf iddo 
droi ei wyneb tnag yno, oddieithr ei f od wedi bod rai troion ar y 
terfynan. Yr oedd wedi bod yn NghwmUynfell f wy nag nnwaith 
cyn hyn, ac wedi cael y Parch. J. Bowlands yn nodedíg o garedig; 
ac nnol dystiolaeth pawb a ddaeth i gydnabyddiaeth Vr gwr da 
hwnw oedd, ei fod yn nn o'r dynion mwyaf hynaws a chamaidd, 
ac yn br^thwr grymos ac effeithiol. Medrai ym cynnUeidf a yn 
wenfflam. Yr oedd gan ein gwrthddrych adgofion cynhes iawn 
am dano, oblegid caf odd ef yn noddwr caredig. Adroddodd wrth- 
ym f ^ nag nnwaíth am on enghraifft nodedig o'i dynerwch. Yr 
oedd y Parchn. W. Williams o*r Wem, a Michael Jones, Llan- 
nwchUyn, ar daith trwy ranatfo^r De, ac wedi clywed eu bod i fod 
nn noson yn Nghwmaman, aeth yntan gyda Uawer eraiU yno. Nis 
gwyctäom ai dyma y pryd y gwynebai ar Forganwg i'w daith. 
Daethai cryn nifer o weinidogion a phregethwyr i Owmaman y 
noson hòno, i wrando y gwŷr enwog o'r North, ac yn eu pUth y 
myfyrwyr oedd ar y pryd o dan addysg Mr. HoweUs yn Baran. 
Tra yn eistedd mewn rhyw dŷ i ddysgwyl adeg dechreu yr ocdfa, 
nwyahai'i^ bawb<^d yn y Ue eu hunain gyda'r biteU, oddi* 



Digitized by 



Google 



62 OOFUNT 

eithr y ddau wr o*r Oogledd; ac y mae yn debyg fod gweled y 
fath ymlygríad yn boen mawr i Mr. Michael Jones yn arbenig; ac 
yn enwedíg i weled y dynion ienainc oedd yno yn.ymollwng i*r 
arferiad. Ond ni ddywedasai eto ddim. Wrth weled pawb yn 
mwynhan eu hnnain, beiddiodd y Uanc o Oapel Isaac gydio mewn 
pibell a welai yno yn segnr, oblegid, ysgwaetìieroedd, yr oedd 
eisoefi wedi arfer à hyny. Pan welodd Mr. Joneg hyny, ni aUodd 
ymatal yn hŵy, a dyẃedodd ychydig eirian a barodd i'r bachgen 
deimlo i*r by w, a rhoddodd y bibell heibio gyda llawer mwy o fry» 
nag y cydiodd ynddi ; a pharodd i rai eraiU bpysnro i'w rhoi 
heibio. Bdrychodd Mr. WiUiamg o'r Wem ar Mr. Thomas Eees, 
a gwelodd ef wedi gwladeiddio, a'i lygaid wedi Uenwi, ac meddai 
yn dyner, "Chwara teg i'r bachgen, gwel'd rhai hynach yn g'neyd 
y mae o." Teimlodd f od cyf ryngiad caredig, a geirian tyner y gwr 
mawr o'r Wem fel olew ar ei deinüadau cynhyrfus; ond wedi ei 
gael o'r neiUdn wrtho ei hun, dy wedodd Mr. WiUiams wrtho yn 
serchog, " WeU i ti, 'machgen i, roi y smocio yma heibio; 'does gin 
bregethwr wel di, ddim arian nac amser i'w hafradn ar 'baco." 
Dywedai na ddywedwyd dim erioed wrtho a efifeithiodd gymaint 
amo i beri iddo adael yr arfer a geiriau hynaws Mr. WiUiams, a 
gwnaeth hyny y pryd hwnw dros amser, f el y gwnaeth lawer gwaith 
ar ol hyny. Ar ddiwedd yr oedfa yr oedd y ddau wr enwog yn 
myned ar eu meirch gyda Mr. a Mrs. Bowlands i Corsto; ac meddai 
Mr. Eowlands wrtho, " WeU i tithe dd'od hefyd; waeth fyddi di 
ddim bo'lon os na chei di dd'od." Ac feUy fu, a noson i'w chofio 
iddo oedd hòno; ac yr oedd yn dda ganddo hyd ei ddiwedd ddarfod 
iddo gael y f raint o dreuUo noson gyda Mr. WiUiams o'r Wem, o 
dan gronglwyd Corsto. Ni bn Mr. Bowlands fy w yn hir ar ol 
hyny. 

Nid ydym yn gwybod pa ffordd a gymerodd ar y daith hòno, 
ond gwyddom iddo alw yn y rhan f wyaf o'r eglwysi oedd yn 
Morganwg ar y pryd; ac aeth rhagddo i Sir Fynwy, a dychwelodd 
trwy Sir Frycheiniog. Tn rhy wle yn Mynwy, dygwyddodd iddo 
gyfarfod â BnUus^ yr hwn oedd yntau ar daith, a buont am ysbaid 
yn nghyd. Yr oedd " Bratus " ar y pryd yn by w heb fod nebpeU 
Lanymddyfri, ac yn golygu yr ílfengylyddn Meddyliodd am 



Digitized by 



Google 



DB. T» BBS8. 6S 

gael galvvad í Bentretygwyn a Ghefn Arthen, a daeih i drigíann í'r 
ardal er mwyn hyny; ond ni fjnai 7 bobl mohono. Er ei hoU 
fedr a'i athrylith fel ysgrifenydd, pregethwr oerllyd a dìeneiniad 
ydoedd. Níd oedd dim cydymdeimlad rhwng ei ysbryd aV weiní- 
, dogaeth. Nid oedd dim nwch yn ei olwg na chael ei osod yn yr 
offeiriadaeth er mwyn tamaid f ara. Bradychodd Ymneilldnaeth 
cyn llwyr ddarfod ft golygiaeth yr Efei^ylydd; ac am y chwarter 
canrif olaf o'i oes, bn yn f ath Balaam Oymreig wedi ei gyflogi i 
r^ yr Ymneilldnwyr ar dndalenan yr Haúl. Gly wsom eín hen gyf • 
aill yn dweyd lawer gwaith mai '^Brntns*' oedd y cydymaith mwyaf 
anffortnnns y darf n iddo erioed daro amo. Nid elai heibio i nn 
dafam heb droi i mewn, ac nnwaith y troai i mewn nid oedd modd 
ei gael allan. Owin a yfai os byddai i'w gael. Yn Inn Bhymni» 
bn raid iddo ei adael, a myned yn mlaen ei hnn i DowlaÌB, Ue yr 
oeddynt i fod iU dany noBon hòno; a rhoddai "Bmtns'* orchymyn 
i ddweyd ei f od wedi ei adael ar ol yn glaf , ond y denai erbyn nos 
dranoeth, ac f eUy y daeth. Ganmohd ef am on peth. Ni chymheUai 
ef i yfed gwbl, ond yn hytrach gwasgai amo, ob cymerai ddim, i 
gymeiyd potelaid Oiìiger Beer. Yr oedd yn ddigon caredig a 
diabsen, ond yn gwbl ddígrefydd, a'i flysian yn aflywodraethns. 
Isel oedd ei chwedlan, ac nid oedd ganddo ddim parch i*r pethan 
mwyaf cysegredig; ac nis gaUasai cymdeithas y fath ddyn lai na 
bod yn niweídiol i nnrhyw fachgen ienanc a dibrofiad a ddenai o 
dan ei ddylanwad. Gyn dychwelyd hono o'r daith hònO| galwodd 
yn Nhroedrhiwdalar a Llanwrtyd, a chafodd groesaw cynhes gan 
Mr. WUIíams» fel y cafodd Uawer heblaw efCi a mynych y soniai y 
ddan am en cyf arfyddiad cyntaf . 

Dychwelodd oV daith yn gynar yn 1834, ac erbyn hyn yr oedd 
wedi dyf od yn gryn bregethwr, ac yr oedd ei wasanaeth yn dra 
derbynioL Un Sabbath tna dechren Mai y flwyddyn hòno» yr oedd 
yn y Tabemacl, Llandilo, ac wedi pregethn yno y boreu, clywai 
gyhoeddi Mr. Bees, LlanelU, ac yntau i bregethu yno yn yr hwyr. 
Dychrŷnwyd ef braidd, oblegid nid oedd erioed wedi pr^thn yn 
nghlyw Mr. Bees, ac nid oedd dyn yn yr enwad yn Neheudir 
Cymru yn sefyU yn uwch nag ef . Yn ychwanegol at fod yn ddyn 
doniol, ac ysbryd cyhoeddns, yr oedd mewn amgylchiadau bydol 



Digitized by 



Google 



84 OaFUNT 

pell uwchlaw y rhan fwyaf o*i frodyr; ac yr oedd yn medda ar 
lawer iawn o gymhwysderau arweinydd. Tr oedd wedi pregethu 
yn Llanelli y boreu, ac yn Bethania y prydnawn, ac yn dyfod i*r 
Tabemacl, Llandilo, erbyn yr hwyr; ac yn myned am wythnoB o 
daith trwy ran nchaf y sir i werthn y '^ Bregeth ar barhad mewn 
Gras," a draddodwyd ganddo yn Nghyfarfod Chwarterol Horeb, 
Brechfa, yr hon oedd yn awr wedi ei chyhoeddi. Mynai Mr. 
Thomas Bees ymesgusodi rhag pregethu, gan ei fod yn gyfarwydd 
yn y Ue; ond gorfododd Mr. Eees ef i wneud, a boddhawyd ef yn 
fawr ynddo. Gofynodd Mr. Eees iddo ar ddiwedd yr oedfa pa le 
yr oedd yn myned dranoeth, atebodd yntau mai adref i Gapel 
Isaac. Oymhellodd ef, gan hyny, i ddyfod gydag ef am yr wythnos, 
ac yr oedd y cynyg yn rhy dda ganddo i'w wrthod. Oydsyniodd yn y 
fan. Nis gallasai feddwl am anrhydedd uwch na myned am 
wythnoB yn gydymaíth i Mr. Bees, Llanelli. Tr oedd ganddo ddau 
gyhoeddiad bob dydd, a thri un diwrnod. Aethant trwy Gwynfe 
hyd Bentretygẅyn, ac oddiyno hyd Ffaldybreniií, ac yn ol trwj 
Grugybar hyd Gapel Isaac, gan gymeryd pob lle yn eu ffordd. 
Dechreuai yr oedfa i Mr. Eees yn mhob man, a*r hwyr fynychaf 
pregethai o'i flaen, ac yr oedd o gryn help iddo i ofalu am y Uyf r- 
au. Dyrchaf wyd ef yn ddirfawr yn syniadau y bobl wrth weled 
Mr. Eees yn ei gymeryd dan ei nawdd— canmolai yn f awr dyner- 
wch Mr. Eees; mor rhydd a jchyf eiUgar ydoedd, gan ei gymeryd, 
er mai bachgen tlawd ydoedd, f el pe buasai yn mhob peth yn gyf- 
artal iddo ei hun, ac ni bu petrusder yn meddwl Mr. Eees ar ol hyny 
Ha ddeuai ei gydymaith yn rhywbeth y gallai ei wlad fod yn falch 
o hono; er yn sicr na ddychymygodd ei galon y daethai y peth y 
daeth ar ol hyny. TreuUodd y gweddiU o*r flwyddyn hòno adref , 
gan ddilyn rhy w fân-orchwyUon fel o'r blaen, a phregethu y Sab- 
bathau, a myned i ambeU gyf arfod, ac wythnos o daith yn achlys- 
urol; gan deimlo hefyd fod yn Uawn bryd iddo .gynUunio gyda 
golwg ar ei ddyfodol. 

Tr oedd y profiad oedd ef wedi gael o^sir Forganwg, a chyf ar- 
fod ft châr iddo yn Aberdar, o*r enw Eees Price, yr hwn a alwai yn 
ewythr, aV hwn oedd a nif er o ddynion yn gweithio dano, wedi oodi 
awydd ynddo í fyned ato, ao yr oedd yntau wedi dweyd, os deoaí 



Digitized by 



Google 



BE. T. BEES. 65 

y gwnai a allai íddo. Yn gynar yn 1885, gadawodd aelwyd Banc- 
yfér, Ue y magwyd ef dan ofal eí fam a'i naín; ac er mai aelwyd 
dlawd ydoedd, eto yr oedd wedi bod yn bobpeth iddo ef ; ac ft hi jt 
oedd ei adgofion cyntaf . Yr oedd wedi ei gadael lawer gwaith o*r 
blaeû î fyned i'w deithian, ond wele ef yn ei gadael yn awr, nid i 
ddychwelyd; ac yn cymeryd ei docyn aelodaeth gydag ef o hen fam- 
aethdy Gapel Isaac i f yned o hono i Aberdar. Gyrhaeddodd hyd yno, 
ymaelododd yn Ebenezer, a chafodd lety ar y Llwydcoed. Dechren- 
odd weithio ar j paiches^ gwaith mwy anghyfarwydd iddo na dim 
yr ymaflasai ynddo o'r blaen; ond bu ei ewythr mor dyner o hono 
ag y gallasaí fod, heb ddangos ffafr i grën drwgdeimlad, ac ni ba 
neb yn gas witho. ün o'r pethau y teimlai yn fwyaf cywilyddgar 
iV wneud oedd dyosg yn noeth i ymolchi ar y parth ar ol dychwel- 
yd o'r gwaith. Nid oedd hyny yn ddim gan.y rhai a arferasai & 
hyny o'u mebyd; ond i lanciau o ganol y wlad wedi dyfod i'w llawn 
faint cyn gweled y f ath beth, yr oedd yn groes anhawdd ei dwyn 
ar y dechreu; ac felly hefyd y teimlai yntau. — Yn gydletywr âg 
ef yr óedd un o'r enw Shon, Shon Huw, yr hwn wedi gweled mor 
gywilyddgar oedd, o ddireidi a ymhyf rydai mewn poeni tipyn amo. 
Llithrai allan yn ddystaw, a churai wrth y drws, er peri i'r Uencyn 
gwledíg oedd yn y badell yn ymolchi, dybied fod rhy wun yn dyfod 
i mewn. yn annysgwyliadwy ar ei warthaf ; ac wedi iddo wneud 
hyny anwaith neu ddwy, dywedai yr ymelchwr ofnus: — 

" Pan o'wn yn ymolch yn y dw*r, mi glywais wr yn curo, 
Ac mi feddyliais wrth ei lais, mai clamp o Sais oedd yno; 
Ond erbyn iddo dd*od i mewn, a hyny yn eŵn fel arfer, 
Ac i mi wei*d ei wyneb gwiw, Shon Huw oedd yno*n cellwair." 

Yn ystod ei arosiad ar y Llwydcoed, cafodd Jever drom, o'r hon y 
bu glaf yn agos i angeu. Nid oedd neb yn credu y buasai yn 
gwella honi. Daeth ei fam drosodd o sir Gaerfyrddin i weini 
amo, a bu yno am rai misoedd. Ychydig gyda blwyddyn cyn ei 
farw, adroddai i'r Parch. W. S. Davies, Llwydcoed, hanes ei 
gystudd trwm, ac mor ddiargoel byw y bu. Effeithiodd y defyd 
ar ei ben, nes ei wneud yn hoUoI ddyryslyd, a bu -am ddyddiau 
heb wybod oddiwrtìio ei hun; a dywedai ei feddyg, Doctor Roberts, 



Digitized by 



Google 



66 OOflANT 

Âberdar, wrth eí fam, y bnasai y drngarodd f wyaf iddo gad ei 
gladdn ar y pryd, na ddeoai byih ddaioni o hono: fod ei ymenydd 
wedi ei f erwi gan y f€ver; ac wedi adrodd yr hanes ychwan^ai, 
" Ond fe gamByniodd, on'd do 'fe?" Ar ol iddo wella, yr oedd d 
fam yn awyddus i ddychwelyd iV gwlad, ond o'r braidd yn ofnns 
i ddychwelyd wrthi ei hnn; ac ar yr achlysnr cyfansoddodd ei mab 
y rhigwm;— 

*< Fe ddarfa mam wrth fod yn daer, i flbindio 'i ffordd i Abttrdar; 
Ond 'nawr mae wedi myn'd mor ffol, na ffeindia bytìi o'i ffordd yn oL" 

Ar ol gwella o hono oV clefyd hwnw nid antnriodd i*r gwaith 
mwyach. Ymgymeroddächadwtípynoy8golmewntyanedd,acyr 
oedd ganddo nifer o blant yn cael en dysgn. Mae hen wraig oVeaw 
Mrg. Beynon eto yn fy w ar y Llwydcoed, ac yn aelod gyda*r Metk* 
odistíaid, yr hon sydd yn cofio yr holl amgylchiadan yn dda.* Nid 
oedd ond ysgolhaig anmherffaith iawn i feddwl bod yn ysgolfeistr, 
ac eto gwyddai fwy na*r rhai yr ymgymerai ft*n dysgn. Yn ystod 
yr holl amser yma pregethaí bob Sabbath oddieithr pan y Undd- 
iwyd ef gan ei gystudd trwm, ac yr oedd yn dra derbyniol gan 
bawb. Bn amryw eglwysí a'n llygaíd amo, a rhai ynsiarad âg ef, 
er na ddaeth dìm o hyny. Yr oedd trwy yr holl amser yna yn 
ffyddlon fel aelod yn Ebenezer; ac er fod pethan yn mhell o fod 
yn ddjmonol rhyngddynt fel eglwys a*n gweinidog, cadw- 
odd ef yn gwbl glir rhag ymyraeth mewn nn modd yn yr 
helynt. Daeth cysylltiad Mr. Harrison â'r eglwys yn wir î 
derfyniad yn yr ysbaid hwnw, ond ni chymerodd efe nnrhyw ran, 
er mai yn Ebenezer y glynodd pan yr aeth nifer oV aelodan allan 
gyda^n gweinídog. Yr oedd ganddo bob amser barch mawr i Mr. 
Harrison, er y gwyddai mai nn o'r pregethiyyr lleiaf ydoedd, eto 
gwyddai maí dyn da ydoedd, o deimladan cynhes, ac yn llawn 
awydd am wnend daíoni; a chan y credai mai eneiniog yr Ar- 
glwydd ydoedd, ni fynai wnend dîm i beri dolnr iddo. Cwynir 
weithiau ar br^ethwyr cynorthwyol, en bod yn peri blínder i V 
gweínídogion, a dichon mai nid heb achos y cwynir yn fynych. 

* Lly thyr y Paich. W. S. DaTÌeB, Liwydooed. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBBS. 67 

Owyddom fod eithriadaa teílwng. Ní fedd llawer o weioidogion 
fiÿddlonach cyfeillion na'r pregethwyr cynorthwyol sydd yn ea 
heglwyed; maent yn barod bob amser iV calonogi yn en gwaiih. 
Ond er gofid rhaid cydnabod y ceir, nid ychydig, yny gwrthwyneb; 
yn ddrain yn ystlysau eu gweinidogion, ac yn barod i ffurfio qr- 
nghrair âg unrhyw blaid anesmwyth a fyn eu disodli. Ond y mae y 
cyfryw bron yn ddieithriad, os änt i'r weinidogaeth, yn cael taln 
iddynt yn y modd y gwnaethant. Maent yn cael yn en heglwysi 
eu hnnain ddynion o gyffelyb ysbryd i*r hyn oeddynt hwy pan yn 
aelodau o ^lwysi eraill. Adwaenem hen weinidog, y cweBtiwn 
çyntaf a ofjnsi pan glywai am ry w weinidog yn cael gofid yn ei 
^lwys oedd, pa fath aelod oedd ef ei hun cyn myned i*r weini- 
dogaeth; ac y mae ein sylw personol yn myned yn mhell i brofi yr 
hyn a awgrymir gan y gofyniad. Ânaml y gwelsom aelod anhydrin, 
neu bregethwr cynorthwyol ymyrgar, neu fyfyriwr gwrthryfelgar 
mewn coleg, nad adf esurwyd iddynt ft*r mesur y mesurasant. Ond 
ni bu erioed br^thwr cynorthwyol mwy ffyddlon a theymgarol 
iV weinidog nag y bu Mr. Thomas Bees i'r Parch. Joseph Harri- 
son; a diangodd yntau yn rhyfedd heb gael ond ychydig flinder 
oddiwrth y pregethwyr cynorthwyol f u yn nglŷn ft'r eglwysi dan 
ei ofal ar hyd ei weinidogaeth. Ychydig deithiodd yn yr ysbaid 
y bu yn Aberdar, oddieithr iV deithiau Sabbathol, ac i gyfarfod- 
ydd fewn y cylch hwnw. Gawn ei enw yn nglỳn âg agoriad 
capel newydd Llantrisant, ac yn urddiad y Parch. Daniel Boberts 
yn Dowlais, a rhai cyf arf odydd eraill. Nid oedd un lle yr ymwelai 
ftg ef yn anüach na Ghraigybargod, ac yn mis Mai, 1886, aeth o'r 
Llwydcoed yno i gadw tipyn o ysgol, ac yr oedd y dymaid oedd 
yno yn hoff iawn o hono; ac er Ueied oedd eu nifer beidd- 
iasant roddi galwad iddo; a'r fath oedd ei awydd am y 
weinidogaeth fel y cydsyniodd â'u gwahoddiad er tywylled y 
rhagolygon. Pa un bynag ai ffydd ai rhyfyg ydoedd o'í du ef a 
hwythau, y mae y canlyniadau yn peri i ni deimlo fod y peth 
oddiwrth jr Arglwydd. " Y coelbren a f wrir i'r arffed, ond oddi- 
wrth yr Arglwydd y mae ei lywodraethiad ef ." 



Digitized by 



DyGoogle 



IPennoli iV. 

" Yn Y DIFFAETHWCH HYD Y DYDD YR YMDDANOOSODD BFB 1'R 

ISRABL.** 

Eglwys Graigyfargod — Ei henciliad o Eengoed, aH dirywiad i 
Ariaetíi ac Undodiaeth --Yr achos yn gwywo — Y Parch, J, Jones 
aH bobl yn d^od i feddiant oV capel — Ei yrnfudiad i America — 
Mr. Thomas Bees yn d^od yno i gadw ysgol — Derbyn gálwad — 
Ei urddiad — Ei dystysgrif—Rhif ac amgylchiadau yr eglwys — 
Golwg ar y cylch gweinidogaethol y daethai iddo — Gyferbynu yr 
hyn ydoedd áV hyn ydyw — Y gweinidogion y daeth i gysylltiad â 
hwy — Dylanwad gweinidogion cylchynol ar weinidog ieuanc — 
Golwg ar ei lafur — Difyniadau oH DdydMyfr yn 1838 — Dyfod i 
gydnabyddiaeth âH deulu yn nghyfraith — Ei briodas — Agor siop 
yn Mhontaberbargçd — Eu hanghymhwysder i hyny^Gwsm^riaid 
anonest — Enghreifftiau^Gyfyngder amgylchiadau y wladyn 1888 
— Y cyffroad Siartaidd yn 1839 — Y Sabbaíh blaenorol i derfysg 
Gasnewydd—Gohebiaeth rhwng Mr. Bees <ig eglwys Ebenesery 
Aberdar—Methiant ei amgylchiadau — ^^ Gwŷr Bryste^' yn 
syrthioarno—Gael ei hun yn ngharchar Gaerdydd — Gamddarlun' 
iad y ^^Western Mail " öV amgylchiad'^Ei ryddhad anrhydeddus 
yn ddioed — Pregethu yn Aberdar y Sabbcath cyntaf wedi ei rydd" 
had — FfydMondeb ei gyfeillion iddOy a llwyddiant ei lafur er ei 
holl dreialon. 

Er nad yw eglwys fechan Oraigyfargod ond un o'r rhai lleiaf yn 
mhlith miloedd eglwysi Ymneilldnol Cymru, eto y mae iddi eí 
hanes a'i neiUduolrwydd. Tr oedd yma hen achos er yn foren yn 
y ganrif ddiweddaf; ac yn y âwyddyn 1750 adeiladwyd yiua 
gapel gan blaid o Fedyddwyr Armiiiaidd a ynmdlldaasant o 
Hengoed yn adeg y dadleuon duwinyddol a ddaeth i mewn, yr hyn 
fu dechreuad y dirywiad mawr a brofodd mor niweidiol i lawer o 
hen eglwysi y Bedyddwyr aV. Annibynwyr. Y Parch, OharleB 
Winter oedd y gweinidog cyntaf a fu yma. Dygasid ef i fyny 
yn athrofa Caerfyrddin, o dan ofal Mr. Perrot; ac wedi ei urddo 
yn Hengoed, a bod yno dros rai blynyddoedd, cymerodd arweiniad 
y blaid Arminaidd yn yr eglwys, a phan aeth yn rhwygiad aeth 



Digitized by 



Google 



DB. T. B1BE8. 69 

ailan gyda hwy, ac adeiladasant gapel GraigTfargod, a bn yn 
gweinidogaetha iddynt hyd eí farwolaeth yn Ebríll, 1773. Dilyn- 
wyd ef gan y Parch. Jacob Isaac, aelod o'r eglwyB, ond cyn hir 
symndodd ef i Loegr, ac nrddwyd ei frawd, y Parch. Daniel Lsaac, 
i gymeryd ei le. Dros ysbaid gweinidogaeth y trí wŷr hyn, yr 
oedd yma achos cymharol gryf, a pherthynai i'r eglwyg amryw 
denlnoedd cyfrifol o blwyfydd Gelligaer, Bedwellty, a Merthyr. 
Dîlynwyd hwy gan y Parch. Henry Bvang; ond yn ei dymhor ef 
dirywiodd yr eglwys i Aríaeth ac Undodiaeth, yr hyn a f n yn wan- 
ychiad dirfawr i'r achos; ac am ryw ysbaid cyn y flwyddyn 1830 
yr oedd y Ue wedi ei adael yn anghyfanedd, fel y bn raid can y 
capel. 

Mr. Lewis John Bichards, amaethwr parchus o'r gymydogaeth, 
oedd yr nnig nn o'r ymddiríedolwyr oedd yn fy w, a theimlai ef ry w 
anwyldeb mawr at y lle fel y man yr arferai ei henafiaid addoli, ac 
fel lle beddrod ei dadau; a pharhaodd ef trwy yr hoU amser yma 
i fyned i'r capel, fynychaf bob boren Sabbath, i ddarllen pennod 
nen ddwy o'r hen Feibl oedd ar astell y pulpud. T fath olygfa 
ddyddorol oedd ei wfeled yn cyrchu yn unig i'r lle anghyfanedd 
hwn Sabbath ar ol Sabbath ! Tn niwedd 1832 cyfododd rhyw 
anghydfod yn Soar, Llanfabon, rhwng y Parch. Jonathan Jones, 
yn nghyda nifer o'r aelodau, a Mr. Thomas Thomas, Llechwedd- 
lydan, yn nghylch trosglwyddiad y meddiant o'r capel i ymddir- 
iedolwyr. Tr oedd y capel wedi ei godí ar dír Mr. Thomas, ac ar 
ei dranl ef, ond gan y gwrthodai ei drosglwyddo yn gyfreithiol i'r 
^lwys mewn ymddiriedolwyr, ymadawodd Mr. Jones a mwyafrif 
yr aelodau à Soar, a chyfarfyddent mewn anedd-dai ar odre Oraig- 
yfárgod, lle yr oedd y rhan f wyaf o honynt yn by w. Daeth Lewis 
John Bichards atynt i'r cyfarfodydd hyn, ac un diwrnod, dywed- 
odd wrthynt fod iddynt groesaw i ddyfod i gapel Craîgyfargod i 
gynal en gwasanaeth, yr hwn oedd yn segur, ac yn ei feddiant ef 
fel ymddiriedolwr. Derbyniwyd y cynygiad yn ddiolchgar, ac yn 
nechren y flwyddyn 1833 ailagorwyd yr hen gapel fel Oapel Anni- 
bynol. Mewn cyfarfod chwarterol a gynaliwyd yn y New Inn, 
lonawr SOaín a'r 31ain, 1833, cawn yr hysbysîad canlynol:^ 
"Derbyniwydy brawd Jonathan Jones i'r cyfundeb, yn nghyda'r 



Digitized by CjOOQIC 



70 COFIANT 

eglwys yn Nghraîgybargod."* Nid oedd yr achos yn Soar, Ue yr 
oedd Mr. Jones yn flaenorol, yn cael edrych amo gyda ÍFaf r, obl^d 
sefydlasid ef yn afreolaidd, ac nid oedd yn cael ei gydnabod gan y 
cyfondeb; ond dyraa yr achos newydd yn Nghraigyfargod yn cael 
eí gydnabod yn rheolaidd. Nid oedd nifer y rhai a ymadawsant 
gyda Mr. Jones o Soar ond rhyw wyih nen naw, ond wedi iddynt 
fyned i Oraigyfargod, ymunodd amryw eraill à hwy; ac yn eu 
plith Mrg. Edwards, Bedlinog, gwraig Mr. Lewis Edwards, perch- 
enog y tir ar yr hwn y safai y capel; Lewis John Bichards, a 
Hannah ei wraig; Mary Williams, Penymount; James Dayies, 
Penymig, aU wraig, yn nghyda'i chwaer Margaret Biphards, 
Tylanglas, fel y mae yr achos yn cychwyn o dan amgylchiadaa 
ffafríoL Ond ni chawsant en ffordd yn ddirwystr. Ar ol bòd yn 
ymgynall yno am rai wythnosaa, clywodd rhyw bersonan yn 
Merthyr a Sírhowy, y rhai a*a galwent ea hanain yn Fedyddwyr 
Arminaidd, fod y capel yn cael ei berchenogi gan yr Annibynwyr, 
ac aethant yno un boreu Sabbath i hawlio meddiant o'r lle. Er 
nad oedd ganddynt hawl gyf reíthiol iddo, gan fod y lés wedi ei 
thori trwy beidio tala yr ardreth am fwy [nag ngain mlynedd; a 
bod yr holl gynulleidfa Arminaidd Ticdi gadael y lle, oddieithr 
Lewis John Bichards, yr hwn bellach oedd yn Annibynwr; eto er 
mwyn tawelwch a gochel cyfraith, cydsyniodd yr eglwys i dala 
again pant am feddiant o'r lle i'r rhai oedd yn proffesa ea bod yn 
cynrychioli enwad y Bedyddwyr cyflfredinol. Yn f aan adnewydd- 
wyd y capel oU, yr hwn oedd wedi myned yn adfeiliedig iawn; ac 
ni adawyd o'r hen ond yn onig y marìaa. Parhaodd Mr. Jones í 
weinidogaetha yma hyd ddiwedd y flwyddyn 1885, pryd yr ymfnd- 
odd ef a Mr. James Davies, Penygraig, a'i deulu i America; ac yn 
New York y treuliodd Mr. Jones weddill ei oes. 

Yn misoedd cyntaf 1836 y dechreuodd Mr. Thomas Bees dalu 
ei ymweliadau o Aberdar ft*r Ile; ac yn mis Mai cydsyniodd à gwa- 
hoddiad y cyfeillion i dd*od yma i gadw ysgoL Yr oedd eisoes, 
fd y gwelsom, wedi dechreu ar hyny o orchwyl yn y Llwydcoed; ac 
yr oedd wrth ddysgu eraiU yn dysgu ei hun. Nid hir y bn yn y 

* Yr Efengylydd, 1833; tndal. 124. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BSE8. 71 

lle cyn i*r eglwys feehan roddi galwad iddo i fod yn weinidog iddi. 
Dyma yr alwad a'r enwan sydd wrthi: — 

" Eglwys Crist yn cyfarfod yn Craigybargoed yn anfon anereh al y 
lnawd Thomas Rees. Wedi cael prawl o'ch donian a'oh cymbwytderan 
gweinidogaetliol, yr ydym yn nnfryd, gobeithiwn yn yr Arglwydd, wedi 
cael ein tneddn i roddi i cbwi yr alwad bon i ddyfod yn fngail amom ni 
yn ngwirioneddan yr Arglwydd, fic Vn portbi á bara'r bywyd. Yr ydym 
yn addaw hyd eithaf ein gaUn i eich cynal a'ch gwnenthnr yn gysnmi, 
gan obeithio y bydd i chwi gydymffîirfio à*n calf, ac y bydd etO| ac i 
barfaan arwyddion o foddlonrwydd y nefoedd amom. 

Arwyddwyd, 

WmiamHngbes RacbelPrice x 

Griffith Edwards Margaret Tbomas x 

Lewis Ricbards Mary WiUiamB x 

Pbinip PbiUíps Margaret Ricbard x 

Jobn WiUiamg GwenUian Edwards x 

David Ricbards AnnWiUiams x.'' 
Hannab Ricbard x 
Gorphenaf lOfed, 1836. 

GweUr fod triardd^ o enwan wrth yr alwad, ond yn ol ei 
dystiolaeth ef ei hun bob amser denddeg oedd en nifer; ac feUy y 
ceir yn hanes Graigyfargod yn Hanes Eglwyei Annihynól Cymru^ a 
ysgrifenwyd ganddo ef ei hnn. Tr eglurhad sydd genym í'w Foddi 
âr hyn ydyw, mai y gweinidog a weinyddai ar y pryd oedd y cyn- 
taf y mae ei enw ar y rhestr, ac mai y Parch. WiUiam Hnghes, 
Treforris, oedd hwnw. Mae y llawysgrif yn hoUol yr nn ag eiddo 
Mr. W. Haghes ar dystysgrif ei urddiad, ac yr ydym yn cael yn 
aml, yn yr hen alwadaa, fod rhyw weinidog cymydogaethol yn 
bresenol fel cadeirydd, ac arwyddai weithian fel cadeirydd, ac 
weithian fel tyst o reoleiddiad y gweithredíadan. Pa fodd bynag, 
dendd^ oeddynt mewn nifer, ac aUan o'r dwsin bn raid ^m fnan 
fwrw dan allan am ddrwg fuchedd, ond yr oedd eraiU erbyn hyny 
yn barod i gymeryd eu Ue. Cyn&Uwyd cyfarfodydd ei urddiad 
Medi 14eg a'r löfed, 1836, ac fel hyn y rhoddir hanes y gwasan- 
aeth yn y Diwygiwr àm Tachwedd, 1836: — 

'*Medi 14eg a'r 15led, 1836, neUlduwyd y Parch. Tbomas Rees, gynt o 
Gi^ Isaac, swydd Gaerfyrddin, i gyflawn waith y weinidogaeth efeng- 



Digitized by 



Google 



72 OOPIAHT 

ylâidd, yn gydsyniol â galwad nnol yr eglwys Gynnlleidfaol yn addoldy 
Graigybargod, swydd Forganwg. Yr liwyr cyntaf dechrenwyd gan Mr. 
William Jones, Capel Isaac, a phregethodd y Parchedigion T. WiUiams, 
Maendy; W. Griffiths, Llanharan, a G. Griffiths, Carmel, oddiar loan iii. 
16; Phii. ü 12, 13, a Luo xxiv. 29. Am 10 yr ail ddydd, deohreuwyd gan 
Mr. J. Jones, Argraffydd, Merthyr Tydfil, a tìiraddodwyd y gynaraelh 
ar natnr eglwys y Testament Newydd gan y Parch. T. Harris, Mynydd- 
itlwyn, oddiar 1 Cor. i. 2. Derbyniwyd.cyffes y gweinidog gan y Pareh. 
J. Dayies, Llantrisant, yr hon oedd hynod o gynwysfawr, ac o arehwaeth 
efengylaidd a dnwiol; dyrchafwyd yr nrdd-weddi gydag arddodiad 
dwylaw gan y Parch. M. Jones, Merthyr. Pregethwyd ar ddyledswydd 
y gweinidog gan y Parch. £. Rowlands, Pontypool, oddiar 1 Tim. iv. 
15 ; ac ar ddyledswydd yr eglwys a*r gwrandaMryr gaii y Parch. H. JonoR, 
Tredegar, oddiar Heb. xiii. 7, 17, 24. Dechrauwyd am 3, trwy ddarllen 
a gweddío, gan y Parch. D. Davie8, Taf-fechan, a phregethodd y Parch- 
edigion J. Thomas, Adulam,.Mertbyr; W. Hughes, Treforris, a J. Jones, 
Penmain, oddiar Dat. iL 10; Joel ii. 14, a Rhuf. viiL 1. Am 6, deehren- 
wyd a phregethwyd gan Mr. Rees Powell, Cross Inn; Mr. Jonatlian 
Davies, myfyriwr, Drefnewydd, a*r Parch. J. Davies, Llantrisant, oddiar 
Rhnf . viii. 34; Gen. vi. 22, a Gen. vii. 1. Yr oedd y cyfarfod drwyddo 
oU yn efengylaidd, bywiog, a cbymhwysiadol iawn; y gwrandaMryr yn 
lluosog, ac arwyddion eu bod yn cael budd mawr yn ngwaith yr 
Arglwydd." 

Yn ol yr arfer rhoddwyd iddo dystjsgrif o'í urddiad, ac ni 
theimlai yr un dyn ienanc gynt ei fod mewn ewbl nrddan nes y 
derbyniai hòno; nid am y tybid ei bod yn rhoddi nnrhyw awdnr^ 
dod ychwanegol iddo, ond ei bod yn ddangoseg eí f od wedi ei osod 
yn y swydd yn rheolaidd yn ol arfer yr Annibynwyr. Wele eí 
dystysgrif: — 

<<Septemberl5, 1S3G. 

This day our dear brother, the Rev. Thomas Rees, was set apart to the 
work of the niinistry at Craigybargoed, in the county of Glamorgan, 
among the Independents, and we, whose names are under written, 
approve and rejoice in his ordination, and are present on the solemn 
occasion. 

T. B. £vans, Ynysgau Methusalem Jones, Bethesda 

Thomas Harries, Bethel Griffith Griffith, Carmel 

John Jones, Fenymain Josiah Thomas Jones 

John Davies, Aberdar William Griffitbs, Llanharan 

Evan Rowlands, Pontypool Edward Jenkins, Salem 
Hugh Jones, Tredegar WiUiam Hnghes, Morriston." 

Josuah Thomas, Merthyr 



Digitized by 



Google 



DB. T, BEES. 73 

Mae y cofnoâiad o hanes yr nrddiad, aV ysgrifdyBt a roddwyd 
iddo, yn cyflën i'r darllenydd syniad gwahanol íawn am y lle a*r 
amgylchiadan í*r hyn oeddynt mewn gwirionedd. Yn y rhai hyn 
y mae rhyw wedd o rwysg a mawredd, pan na bu erioed, yn wir- 
ioneddol, lai o'r fath bethau^ Capel bychan llwyd, diaddum, yn 
Bghysgod craig mewn cwm diarffordd ydoedd, ac nid oedd y 
gynnlleidfa ar y goreu ond cyffredin a gwledig, ac nid oedd nifer 
yr eglwys ond deuddeg, er y sonir am ei urddo " yn gydsyniol ft 
galwad nnol yr Eglwys Gynulleidfaol yn addoldy Craigybargod;'' 
ac er yr addawent yn eu galwad iddo '^ei gynal a'i wneuthnr yn 
gysnms hyd eithaf en galln;" eto deg swllf yn y mis oedd y cwbl 
a allasent roddi iddo, ac nid yn rhy w gysnrus iawn y gallasent 
ei wnenthur ar hyny. Ond nid ydym ^m cael ei fod yn grwgnach, 
ac ni bn arao eisien dim. 

Cyn myned yn mlaen yn mhellach ft'i hanes personol, dichon 
nad anfuddiol nac annyddorol fyddai i ni gymeryd golwg ar y 
cylch cyhoeddus y mae yn dyfod iddo, a'i gysylltiad â'r gwein- 
idogion oddiamgylch. Er ei fod yr ieuengaf yn mysg ei frodyr, 
ac yn weinidog ar yr eglwys leiaf a distadlaf yn y cylch, eto y mae 
wedi ei dderbyn i gyfundeb y frawdoliaeth, ac yn c lel ei gydna- 
bod yn weinidog rheolaidd yn eu plith. Yr oedd rhanan dwyr- 
riniol a gogleddol Morganwg ar y pryd mewn cysylltiad â sir 
Pynwy, ac yn sir Pynwy yn benaf yr oedd nerth rheolaeth y cyf- 
nndeb. fihanesid teimladau gweinidogion ac eglwysi Morganwg 
i raddan gofidus ddeng mlynedd cyn hyny yn nglŷn & rhwyg 
Castellnedd, a chychwyniad Soar, yn achos y Parch. Daniel .. 
Oriffiths. Cymerodd nifer o weinidogion ac eglwysi ei blaid, ac 
aeth eraiU yn ei erbyn, fel y pellhawyd hwy yn fawr oddiwrth eu 
gilydd, a chynaUent eu cyfarfodydd ar wahan. Ac i wneud y 
drwg yn waeth, daeth Mr. Gríffiths, Castellnedd, a Mr. Griffiths, 
Alltwen, a'r rhai a gydymdeimlai â hwy, i gynorthwyo Soar, 
Llanfabon, yr hwn oedd yn rhyw fath o rwyg o'r öroeswen; o 
leiaf, wedi ei gychwyn heb ollyngdod yr eglwys, na chymeradwy- 
aeth y gweinídog; ac yr oedd yr hoU weinidogion cylchynol yn 
anghefnogol i'r achos. Parodd hyn i'r rhan hòno o Porganwg, o 
Benybont-ar-ogwy trwy Pro Morganwg hyd Gaerdydd, ac i fyny 



Digitized by 



Google 



74 COPIANT 

trwy Gwm Taf, hyd Merthyr a Dowlais, i ymwaflgu yn nes â sîr 
Pynwy. Nid oedd nifer yr eglwysi yn y rhanbarth eang hwnw 
haner can' mlynedd yn ol ond ychydig o'u cymharu â'r hyn ydynt 
yn awr. Nid oedd Aberdar ond pentref bychan; a chyfoeth 
anferth y cwm poblog o Hirwaen* hyd Bontypridd, heb ond 
prin ei gyflfwrdd. Nid oedd trwy holl gymoedd y Bhondda fawr 
a'r Bhondda fach, unwaith yr eid uwchlaw y Cymer a*r Dinas, 
ddim i*w weled ond deadellau defaid, ac amaethwyr gwledig blaen- 
au y cymoedd yn gwylio eu praidd; ac am yr hoU gymoedd llai, 
sydd erbyn hyn wedi eu poblogi, prin y gwyddai neb y tuallan 
iddynt am danynt, oddieithr ambell i deithiwr unig a ddygwyddai 
dram^ y ffordd hòno. Merthyr ar y pryd oedd calon y gweith- 
feydd, ac oddiyno i fyny i'r " mynyddau," fel y gelwid Rhymni, 
a Thredegar, a Cendl, a'r Brynmawr; ac yn mlaen i Blaenafon, 
a-r Parteg, a Phontypool, yr oedd toraeth y boblogaeth weith- 
faol yn y cyfnod hwnw, ac yn hollol Gymreig; ac nid yw ond teg 
cydnabod mai eglwysi Mynwy ar y pryd oedd yn cymeryd y 
blaen mewn Uaelioni a gweithgarwch. Yr oedd Craigyf argod, er yn 
fychan, a dinod, ac anghysbell, eto yn nghanol y cylch eang yma, 
a*r gweinidog ieuanc, er ei fod yn gwbl anymhongar, eto yn llawn 
o ryw asbri am gyhoeddusrwydd, a chanddo ffordd nodedig i fyned 
i ffafr pawb, a hyny heb i neb dybied ei fod yn ymwthio. Nid 
oedd na Chyfarfod Chwarterol, nac agoriad capel, nac urddiàd, na 
chymanfa trwy yr hoU gylch na ofalai efe am fod ynddo; ac 
anaml y dyçhwelai o unrhy w un o honynt heb ei fod wedi cymeryd 
rhan ynddynt, abyddai pobpeth a wnai yn f oddhaol a chymeradwy. 
Daeth yn fuan yn adnabyddus o'r hoU weinídogion, ac yn Uawn 
mor adnabyddus iddynt, ac nid oedd eisieu ond ei adnabod er ei 
auwylo. Y Parch. Griffith Hughes, Groeswen, oedd yr un y syniai 
uohaf am dano fel pregethwr doniol a phoblogaidd. Yr oedd ei 
edmygedd o hono yn ddiderfyn; ond yr oedd Mr. Hughes wedi 
Jlesgâu yn fawr cyn sefydliad Mr. Eees yn y wlad hòno, fel maî 
anaml y gwelodd ef oddicartref mewn unrhyw gyfarfod. Y 
Parch. William Jones, Penybont-ar-ogwy, oedd y gwr yr edrychai 
pawb i fyny ato fel duwinydd galluog a phregethwr rhagord. Er 
nad oedd mor ddoniol a rhai o*i gydoeswyr, eto safaí yn uchaf yn 



Digitized by 



Google 



DB« T. BEES. 76 

mjag hoU weînidogion Morganwg fel pregethwr pnr, coeth, bjI- 
weddol, ac efengylaídd. ^^ Ysgrifenydd wedi ei ddysgn i dejmuM 
nefoedd" ydoedd. Hen bregethwr eynhes a gwreaog oedd y 
Pardi. Methnsalem Jones, Bethesda, Merthyr, ac feUyhefyd y 
Parch. David Stephenson, Nantyglo. "Gwŷr annysgedig ao 
anllythyrenog," ac eto a Iwyddasant i gasgla a chadw yn nghyd 
gynnlTeidfaoedd mawrion, ac a f nont yn ddiamhen yn offerynan i 
" droi llawcroedd oddiwrtà anwiredd." Y Parch. Hngh Jones, 
Tredegar, ond a adnabyddid yn wdl o dan ei ffngenw, Cromwêl o 
Wenty oedd y pryd hwnw yn uchder d boblogrwydd. Bfe oedd 
yn cymeryd y blaen ar bawb yn y cyfnndeb yn y cynadlcddan, a 
llywodraethai â braich gref, ac fel y credai rhai, à gwialen haiam. 
Yr oedd y ffngenw a fabwysiadoddyn ddangoseg o'i ysbryd. Ond 
y pryd hwnw efe oedd yn teymasu. Yr oedd yn un o'r parablwyr 
oliriaf a chroewaf , fel yr oedd rhy w swyn yn ei ymadroddiad, yr 
hyn, yn nghyda'i serchawgrwydd caruaidd, a*i gwnai yn nodedig 
o boblogaidd, yn gwbl ar wahan i'r hyn a draethid ganddo. Y 
Pareh. Evan Rowlands, Pontypool, oedd yn bregethwr cryf a 
sylweddol, ac yn ei ffordd ef yn ddawnus. 6arw ac anghaboledig 
ydoedd, ond yn gywir a didwyll, ac yn hynod o ffyddlon i'r rhai y 
cymerai atynt. Y Parch. Dayid Hughes, Casnewydd, oedd ddyn 
ieuanc galluog a dysgedig, yn ddarllenwr mawr, ac yn darpam ei 
bregethau yn ofalus, y rhai a draddodaí gydag egni i ry w ddymaid 
yir Heolyfelin. Ond bu yno yn ddiwyd yn parotoi ei hun erbyn 
yr adeg yr agorodd rhagluniaeth y drws iddo i fyned i hen eglwys 
luoBog Trelecb, Ile y cafodd faes cymhwys í'w lafur, a chynulleidfa 
i werthfawrogi ei bregethau. Cafodd Mr. Eees ef yn gyfaÜÌ: 
flyddlon ac yn hyfforddwr caredig. Cyrchai ato i'r Casnewydd i 
gael gwersi ganddo mewn gramadeg Saesoneg, a'i gyfarwyddo i 
gyfieithu; abu yn ceisio dysgu Groeg a Hebraeg dan ei arweiniad. 
Y Parch. Thomas Harries, Mynyddislwyn, oeddun o'i gymydogion 
agosaf, ac un o'i gyfeillion anwylaf , a'r hwn o ran ei ddoniau oedd 
fel y diliau mêl. Amser a ballai i fynegu am y Parchedigion 
John Hughes, Dowlais; Bdward Jenkins, Salem; Josuah Bvans, 
Cymer; Josuah Thomas, Merthyr; W. Griffìths, Llanharan; Jóhn 
Dayies, Aberdar, ac eraill oedd yn llaf urio yn ddiwyd yn ngbylch 



Digitized by 



Google 



7C COPIAHT 

y cyfandeb ar y pryd, ac â*r rhai y ffurfiodd Mr. Bees gydnabydd- 
ìaeth a chyfeillgarwch. Yr oedd y Parch. David Thomas, Pen- 
jnaín, yr hwn oedd o'r un tealn, wedi ei Iwyr analluogi cyn iddo 
ef sefydln yn y wlad, a bn farw yn faan ar ol hyny. Parodd ei 
hen gysylltiad â Chapel Isaac i'r Parch. Lewis Powell, Caerdydd, 
ei hoffi yn fawr; ac yr oedd ganddo yntan barch dirfawr i'r rhai 
oeddynt yn hŷn o oedran nag ef , ac yn Nghrist o'i flaen. Cydna- 
byddai trwy ei oes ei ddyled i'r gwŷr hyn, ac er iddo newid cryn 
lawer ar ei fam fachgenaidd am rai o honynt, eto ni choUodd ei 
barch iddynt, a'i rwymedigaethi'w coffadwriaeth. 

Mae nodwedd y gweìnidogion y cychwyna gweinidog ienanc yn 
en plith yn cario dylanwad pwysig yn ffurfiad ei gymeriad. Mae 
yn debyg o gymeryd i fyny â'u harferion a myned i'w hysbryd; 
ac yn enwedig y mae un dyn eff ro, o f eddwl pur, o ysbryd cyhoedd- 
us, ac syniadau eang, yn cario dylanwad ar y Unaws. Ychydig 
Q arweinwyr sydd yn y byd, dilynwyr y w y rhan f wyaf, ac os bydd 
dyn ewyllys gref, a phenderfyniad didroi-yn-ol, nid gorchwyl 
anhawdd ydyw iddo gael myned yn dy wysog mewn unrhyw gym- 
deithas. Ceir y fath beth gofidus weithiau a chylch o weinidogion 
segnr a chwedleugar, yn cyfarfod à'u gilydd i ysmocio, ac yfed, a 
chwedleua, nes heintio yr holl awyr o'u cwmpas. Mae yn ddigon 
am fywyd gweinidog ieuanc i sefydlu yn y fath gylch. Os na bydd 
ynddo benderfyniad Uawer cryfach nag eiddo y rhan f wyaf o ddyn- 
ion, ond odid nad ymollwng a wna i'r unrhyw arferion nes caelei 
faglu a'i orchfygu. Nid oes yr un gymdeithas mor beryglus i 
weinidog ieuanc a chymdeithas gweinidogion Ilygredíg. Mae yn 
ddrwg genym gysylltu y fath air â gweinidogion yr efengyl; ond 
y mae rhai íelly i'w cael, ysywaeth, ar bob amser; a Ile y maent, 
profant yn fagl a dinystr. Maglwyd " gwr Duw o Judah," gan 
•* hen brophwyd o Bethel," wedi i hoU daerni a gwobrau Jeroboam 
fethu ei hudo. Nid oedd y cysylltiadau y syrthiodd gwrthddrych 
y Cofiant hwn iddynt yn gwbl rydd oddiwrth brofedîjaethau ar 
un adeg; ond disgynodd ef yno ar adeg ffafriol iawn, oblegid yn 
f uan daeth tòn gref heìbio a gododd syniad moesol yr eglwysi, a'r 
hon a gariodd ddylanwad grymus ar arferion cymdeithasol y wlad; 
ac er nad ymollyngodd pawb i'w dyfroedd hi, eto deffrodd yr 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBBS. 77 

eglwysi i wylladwriaeth; gwaredwyd amryw oedd yn brysio ar 7 
goriwaered, a rhagflaenwyd llawer mwy rai oedd eto heb en 
dwyn yn gaeth yn rhwymau arferion y wlad. 

Ond y mae yn rhaid i ni bellach ddychwelyd at y gweinidog 
ienanc yn ei gylch cartrefol er gweled ei lafnr yno. Mae yn cyoh- 
wyn, fel y gwelsom, mewn dau gymeríad, fel gweinidog ac ysgol- 
feistr. Cadwai ysgol cyn ei urddo, a pharhaodd iV chadw am o 
gylch dwy flynedd wedi ei urddo, ac ar yr un pryd gwnai ei oreu 
i'w ddysgu ei hun, ac yr oedd ei gynydd yn eglur i bawb. Nid y w 
yn debyg f od yr ysgol yn ffynonell elw mawr iddo, ond f od pob 
tipyn yn help. Nid oedd ei anghenion yn lluoBOg, ac yr oedd 
wedi cynefino à byw yn galed. Pregethai lawer iawn mewn 
amaethdai trwy y wlad oddiamgylch. Nid oedd odid dŷ yn yr 
holl amgylchoedd na phregethodd ynddo rywbryd neu gilydd* 
Byddai yn rhy wle bob wythnos, ac yn aml ddwy noBon neu dair 
yn yr un wythnos; ac er nad oedd y dogn a estynid iddo ond 
digon prin yn mhob Ue, eto ni ddychwelai un man yn waglaw. 
Pregethai lawer yn yr eglwysi cylchynol, a gelwid yn aml am ei 
wasanaeth ar y Sabbathau yma a thraw gan eglwysi gweigion, 
fel rhwng y cwbl yr oedd yn gallu cyfarfod ei hoU angenrheidiau. 
ŵresyn dirfawr na buasai wedi cadw cofnodion llawer helaethach 
nag a wnaeth; ac y mae yn syndod am dano ef oedd mor hoff 
chwitio hen gof nodion, ac mor Uawdrwm ar y rhai gynt am esgen- 
luso hyny, ei fod ei hun wedi bod mor ddiofal. Nid oes nnrhyw 
esgusawd a ellir roddi dros y fath esgeulusdra. Yn y dyddiaduron 
oedd ganddo, ar ol cychwyn eu Uenwi yn ofalus, y mae cyn pen 
ychydig fisoedd yn eu gadael yn llwyr. Mae ei ddyddiadur am 
1838 yn awr o'n blaen. Dyna y cyntaf sydd genym o*i eiddo, a 
dyna y cyflawnaf ; ond nid ydyw wedi cyrhaedd i ganol Mai nad 
ydyw wedi Uwyr ddiffygio. Ehôddwn yma gof nodion y mis cyntaf 
o'r flwyddyn hòno f el yr ysgrif enodd hwy, a gellir eu cymeryd yn 
ddangoseg Ued gywir o'r modd y treuliodd yno bedair blynedd 
cyntaf ei weinidogaeth. 

** 1838. lonawr 1. Llun.— Dechreuais y flwyddyn hon mewn iechyd 
dymnnol — PregethaisynMynyddi^lwynmewnangladd, oddiarPs. xxxix. 
12, ac am 6 yn yr hwyr yn yr an lle oddiar 1 CJor, xv. i. Hwyl ddy« 
munolt 



Digitized by 



Google 



78 COFIÂNT 

; 2il Bfawrth.— Dyfod o FynyddÌBlwyn adref.— Gwrando £vaiU| Cÿmeri 
yn pregetha yn y Graig oddiar 2 Tim. i. 12.— Dodi 9hdf y llytran yn ei 
Ue. 

3ydd Mercher.— Dyfod o dre i gwrdd Nantyglo.— Pob peth yn ddymon- 
ol a hyfryd. 

43rdd lan.— Yn nghwrdd Nantyglo, ac yn pr^thu ar y pwnc odd&ur 
£xodn8 XX. 7. Hwyl dda. 

5ed Gwener.— Dyfod adref o Nantyglo, a phregetha mewn angladd yn 
y Graig, oddiar 2 Sam. xii. 22, Hwyl dda. 

6ed Sadwm.— Yn nhre yn darllen a myfyrìo, ond heb wnend dim 

7feâ Sabbath.— Yn Graigyfargod.— Cymnndeb.— Angladd D. Joehna. 
-<£say xxvi. 19. Dim hwyL Âm 6 yn yr nn Ile, Hab. üL 2. Hwgfl 
dda. 

8fed Llun.— Gyda'r ysgoL Lled ddihwyL— Cysgu yn Cefnyfiforest. 

9fed Mawrth.— Gyda'r yogoL— Darllen Paley.— Caei Ilawei o addysg 
a phleser.— Cysgu yn nhre. 

lOfed Mercher.— Gyda*r ysgoL— Darllen Paley a Scott— Hyfryd.— 
Cyngti yn nhre. 

lleg lau.— Gyda'r yB|)^I.— «Darllen Scott.— Sodety.— Hyfiyd. 

12fed Gwener.— Gyda'r YsgoL— Darllen Scott— Cysgu yn y Fofeat,— 
Pob peth yn hyfryd. 

13^ Sadwm.— Myned i*r Rhydrì.— Pr^thu yno oddiar £ph. L 5.^ 
Dim hwyl. 

14eg Sabbath.~Rhydrì am 10; 1 Tim. iL 5. Am 6, 1 Cor. xv. 4.^ 
Hẁyl yn ^sr hwyr. 

15fèd Llnn.— Codi oyn dydd i dd*od i dra— Fy mhen yn glaf o adMS 
hyny. 

16eg Mawrth.— Gyda'r ysgol, ond fy mhon yn ^laf fel doe. Dim 
hwyl at waith. 

17eg Mercher.^-Gyda'r ysgoL— Pregethu oddiar Preg. vüi. 11, a bed- 
yddio yn dwydtrawsga. Hwyl weddoL— ^Cysgu yn nhre. 

ISfed Iau.-^yda'r yi^L--iDarllen Leighton.— Gwrando teikiui> 
Biüem, 5n y Giaig, oddiar fieay lv. 11.— Cysgu yn Bedli^og. 

I9eg Gwener.— Gyda'r ysgoL— CyBgu yn nhre. 

20fed Sadwm.— Yn Merthyr.-^Yn nhre. 

21ain Sabbath.— Yn y Graig y boreu yn gwrando T. E. David, oddiar 
2 Tim. iL a— Pregethu fy hun yr hwyr, 1 Cor. üi. 11. Hwyl wedM. 

22ain Llun.— Gyda'r ysgoL Dim nodedig. 

23ain Mawrth.— Gyda'r ysgoL— Yn Merthyr. 
24ain Mercher.— Gyda'r ysgoL— Pregethu yn daron ar Gen, L 17.— 
Calonogol iawn. 
85ain lau.— Gyda'r ysgoL— Sodety.^Dymnnol iawn^ 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBSS. 79 

26ain GweBer.— Gyda'r ysgol— Pregetha yo Gelllgaer, oddiftr 1 lefto 
iv. 10.— Dymanol iawn. 

27ain Sadwrn.— Dyfod o Gelligaer.— Daillen Cóbhei^ê Orammar. 

28ain Sabbatb.— Pregetha yn y Ghdg oddiar Ps. xvl 11. Boddhaol 
iawn.— Gwrando M. W. yn yr hwyr. 

29ain Llon.— Gyda*r ysgoL— Yn Nhy'rywen gyda Bir. Jaoob; 

SOain Mawrth.-Gyda'r yogol.— Yn Mynwent y Qaaken gyda'ir 
Cymreigyddion. 

dlain Mercher.— Gyda'r ysgol. —Dysgn gramadeg.— Teimlo boddhad 
ac addysg." 

Bjddai yn hawdd í ní fjned yn mlaen a'r tri mís canlynol, ond 
ailadroddiad cyffelyb a geír o'r nn pebhan; ond gwelir ei fod jn 
ddíwyd gyda'r ysgol, ac yn pregethn, ac yn ceisio dysgn eî hnn. 
Ar y Sydd o Ohwef ror y mae yn dweyd iddo fod yn Merthyr yn 
cael trwydded i bregethn; ac mewn cofnodíon pellaoh a rydd 
gwdwn ei fod o'i brinder yn prynu ambell lyf r newydd. Prynodd 
yn Merthyr Bamad^ Bobert Daries, a Dictionary Bíchiutbi, a 
17 ranan o Dr. Âdam Glarke. Mae y Ujfran a brynaí yn dangoB 
maí efrydydd oedd, a'i fod am ddyBgn a díwyllío eí hnn, mewn 
trefn i fod yn gymhwys i ddysgn eraill hefyd. 

Wedi trenlio yno yn agoB i dd^ flynedd yn y weinidogaeth, yr 
ydym yn dyfod at gyfnod newydd yn ei fywyd. Yn myig yr 
ychydig bapyran a adawodd ar ol cawn yr hyn a ganlyn: — 

" Dear Brother, 

I shall be highly obliged anto yoa, ií yoa eoold ponibly go to preach 
at Pontaberbargoed at 3 o'clock to morrow. I will snrely reward yoor 
londness another time. 

Yoors traly in the best bonds, 

' Salem, Maroh 8, 1838. Edwabd Jsnkins." 

Âr gefn y nodyn yma y mae.yntan wedi ysgrìfenn fel hyn-^ 
" Trwy y llytìiyr hwn y cef aís weled fy nhad*yn-nghyf raith, ac yr 
addewaís fyned i'w dŷ i bregethn, trwy yr hyn y cefaís weled fỳ 
Ugwraig gyntaf .— T.B." 

Yn ei ddyddlyfr am nos Wener, Mawrth 16^, yr ydym yn cael 
y^cofnodiad, " Pregethn yn nhy Thomas o'r Lftn ar loaii i# 14 — 
hwyl dda.** Ar gyfer dranoeth, dydd Sadwm,'teír, ^* IŴd adref 



Digitized by 



Google 



80 COFIANT 

dŷ Tliomas o'r Lan, Hyfryd." A gallwn dybîed fod rhywbeth 
heblaw yr "hwyl dda" i bregethu wedi peri fod pethau yn 
" hyf ryd." Ar waelod y ddalen ceir y nodiad, " Ty tad a mam 
Mrs. Eees — Thomas o'r Lan, a Nani o'r Arel, y byddai yrhenbobl 
yn ea galw.'* Thomas ac Anne Williams oedd enwan ei rhiení, 
y rhai oedd yn byw yn Pantffawyddog, yn mhlwyf Bedwellty. 
Ganwyd y tad yn Llandafal, a'r fam yn yr Arel, ac yn ol enwan y 
lleoedd hyny yr adnabyddid hwy dros eu holl fywyd. Hanai y 
ddan o hen deuluoedd iluosog a chyfrifol yn rhanau nchaf siroedd 
Morganwg a Mynwy. Annibynwr oedd y tad, aelod a diacon, a 
dechreuwr canu am lawer o flynyddoedd yn Salem, Pengam. 
Bedyddwraig oedd y fam, ac aelod o hen eglwys Blaenau Gwent. 
Tr ydym yn cael yn ei ddyddlyf r ei fod yn cyrchu i dỳ " Thomas 
o'r Lan " ar ol hyn; ac yn amlach na hyny ei fod yn cyfarfod ft 
rhywun yr oedd ei chyfeillach yn hyfryd ganddo; a diwedU yr 
hanes ydyw, Tyst-ysgrif priodas Thomas Bees a Jane Williams yn 
Saron, Tredegar, dydd Sadwrn, Awst 25ain, 1888. Gweinyddwyd 
ar yr achlysur gan y Parch. H. Jones. Cwestiwn pawb bellach 
ydoedd pa fodd y byddent by w, Deg swllt dderbyniodd y misoedd 
cyntaf wedi ei urddo. Ni chododd o gwbl i bymtheg swllt; ac yr 
oedd yn sibrwd yn mysg rhy wrai mai deuddeg swllt a dderbyniodd 
un o'r misoedd cyntaf ar ol y briodas; a/bétti oedd hyny i gadw 
gwr a gwraig. Nid yw yr ysgol yn dwyn digon o elw i mewn i 
gyfarfod y costau ychwanegol, fel y mae yn rhaid iddynt droi eu 
gwyneb i ry w gyfeiriad arall am foddion cynaliaeth. 

Yr oedd gan ei dad-yn-nghyfraith ddau dŷ yn Mhontaberbar- 
god; gelwid un y Ty mawr, a'r Uall y Ty bychan, a phenderfynwyd 
i'r pâr ieuanc i gychwyn eu byd yno; ac agor siop yn y Ty mawr, 
a byw yn y Ty bychan, a rhoddodd ei dad-yn-nghyfraith gyfran 
o'r hyn oedd yn dygwydd i'w ferch o'i ddâ, er mwyn eu cychwyn 
yn y byd. Ni wyddai yr un o'r ddau ddim am fasnachu; nid 
oeddynt erioed wedi bod ddiwrnod mewn siop; ac yr oedd ef yn 
hollol ddiamcan at beth o'r fath. Ni bu neb erioed yn fwy felly. 
Nis gallesid gwneud siopwr o hono o dan yr amgylchiadau mwyaf 
ffafriol. Nid yn unig yr oedd yn ddifedr i wasanaethu ar gws- 
meriaid, ond ni wyddai ddim am dwyll y byd, ac ystrywiau y rhai 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 81 

ddaw gyntaf i fasnachdy newydd a agorir. Nid oedd hi yn am- 
ddifad o gymhwysder at beth o'r fath pe cawsai barotoad priodoL 
Yr oedd yn bladres o ddynes gref, lathraidd, hoyw; gyda pharaU 
o'r fath gliriaf, a chroywder ymadrodd na chlywid ond anfynych 
ei gyflPelyb, ac yn llawn bywiogrwydd a sirioldeb; ond nid oedd 
erioed wedi cael unrhyw ddysgyblaeth at fasnach, nac yn deall 
dim am yr hyn yr oedd ar ymaflyd ynddo. Ei hunig gymhwys- 
der oedd fod ganddi ychydig arian, a swm mawr o hunanhyder, 
fel nad arswydai rhag gwyneb neb. Wedi agor y siop dechrenwyd 
cyrchn iddi o bob cyfeiriad, a chan fod y fasnach yn cael ei chario 
yn ndaen ar goel; neu, yn ol tafodiaith Morganwg a Mynwy, ar yr 
*' hen gount,'^ nid oedd diffyg cwsmeriaid ar unwaith. Deuai y 
rhai oedd yn ddwfn ar Iyfrau masnachwyr eraill yn y wlad yno yn 
Uu mawr iawn; oblegid hwynthwy yw y rhai cyntaf bob amser i 
noddi pob siop newydd a agorir. Yr oeddynt yn dyfod yno wrth 
reswm, os credid eu geiriau, i ffafrio y pâr ieuanc oedd ar gychwyn 
eu byd, ac nid oblegid fod ganddynt ddim yn erbyn yr hen siop- 
ẅyr a adawent; ac am eraill nid oedd dim ond sel grefyddol a 
pharch i'r gweinidog ieuanc wedi eu dwyn hwy yno; oblegid yr 
oeddynt wedi dyfod encyd o ffordd yn unig o garedigrwydd. 0, 
îe siwr! Yr oedd rhai o honynt yn gyfarwydd iawn â'i thylwyth 
hi, y rhai oeddynt yn Uuosog iawn trwy y wlad, a rhyfedd y parch 
oedd ganddynt iddynt. Yr oedd eraiU o hon^mt wedi bod yn eî 
wrandaw ef yn pregethu, ac wedi cael bendith trwyddo; ac yr oedd 
rywbryd, yn rhywle, wedi bod yn lletya gydag ewyrthod neu 
geraint i rai o honynt. Yr oedd rhai o honynt hefyd, fel yntau, yn 
d'od *^Shir Oar^^ ac yn adwaen ei dylwyth; ac yr oedd " ym- 
adrodd teg a gweniaith " y cnafiaid anonest yma yn myned i lawr 
yn rhwydd iawn gyda'r par masnachol-dibrofiad y cymerid y fath 
fantais amynt. Nid oes neb ond y profiadol a wyr am ragrith ao 
ystrywiau cwsmeriaid hocedns. Cyfeiriwn at un enghraifft a 
ddaeth yn uniongyrchol o dan ein sylw. DeaUa rhai o*n darllen- 
wyr yr amgylchiadau heb.i ni roddi yr enwau. Yn fuan ar ol Mr. 
Eees, priododd cyf aill iddo yn y weinidogaeth, ond hynach nag ef , 
ac yr oedd ei wraig yn un ddoniol iawn; ^m fwy ei dawn a'i thalent 
na*i medr i drefnu ei thy. Yn ddioed wedi priodi derbyniodd 



Digitized by 



Google 



%ì coFiAirr 

alwad hen ^lwys barchns, ond ei bod wedi ei hanrheithio gan 
jFmraniady a'r eglwys hefyd yn yr hon y dygasid ef i fyny. Tr 
oedd yno eglwys gerllaw wedi ei thrallodi yn ddirfawr gan derfysg 
8 gyfodasai o herwydd drwgfnchedd gweinidog ienanc a foasai 
ynddi, ac er mwyn iachàn y teimladan dolnms ac adfer beddwch, 
penderfynodd yr ^lwys i roddi ei hnn am flwyddyn o dan ofal y 
tri gweinidog agosaf, i ddyfod ati ar gylch; ac yr oedd y gweiní- 
dog dan sylw yn nn o'r tri; ac yr oedd yn cwbl gredn pan ddenai 
y flwyddyn i ben y rhoddai yr eglwys ei hnn yn gyflawn o dan ei 
pfal ef . Yn wir, mor gryf y credai hyny, fel y symndodd i fyw 
yn mhellach oddiwrth yr eglwys oedd eisoes dan ei ofal, er mwjn 
bod yn f wy cyfleus i'r eglwys yr oedd ei lygad ami. Ond pan 
ddaeth y flwyddyn i ben, nn oV ddan arall a ddewisodd yr eglwys i 
fod ei bngail parhaol. Yn ei siomedigaeth ar y pryd, agorodd j 
gweinidog a'i wraig siop yn y ty, i'r hwn yn frysiogy symndasent, 
a dygwyddodd ein bod yno am ddarn o ddiwmod yn f nan, os nad 
yn wiryr wythnos gyntaf wedi agor y siop, ac erioed ni welsom 
bobl yn cael eu twyllo yn fwy gan ddyníon cyfrwysddrwg. Syn- 
om atynt mor gibddall oeddynt na welent en dichellion. Daeth 
yno amry w i fewn yn ystod yr amser y bnom yn y ty i ymofyn 
nwyddan ar goel, a'r nn chwedl oedd ganddynt oU — ^y camwri oedd 

wedi ei wnend na bnasai Mr. wedi cael yr alwad, fel yr oedd 

pawb oV eglwys am, ond fod rhyw wŷr mawr yn mynn en ffordd; 
ond hng oedd hyn oll i V dafln dros Iygaid y gweinidog a^i wraig 
er cael eu nwyddau ar goel, ac yr oeddynt i gyd yn Uwyddo. Cof 
genym yn dda am nn hen wraig o*r f ath f wyaf rhagrithiol a ddaeth 
i fewn. Dechreuodd mewn tôn wylofus ag amlygn ei chydyni« 

deimladàMr. oblegid y siomedigaeth oedd ef wedi gad, 

ond nad oedd ei siomedigaeth ef yn ddim mwy na siomedigaeth 
yr eglwys i gyd ond rhyw ddan neu drí; ac yna cymerai ami grîo, 
a dweyd, *' Bachgen bach wedi ei fagu gyda ni, y gwyddom ni i 
gyd beth yw e, yn cael ei droi heibo, a rhyw ddyn dwad fel 
hwüa yn oael yr eglwys;'' ac yna dechrenodd ddweyd geirian 
l^ychanus, dirmygus, am y gweinidog a ddewisasid; ac ar nnwaith 
fel ün yn teimlo yn sicr ei bod wedi Uwyddo yn ei hamcan, y mae 
fn oÿâîo mewn cwdyn bychan oedd ganddi yr hoU amser o dan^ 



Digitized by 



Google 



DB. T. MIS. 83 

braich, ac yn dweyd mewn ton hollol wahanol i ddim oedd ganddí 
o'r blaen — " Mr. — ga i werth haner coron o gàn gynoch dii, 
chi gewdi yr arian ddydd Sadwm?" " Cewch, cewch," meddaí 
yntan gyda'r parodrwydd mwyaf, gan orchymyn i^v wraig,yr hon 
oedd o'r gyfrinach, ac yn clywed y cwbl, ei bwyso iddi, fel pe 
buasai yn dda ganddo ei roddi. Wedi i hòno fyned allan beídd* 
iasom awgrymn iddo y gallasai ei fod yn cael ei dwyllo ganddynt, 
ond ni fynai greda hyny; ond cyn pen chwe' mis yr oedd y aíop 
wedi ei chan, a hwythan wedi colli y cwbl a feddent. 

Y cyffelyb yn hoUol oedd y llnaws a gyrchent i siop neieydd 
Pontaberbargod. Gwneid masnach helaeth mewn rhoddi eíddo 
allan, ond hwyrfrydig oedd yr arìan yn dyfod i fewn. Mae y 
Piux;h. Jonah Boberts, Castellnedd, yr hwn sydd o'r un tylwytìi a 
Mrs. Bees, yn cofío fod ei fam yn cario cenadwri atynt oddiwrth 
ffrynd íddynt, oedd yn dymuno eu lles, iV rhybuddio i beidio 
rhoddi eu nwyddau i ry^y rai neillduol, gan enwi amryw deuluoedd 
oedd yn prynu yn y siop, y rhai y gwyddai na buasent byth yn 
taia; ond ni fynai ef na híthau wrando; a'u hateb oedd, '* Mae*r 
bobljnsicr o'ntalu ni;" ondcostiodd yn ddrud iddynt wrthod 
gwrando. Yr oedd y ddau yn hollol anghymhwys i gario jn 
mlaen fasnach o dan y fath amgylchìadau. Yr oedd y blynydd- 
oedd hyny hefyd yn flynyddoedd o gyni a chyfyngder mawr* 
Dygodd cynhauafau methiantus y blynyddoedd 1837 ac 1838 y 
wlad i wasgfa a chaledi. Dyna barodd i Gynghrair Diddymiad 
Deddfau yr Yd gymeryd ffurf mor benderfynol. Teimlid yn 
flaenorol oddiwrth orfaeliaeth y deddfau hyny, ond y cyfyngder 
mawr y dygwyd y wlad iddo a barodd i'r teimlad gymeryd fforf, 
ac i'r cynghrair gael ei sefydlu. Gwe^gid yn arbenig ar y rhanan 
gwdthfaol, nes yr oedd Uawer, er f od ganddynt ewyllys i dalo, heb 
ailn i wneud hyny; fel yn ycbwanegol at eu hanghymhwysderhwy 
at fasnach, ac anonestrwydd y cwsmeriaid sydd yn brysio i le 
newydd ijgael ea nwyddau ar goel; yn anffodus cychwynasant en 
masnach ar adeg hynod o anffafriol. 

Ond yr oedd mwy na hyn hefyd. Y flwyddyn 1889 oedd 
blwyddynjythgofus y cynhwrf Siartaidd yn Nghymru; ac yr oedd 
Pditaberbargod yn nghanol y rhanbarth mwyaf cyffrons ac yn 



Digitized by 



Google 



84 COFIAlfT 

cael ei gylchynu o bob ta gan gyfrinfaoedd Síartaidd. Dyna yn 
ddiau y bennod ddaaf yn hanes Cymrn, yn wleidyddol, yn y ganrif 
hon. Yr oedd y lefain yn y blawd er's hir amser, a*r egwyddorion 
yn gweithio yn ddirgelaidd, ac yr oedd yr ysbryd a feithrinid yn y 
cyfrinfaoedd yn mhell o fod yn iachas^l. Ër nad oedd dim yn 
mhwyntiau y Siarter yn annheg nac yn afresymol; er y gallai fod 
cario allan rai o honynt yn anymarferol, eto yr oedd y moddion a 
gymeradwyid gan lawer o honynt er sicrhaa y pwyntiau hyny yn 
hollol anghyfansoddiadol. Cymhellent y defnyddiad o foddion 
treisiol a gorthrechol. Mae y f ath ddysgeidiaeth yn beryglus, hyd 
yn nod pe na weithredid yn ei hol. Megir ysbryd gwrthryfelgar, 
dirmygir hawliau cyfraith, edrychir yn ysgafn ar iawnderau per- 
sonol, peryglir meddianau dynion, ac oV braidd y mae bywydan 
yn ddiogel. Mae hyd yn nod ymdrechu am yr hyn sydd gyfreith- 
lawn trwy foddion anrhydeddiss, os hir atelir ef oddiwrth ddynion, 
yn eu gosod dan brofedigaeth i fyned dros y Ilinell; pa faint mwy 
os bydd y moddion yn amheus trwy yr hwn y ceisir sicrhau hawl- 
iau cyfiawn. Cariodd y cynhwrf Síartaidd ddylanwad niweidiol i 
bob cysylltiad. Dygodd ysbryd o wrthryfel i mewn i'r eglwysi; 
ni pherchid wyneb yr hynafgwr; aeth swyddogaeth yn ddirmygus 
ŷn ngolwg Ilawer, fel nad arswydent gablu urddas; ac o*r braidd 
y credaí Ilawer f od dim a f eddai neb yn eiddo iddo ei hun, eithr yn 
hy trach fod pob peth yn gyffredin. Nid ystyriai Uawer fod peidio 
talu eu dyledion i f asnachwyr mewn un modd yn anonestrwydd. 
Creodd Siartiaeth syniadau Ilac am hawliau cyfiawnder, fel yr 
aeth yn fethiant ar lawer a geisíai gario eu masnach yn mlaen; 
a disgynodd malldod ar drafnidiaeth yn ei hoU ganghenau. Noson 
ddu dywyU oedd nos Sabbatb, Tachwedd 3ydd, 1839, trwy hoU 
derfynau Mynwy a rhanau o Porganwg— o Perthyr i Casnewydd, 
oblegid y noson hòno yr ymgasglai y Siartiaid o*r hoU ardaloedd 
i fyned i Casnewydd erbyn dranoeth; y diwrnod a hir gofir, 
oblegid y terfysg a'r gyflaf an of nadwy a gymerodd le ; ac mewn 
canlyniad i'r hwn y condemniwyd Prost, WiUiams, a Jones, i*w 
rhoddi i farwolaeth fel arweînwyr y gwrthryfel; ac y condemniwyd 
amryw eraiU i aUtudiaeth dros eu hoU fywyd. Yr oedd yr hoU 
fis blaenorol wedí bod yn fis o gynhwrf mawr; ac er y ceísid cadw 



Digitized by 



Google 



DB. T. REBS. 85 

pob peth yn ddirgelaidd, eto yr oedd síbrwd cyffredinol fod rhyw* 
beth mawr ar gymeryd Ue. CiHasai llawer iawn o fasnachwyr 
Mynwy am euheinioesi Abergayennj, Cmghywel, ac Aberhondda. 
Torwyd y gwasanaeth i fyny mewn llawer o gapeli, a chiliai llawer 
o'r gweinidogion i leoedd dirgel i lechu. dan risiaa y pulpad 
yn y capel y ba Mr. Eidge, Cendl, yn ymgnddio; a hyd ei ôn yn 
y brysglwyni yn y camlas y ba Mr. Richard Jones, Sirhowy, yn 
ymlochesa, a chlywai yr erlynwyr yn myned heibio i chwilio am 
dano; a da oedd iddo fod tywyllwch dudew y nos iV gysgodi. 
Bn eraill hefyd yn ymguddio rhag y rhai oedd yn ea ceisío. Ni 
chynygiodd neb osod ei law ar Mr. Rees, Craigybargod; ond prof- 
odd yr holl helynt yn ddinystr i'w amgylchiadau. Gwelodd ei 
bod yn tywyllu arno, ond parhai i obeithio yr agorai rhyw ddrws 
o ymwared iddo, er nas gwyddai ychwaith o ba le. Ni feiddiai 
ef, yn ystod yr holl amser, withod rhoddi ei nwyddau i'r rhai a*u 
ceisiai. Y werín afreolus oedd yn Ilywodraethu, ac yr oedd eu 
hofn ar holl fasnachwyr y wlad; ac er i bethau droi i*r ochr arall 
ar ol y dydd Llun du hwnw yn Casnewydd, eto yr oedd yn rhy 
ddiweddar, oblegid yr oedd amgylchiadau ugeiniau o honynt wedi 
eu dinystrio; ac felly y dygwyddodd ar siopwr y Ty mawr, yu 
Mhontaberbargod. 

Yr oedd Mr. Rees yn yr adeg yma mewn gohebiaetl^ ág eglwys 
Bbenezer, Aberdar, a thybiai ei f od yn hyny yn gweled ei ymwared 
yc nesâu. Yr oedd wedi dyfod i ryw ddealltwriaeth â hwy, er heb 
dderbyn galwad ffurfiol, ac wedi amlygu ei gydsyniad. Ond ow ! 
yn annysgwyliadwy, dyma eî ofynwyr ar ei warthaf I " öwŷr 
Bryste " sydd wedi bod yn ofn ac arswyd i ganoedd o fasnachwyr 
7 wlad hòno; aV rhaí, os unwaith yr eir iV gafael, nid yn fuan y 
denìr allan o honi. Llawer soniodd y Parch. Morgan Howells 
am " wŷr Bryste," ac nid rhyfedd, oblegid bu yntau yn eu hewin- 
edd, ac â chroen ei ddanedd y diangodd. Clywsom Dr. William 
Bowlands, Utica, yn adrodd yn ddoniol eí ílinder a*i ofid pan y 
syrthiodd i ddwylaw " gwŷr Bryste." Ac y maent wedi dyfod i 
Bontaberbargod ì hawlio yr hyn oedd ddyledus iddynt; ond nid 
oedd yno nac arian na gwerth iddynt gael. Na, yr ydym yn 
camddywedyd, yr oeddyno werth, y gwerth mwyaf yn y Ile, a chy- 



Digitized by 



Google 



86 , OOFIANT 

merasant afael jn hwnw ! Mae yn ddrwg genym ychwanegn. 
yn wir, bnasai yn ddagenym beídio myned yn mhellach, a thafln 
llen ebargofiad dros y ewbl. Dyna hefyd a wnaethem oni bnagai 
ddarfod i*r Westêm Mail^ ac fel y credwn, rai papyran erailli godi 
y peth i*r gwynt yn adeg ei f arwolaeth, a hyny yn hoUoI gamar- 
weiniol; ac oblegid hyny, tybiwn fod cyfiawnder â*i goffádwríaeth 
yn galw am i ni fynegn y peth fel y bn, a hyny am nad oes dim 
yn yr holl amgylchiadan, mewn nn modd, yn adlewyrchu yn an* 
fhfriol ar ei gymeriad ef , er mor boenns ydoedd. Tn wír, daeth 
drwy y prawf yn anrhydeddns, er iddo ei lethu yn ei amgylchiad- 
an dit)8 ei holl fy wyd. Gan nad allai gyf arfod ei ofynwyr yn y 
fan, ymaflwyd ynddo ar unwaith, a chymerwyd ef ymaith yn ddi- 
arwybod iV holl gyfeillion, a chyn i neb o honynt gael amser i 
dd'od i'r ymwared, yr oedd yn ngharchar Caerdydd I Y fath 
ddygwyddiad trallodus i gymeríad mor ddiníwed ! Ond ni bn 
yno yn ddim hẃy nag y cafwyd amser i drefnu ei ryddhad. Dy- 
wed y Westêrn Mail^ " Yr oedd cynhwrf Casnewydd i'w weled o 
draw, ac aeth y glowyr yn ddwfn i ddyled; ac er parotoi ar gyfer 
y dydd drwg, mynodd pob un o honynt sachaid o flawd iV dŷ, fel 
yr aeth Ilyfrau dyledion Rees yn ddirfawr. Yna torodd yr ystorm, 
a chafodd Bees ci hun yn ddyledwr yn ngharchar Caerdydd. 
Dyma drobwynt ei fywyd. Ond nid ei fai ef oedd ei fod yn y 
carchar. Yr oedd ef dman yn y cymylau yn breuddwydio, heb 
wybod ond ychydig am drafodaeth y siop; ac ni ddeffrodd i gyf- 
rífoldeb y rhai y mae ganddynt î wneud rhwng gofynwyr a dyled- 
wyr nes cael ei hun yn y carchar. Yn y carchar caniatawyd ei 
lyfrau iddo, a chryn ryddid, a galluogwyd ef i sefydlu ei feddwl 
ar ei hoff fyfyrdodau; ac nid oes dadl nad y canlyniad oedd dyfn* 
ach teimladau crefyddol, a golygiadau mwy philosophaidd ar 
fychander y byd. Pan ddaeth allan yn wr gofidus, a chwrs ei 
fyWyd wedi ei ddyrysu mor ddisymwth, nis gwyddài pa beth iV 
wneud. Yn ffortunus, yr oedd cyfeillion caredig o'i gylch, ac 
aeth i Siloa, Llanelli, ac yno gyda chynorthwy argraffydd ^îol 
dygodd allan ei waith mawr, sef cyfieíthiad * Barnes ar yr Efeng- - 
ylan.' " Ehoddasom y difyniad uchod i mewn yn Ilawn er dangos 
cyn lleied o ymddiried a ellir roddi ar adroddiadau oV fath. Ni 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEBS. 87 

bn erioed fwy o gamgTineriadan ar fater o ífeithiaa mewn cylch 
mor fyçhan. Mae yn ymddangos fod yr ysgrifenydd wedl clywed 
y fFaith gan ry wnn, a ihynn ar ei ddychymyg am y &:weddill. Mae 
son am ''ganiatan iddo ei Iyfran, a dilyn ei hoíf fytyrdodan/' a 
bod yr amgylchiad yn drobwynt yn ei fywyd, a*r cyffelyb, yn 
ynfydi'wydd hollol. Ac y mae dweyd iddo ddyfod allan a heb 
ni^bod pa le i fyned, ac iddo fyned dan nawdd cyfeillion i Lanelli, 
yaprofi na wyddai yr ysgrifenydd ddim am y pethan yr yBgrifenai 
yn en cylcL Y ffaith y w, ni bn yn y carchar ond ychydig ddydd- 
iaOé Ni bu yno o hwyaf f wy nag wythnos nen naw niwmod. 
Aeth ei dad-yn-nghyfraith at ygofynwyr, a thalodd iddynt yr hyn 
oedd yn ngweddill o waddol Mrs. Bees, a gwnaeth yntan ei hnn 
gytnndeb i daln y gweddill fel y gallai; ac yr ydym mmn am* 
gylchiadau i wybod ddarfod iddo dalu ugain swlU y iunt i bawb^ 
er i hyny ei lethu am lawer o flynyddoedd. Daeth trwy y brofed- 
igaeth yn anrhydeddus, a heb frycheuyn ar ei gymeriad. Daethom 
i adnabyddiaeth bersonol ág ef yn mhen ychydig gyda blwyddyn 
wedi i'r amgylchiad gofiäus gymerydlle, fel yr oedd y ffeithiau oU 
yn gwbl hysbys i ni; ao nî chlywsom neb erioed yn awgrymu gaîr 
anfifefriol am dano yn nglŷn â'r peth; ond amlygai pawb y cyd- 
ymdeimlad mwyaf âg ef. 

Yn Ebenezer, Aberdar, y pregethodd gyntaf ar ol dyfod allan, 
er mai ýn mhen ychydig ar ol hyny y dechreuodd ei weinidogaeth 
yno. Adroddòdd Mr. Eees Thomas, yr hwnoedd ar y pryd yn 
aelod yn Bbenezer, ac yn cadw dirwesty yn Aberdar, a'r hwn oedd 
yn aelod yn Gljnnedd yn yr adeg yr oeddym ni yno, lawer iawn 
o'i hanes wrthym yn nglŷn â'r amgylchiad yma. Yr oedd y ddau 
yn gyfeillion mynwesol. Yr oedd rhai ofnus yn brawychu wrth 
feddwl am oUwng dyn i'r pulpud newydd ddyfod o'r carchar, ac 
yr oedd yno ryw hen frawd cynhes yn dweyd wrth rywon a am- 
lygai ofn felly, " Pe gwelwn ddyn wedi ei roi yn uffern ar gam, 
os cai e dd'od oddiyno mi rho'wn i e i bregethu." Dywedai Mr, 
Eees Thomas wrthym mai ei destun oedd, " Wele y cythraul a 
fwrw rai o honoch chwi i garchar, fel y'ch profer; a chwi a gewch 
gystudd ddeng niwrnod. Bydd ffyddlawn hyd angeu, a mi à 
roddaf i ti goron y byẃyd." Mae gan y Parch. J, Robertá, Cas- 



Digitized by 



Google 



88 COFUNT DB. T. BEES. 

tellnedd, ei adgofion oV amgylchiad sjdd yn hollol gydgordio à*r 
hyn a ddywedwyd uchod. Pel hyn yr ysgrifena: — 

*' Yr oedd mewn gohebiaeth ftg eglwys £Lenezer, Aberdar, cyn ei 
fyned i'r carchar; ac yr wyf bron yn sicr iddo fyned yn sy th o Gaerdydd 
yno i bregethu; ac os nad yw hyn yn gywir, sicr yw mai yn Aberdar y 
pregethodd gyntaf. Yr oeddwn i gydag ef y Sabbath hwnw. Yr oeddwn 
wedi myned i Ferthyr gyda'm mam i weled ei brawd. Daeth yntan i 
Ferthyr prydnawn ddydd Sadwm, ac yn yr hwyr galwodd yn nhy fy 
ewythr, ac yr oedd yn rhaid fy nghael i fyned gydag ef dros y mynydd i 
Aberdar. Yn nhy Mr. Rees Price y buom yn cysgn y noson hòno, bnom 
yn ystod y Sul yn nhy y gwr oedd yn cadw Temperance Hou$e ar y 
ffordd i*r Pentre; ac yn cysgn y noson hòno gyda thenln, nad wyf yn 
eofio yr enw, yn ymyl gwaith Abemant. Nid oeddwn i ond bachgen 
bychan. Bum yn Aberdar ddwywaith heblaw y tro nchod, yn ystod yr 
amser y bn efe yn byw yno." 

Er yr hoU dreialon a'i cyfarfyddodd, ac er Ileied y gydnabydd- 
iaeth a roddíd iddo am ei lafnr, eto parhaodd i weithio yn egn'íol. 
Nid oedd cylch ei weinídogaeth ond cyfyng, a'r wlad yn denen ei 
phoblogaeth, ac wedi ei meddiana gan y Bedyddwyr, y rhai oedd- 
ynt wedi bod yno er's mwy na dan can' mlynedd; ond er hyny 
enillodd yr achos dan ei ofal dir yn raddol. Yr oedd yr eglwys 
gafodd yn ddenddeg cyn pen pedair blynedd wedi cynyddu i ddeg 
ar hngain. Yn nhymhor eí weinidogaeth yn Nghraigybargod 
cyhoeddodd bregeth ar Ddysgeidiaeth Crüt: a gwelsomynol ei 
gofnodiad ef ei hun iddo fod yn pregethu ar y pwnc, " Cymeryd 
enw Dnw yn ofer," mewn cyfarfod chwarterol yn Brynmawr, yn 
1838; ac y mae y Parch. H. Jones, Tredegar, wrth gofnodi hanes 
y cyfarfod yn y Diwygiwr^ yn rhoddi canmoliaeth uchel i'r breg- 
eth. Yn Nghraigybargod, Mai 6ed a'r 7fed, y cynaliwyd cyf- 
arfod chwarterol Dwyrain Morganwg gyntaf, pryd yr ymddeolwyd 
oddiwrth sir Pynwy. Yno y cytunwyd ar reolau yr Undeb, y 
trefnwyd y gylchres odrefn y cyfarfodydd, ac y dewiswyd y Parch. 
W. Jones, Penybont, yn ysgrifenydd. Daeth yr eglwys, er nad 
oedd ond bechan, yn adnabyddus yn mysg eglwysi yr enwad, ac 
erys mewn coffadwríaeth, oblegid mai yno mewn dinodedd y 
cychwynodd un o ddynion enwocaf ein cenedl ei fy wyd gweinidog- 
aetbol 



Digitized by 



Google 



** Byodin o'b bhai y cyffyrddasai Duw a'ü oalon." 

DyÌMnwad amgylchiadau ar ddadhlygiad meddyliol — Amgylchiadau 
chwerwach yn angenrhddiol i rai dynion — Profedigaethau Mr, 
Bees yn foddion ei ddeffroad — Ei álwad i Aherdar — Aherdar ar y 
pryd—Gychuryniad yr achos yno cydrhumg yr Annihynwyr a*r 
Methodistiaid—Eu hymwahaniad—Ffurfiad yr eglwys Annibynol 
— Ei gweinidogion — Diwygiad nodedig yn nhymhor Mr, Harriaon 
— Dechremd gweinidogaeth Mr. Rees — Cynydd yr eglwys — Dar^ 
lithiau Finney a'u dylanwad'^Newidiad nodwedd gweinidogaêth 
ein henwad — T diwygiadyn y Oogleddj cíi effeithiau—Mynediad 
Mr, WüliamSy Llandilo, i Liverpool — Ei gyfarfyddiad yno â Dr. 
Chidlaw, — Dychwelyd adref wedi ei danio — Diwygiad Troed' 
rhiwdalar — Enyniad y tân yn sir Oaerfyrddin — Y tân yn 
cyneu yn Morganwg —T prif offerynau — T symudiad Dirwestol 
yn parotoi y ffordd^Cyfarfodydd Diwygiadol — Nodwedd y. 
pregeíhu ynddynt — Tr yshryd oedd wedi m^ddianu Mr, Bees — 
Cyfieithu y cyfarchiad ar " ündeh a chydymdrech mewn gweddf^ 
— UrddiadMr, EvanSy Maendy — Tr olwg gyntaf ar Mr, Rees — 
Ei ymddangosiad à*i hregeth — Dadl Bedydd yn Ehymni^ aV 
cynhîjorfa harodd — Tmweled âg Aherdar — Oogwyddo i symud — 
Amgylchiadau addfedodd i hyny — Anturio pregethu Saesoneg yn 
Merthyr, a chychwyn achos Seisonig yn Aherdar — Brwydr 
gydaW ysmocio — Profedigaeth yn Cymer glyn Corwg-^Ei ffydd- 
ìondeb i hen eglwys Penmain — Terfyniad ei weinidogaeth yn 
Aberdar. 

Mab yr amgylchiadau sydd yn cyfarfod ft dynion, er yn aml yn 
boenus a chwerw ar y pryd, yn eu cymhwyso i gylchoedd uwch a 
gwasanaeth helaethach. Nid yn unig y maent yn fanteisiol i 
ddadblygiad eu rhinweddau a'u grasusau crefyddol, ond y maent 
hefyd yn gwasanaethu i ddadblygiad eu galluoedd a'u cymhwys- 
derau meddyliol. Nis gwyddent hwy eu hunain faint eu nerth, 
nac i ba beth yr oeddynt yn alluog, nes i amgylchiadau eu cyfarfod 
a*u gorfododd i dynu allan eu hoU ymadferthoedd. Prawf o nerth 
mawr yn feddyliol a moesol ydyw, fod un yn gallu ymgodi at yr 
amgylchiad y gelwir arno i fyned drwyddynt, ac yn ymgodi uchaf 



Digitized by 



Google 



90 COPIANT 

pan 7 mae yr amgylchíad bwjsícaf. Hae gan y cyfrjw yn nghadw 
alla sydd yn gnddiedig, hyd yn nod oddiwrihynt hwy en hnnain, 
ao nid oes ond angenrhaid a all ei ddwyn i^r golwg. Ac y mae 
yn rhaid i rai wrth amgylchiadan Ilawer chwerwach nag eraiU cyn 
y deffroir hwy. Ymddangosant fel pe byddai ysbryd ttwmgwsg 
wedî syrthio amynt; ac nid gorchwyl hawdd ydyw eu deffroi. 
Bhaid ea hysgwyd trwy ornchwyliaethau blinion a gofidos cyn y 
gellir en dihuno; ac yn aml nid yw y pethau a fyddai yn ddigon i 
letha dynion cyffredin, ond prin yn ddigon iV deffiroi hwy; ond 
anwaith y deffroir hwy y mae ganddynt nerth mor fawr, fel mai 
prin y gellir gwybod ei derfynau i wneud gwaith. 

Boasai yr helbnlon blinion a gofidus yr aeth gwrthddrych y 
Oofiant Ìiwn drwyddynt, at y rhai y cyfeiriasom yn y bennod 
flaenorol, yn ddigon i ysigo dynion cyffredin dros eu holl fywyd; 
ond dyma y pryd mewn gwirionedd y deffrodd efe yn iawn. Bu 
yn ddyn gwahanol byth ar ol hyny. Ni ddy wedwn eî fòd mewn 
ystyr foesol yn well dyn, ond daeth yn well i'r byd. Nid ymoll- 
yngodd yn Uwfraidd, gan dori ei galon o dan ei faicb, ond pender- 
fynodd godi ac ymunioni. Daeth yn ymwybodol o'i nerth; 
teimlodd symbyliad newydd i'w waith, a bu ar ol hyn yn fwy 
Ilwyr ymroddedig i'r weinidogaeth y galwyd ef iddi, nag y buasai 
hyd hyny. Nid oedd wedi bod mewn un modd yn esgeulus yn 
flaenorol, ond ar ol hyuy yr ymaflodd o ddifrif yn ei waith, fel un 
yn ymdeimlo â'i gyfrifoldeb. A thra yr oedd rhagluniaeth, trwy 
orachwyliaethau chwerwon ar y naill law, yn ei gymhwyso ef i 
wasanaeth helaethach, yr oedd hefyd ar y Uaw arall yn agor o*i 
flaen faes eangach o ddefnyddioldeb. " Efe a wnaeth y naiU ar 
gyfer y Hall." Crybwyllasom eisoes ei fod mewn gohebiaeth â'r 
eglwys yn Ebenezer, Aberdar, a deaUtwriaeth eglur rhyngddynt, 
er f od yr alwad eto heb ei rhoddi yn ffurfiol. 

Yr oedd Aberdar yn Ue gwahanol iawn haner can' mlynedd yn 
ol i'r hyn ydyw yn awr. Nid oedd yr hoU boblogaeth o Hirwaen 
i lawr hyd Bontypridd ond ychydig a gwasgarog. Yr oedd ar 
Hirwaen nîfer fawr o dai mewn cysyUtiad â'r gwaith. Ceid 
ychydîg dai hefyd ar Benywaen a'r Llwydcoed, ac ar Benyrhewl, 
fel y gelwid Heolyfelin y pryd hwnw, yr oedd nifer o dai; ac yna 



Digitized by 



Google 



DR. T. BEES. 91 

ní cheíd ond 7 tir cyffredin, heb odíd i dŷ arno, nes d'od i bentref 
bychan Aberdar. Islaw hyny nid oedd ond ambell dŷ yrhoU 
ffordd trwy Âberaman nes dyfod hyd Monntain Ash, lle yr oedd 
nifer fechan dai; ac f el y denid i lawr yn is, yr oedd y wlad ya 
anghyfanedd, oddieithr yr ychydig hen amaethdai a lechai dan 
geseilian y bryniau. Dechrenwyd agor y gweithfeydd yn y eẅm 
cja diwedd y g^nrif ddiweddaf, i*r rhai y cyrchai ychydig bobl o 
wahanol gyrau y wlad. Yn mysg yr hen f rodorion yr oedd elfen 
So0Ìnaidd Ued gref, y rhai a gyrchent i'r '* hen dŷ cwrdd," fel ei 
gelwir, ar Heolyfelin, a dyna yr unig le addoliad yn y plwyf y 
ttt allan i*r Eglwys Sefydledig, i'r hon nid ymgasglai ond ychydig. 
Yr oedd amryw bobl grefyddol perthynol i'r Methodistiaid Calfin- 
aidd a'r Annibynwyr yn mhlith y dyfodiaid cyntaf i'r Ue; öc er 
nad oeddynt ond chwech nen saith mewn nifer, eto denent at en 
gilydd i addoli. Cyfarfyddent dŷ i dŷ i gynal cyfarfodydd 
gweddîo, ao yn achlysurol deuai pregethwr atynt, o'r naiU enwad 
jm. y UaU; a buont felly am flynyddau heb ymffurfío yn ^lwys. 
Yn y flwyddyn 1799, yn agos i'w diwedd, ymwahanodd y ddan 
ehwad. Aeth y Methodistiaid i'r Llwydcoed i gynal gwasanaeth 
yn nhy WiUiam Pugh^ a'r Annibynwyr i bentref Aberdar i dŷ 
Timothy Davied i gynal y gwasanaeth. Yn mhlith yr aelodau 
cyntaf yma gyda'r Annibynwyr, yr oedd Timothy Davies, Lewis 
Laurence, Dafydd Laurence, Dafydd Bichard, aMorgan Bowland, 
a'n gwragedd. GaU fod eraill, ond enwan y deg yna yn unig sydd 
w^ disgyn hyd atom ni. Ar ol bod am bedair blynedd a»ül yn 
cynal moddion dŷ i dŷ, cyf addaswyd ty bychan ar Benypound, 
yn ngwaelod y pentref, at addoli ynddo; a thrwyddedwyd ef yn 
Uys Llandaf, Hydref 16eg, 1804, gan y Parch. Griffith Hughes, 
Groeswen, yr hwn ar y pryd a wyUai dros yr ychydig braidd yn y 
Ue; a bn yn ffyddlon iddynt, er pelled ei ffordd, am chwech nen 
saith mlynedd. Wedi i'r Parch. Methusalem Jones sefydlu yn 
Merthyr yn 1809, cymerodd ef ofal y ddeadeU fechan yn Aberdar, 
gan ei fod yn nes ati, ac yr oedd nifer yr eglwys wedi Uuosogi 
erbyn i Mr. Jones gymeryd ei gofal. Yn mysg y rhai a ychwan- 
egieyd yr oedd Dafydd Jenkyn ac Ann ei wraig, y rhai a fu yn 
swowr mawr i'r achos; Benjamin Havard, Margaret WiUíams, 



Digitized by 



Google 



92 OOFIANT 

William WiUíams a*i wraig, Thomas Harrison a JoBepli Harrison. 
Ba Mr. Walter Thomas o'r öroeswen, yr hwn ar ol hyny a urdd- 
wyd yn Llanfaches, yn pregethn llawer yma yn nyddian Mr. 
Haghes a Mr. Jones, a soniaí yr hen bobl am dano gyda pharch. 
Yn y flwyddyn 1811, codwyd capel Ebenezer ar Heolyfelin, am y 
tybíd ei fod yn f wy canolog rhwng Llwydcoed ac Aberdar, ac yn 
nes i Hirwaen, Ue yr oedd amry w o'r aelodau yn byw. Cynyddodd 
yr eglwys a'r gynuUeidfa yn fawr ar ol hyn, ac erbyn y flwyddyn 
1818, yr oedd yr eglwys yn ddigon calonog i feddwl am weinidog 
iddi ei hun; a rhoddodd alwad Vr Parch. David Jones, aelod 6*t 
Mynydd bach, Abertawy, ac urddwyd ef yn y Ue Gorphenaf 29ain, 
1818. Ni bu ei arosiad yma ond Uai na thair biynedd. Gan fod 
yr eglwys yn anaUuog i'w gynal ef a'i deulu, derbyniodd alwadgan 
eglwysi Llanharan a'r Taihirion, a sjrmudodd yno. 

Yr oedd Joseph Harrison y cyfeiriwyd ato fel un o'r rhài a 
ychwanegwyd at yr eglwys, wedi dechreu pregethu; ac er nad oedd 
ond un o'r pregethwyr Ueiaf, eto gan ei fod yn ddyn da, ac yn 
ddyn sengl, ac feUy heb deulu i'w gynal, ac yn enwedig gan fod 
cryn nifer o'i berthynasau yn yr eglwys, rhoddwyd galwad iddo ef 
i fod yn weinidog, ac urddwyd ef Mehefin 26ain, 1817. Nidoedd 
nifer yr aelodau ar y pryd ond 26, ond gweithiodd yn ddiwyd i 
gasglu pobl a thalu y ddyled. Er fod y capel wedi ei godi yn 
1811, eto yr oedd y ddyled agos oU yn aros yn 1817; a thrwy ei 
lafur ef yn benaf y talwyd hi. Teithiodd lawer er gwneud hyny. 
Gwelodd dymhorau Uwyddianus ar grefydd, yn enwedig yn y 
flwyddyn 1828, pan ymwelodd Duw â'r wlad â diwygiad grymus. 
Oafodd Mr. Harríson ac eglwys Ebenezer fesur da o hoûo. Arddel- 
odd yr Arglwydd ei lafur, er nad oedd ond un o'r pregethwyr 
Ileiaf yn ei oes. Ar ol y diwygiad mawr hwnw yr adroddai mewn 
cynadledd cymanfa yn Morganwg faint a wnaethai yr Arglwydd 
erddo a thrwyddo, ac nid oedd gan neb adroddiad mor galonog 
i'w roddi. Wedi ei wrando, dywedodd Mr. Hughes, Groeswen, yn 
ei ffordd ffraeth ei hun, " Wel, wel, waeth corn cam na chom 
cwmwys, ond i'n Duw ni chwythu drwyddo." Mewn canlyniad 
i*r diwygiad hwnw, aeth y capel yn rhy fychan; ac yn 1829, tyn- 
wyd ef i lawr, ac adeüadwyd un mwy. Cyfrifid ef ar y pryd yn 



Digitized by 



Google 



DR. T. REBS. 98 

addoldy hardd, ac aeth 7 draul yn £700, ond cyn terfyníad gweini- 
dogaeth Mr. Harrison yno, yr osdd y ddyled wedi ei thynu i lawr 
i £240* Efe oedd y gweinidog yn Ëbenezer pan ddaeth Mr. Bees 
i Aberdar yn 1885, er fod pethaa ar y pryd wedi myned yn bar 
ddrwg rhwng yr eglwys ac yntau; ac yn fnan ar ol hyny aeth allan 
o Ebenezer, a nifer oV aelodan a lynent wrtho gydag ef . Nid oedd 
dim yn erbyn ei gymeriad, ond yr oedd yn ddiffygiol mewn 
callineb, a llnaws y bobl yn credn nad oedd fel pregethwr yn ateb 
angen y lle a'r amgylchiadan ar y pryd. Yn nechren 1836, daeth 
y Parch. John Dayies, Llantrisant, yn weinidog i Ebenezer mewn 
cysylltiad â Nebo, Hirwaen, a bn yma hyd ddechreu 1840, pryd y 
symudodd i'r Mynydd bach. 

Dechreuwyd siarad am Mr. Eees, Craigybargod, yn union y 
deallwyd fod Mr. Dayies yn ymadael. Yr oedd yn fawr yn ffafr 
yr eglwys er y buasai yno yn aelod, ac yr oedd rhai honynt wedi 
gwylio ei gynydd a'i Iwyddiant. Buasai y peth wedi ei bender- 
fynu ar unwaith oni buasai nad oeddNebo, Hirwaen,yn barod i uno 
dan yr un weinidogaeth fel o'r blaen; ac yr oedd rhai oV hen boU 
yn Ebenezer yn petruso rhag na allasent gynal gweinidog eu hunain, 
er mai tair punt a deg swllt yn y mis oedd y cwbl a addawent, 
ac ystyrid hyny yn gydnabyddîaeth uchel yn y dyddiau hyny. 
Pum* punt y mis a roddai yr eglwysi a gyfrifid o'r radd flaenaf 5 a 
mawr oedd y son am eglwysi Bethania, Dowlais, a Saron, Tred^ar, 
a Sirhowy yn addaw saith bunt yn y mis. Nid ydym yn gwybod 
fod yr un eglwys arall trwy holl Gymru yn 1840 a roddai y swm 
hwnw i'w gweinidog, oddieithr Heol Awst, Caerfyrddin, yr hon 
oedd yr uchaf o'r cwbl ar y rhestr. Nid rhyfedd, gan hyny, fod 
eglwys Ebenezer, Aberdar, yn meddwl ei bod yn gwneud yn helaeth 
iawn wrth gynyg tair punt a deg swUt i weinidog Craigyfargod ob 
deuai atynt. Mae ei galwad iddo o'n blaen, a rhoddwn hi i lawr fel 
y mae, gyda'r enwau sydd wrthi. 

*<Canghen o Eglwys Crist, odan yr enwad o Annibynwyr, sydd yn 
eyfarfod yn Ebenezer, Aberdar, at y brawd Thomas Rees. 

«• Akwtl Frawd, 

** Gan ein bod yn ystyried eîch bod chwi wedi eich cynysgaeddn ft 
gallaoedd a doniaa addas i fod yn weinidog yr Efengyl» yr ydym ni fel 



Digitized by 



Google 



94 oonÀNT 

ei^wys yn nnfrydol yn dyranno arnoch i ddyfod yn weinidog i ni, gan 
obeithio y cydnnwch â*n cais ; ac os gwnewch, yr ydym yn addaw 
gwnend ein goreu Tch gwnenthur yn gysums mewn modd tymhorol, mor 
belled ag y penderfyna y mwyafrif ; ac mewn modd crefyddol mor betled 
ag Ỳ gallwn ; ac y byddo eich bam a*ch buchedd yn deilwng o'r Efengyl; 
ac 08 byddwch yn dewis ymadael â ni, nen ninau ft chwithan, dysgwylir 
tri mis o rybndd o bob tn. 

John Price, Jenkin Howell, 

Thomas Rowland, Thomas Howell» 

William Jenkins, £van Jones, 

Thomas Jenldns, David Bees, 

Rees Thomas, Isaac Phillipe, 

David Jones, John Williams, 

David Jenkins, Howell Powell, 

WiUiam Howell, Jane Davies, 

Benjamin Lewis, Thomas Moigan, 

Mary Thomas, £Iizabeth Watkin» 

SarahThomas, £lizabeth £van8, 

Margaret Morgans, Watldn Moigan» 

Thomas Thomas, Margaret Morgan, 
J6nkyn Rees, a 25 eraill." 

Nid dyna oedd nifer yr aelodaa. Yr oeddynt yn gant a haner 
ar y pryd; ond y mae yn debyg mai dyna y nifer oedd yn bres- 
enol pan arwyddwyd yr alwad. Adwaenem lawer o'r rhai a euwû* 
ochod; ac yn ea plith yr oedd rhai o rai rhagorol y ddaear. 
Gwelir nad oes cyflog penodol yn cael ei addaw yn yr alwad. Yr 
oedd hyny i'w " benderfyna gan y mwyafrif ;" ond yr oedd dedlt- 
wriaeth wrth gychwyn mai taír pant a chweagain y mis oedd y 
cyflog ì fod, ond nad oedd i aros ar hyny; ac yr oedd faint oedd 
jn angenrheidíol i'w " wnenthnr yn gysnrns mewn modd tymhor- 
ol, i'w benderfyna gan y mwyafrif." Nid oes dyddíad fel ygwelir 
i*r alwad; ond derbyniodd hi rywbryd yn haf, 1840, ac yn Âwst j 
flwyddyn hòno y dechrenodd ar ei weinidogaeth yn fforfiol yn y Ue. 
Parhaodd i ofalu am Craigyfargod trwy fyned yno bob mis hyd 
ddechren j flwyddyn 1841, yna cyfyngodd ei hun yn llwyr iV faes 
newydd. Dechreuodd ar ei waith o ddîfrif. Yr oedd yr ad^ 
hòno yn adeg o ddefifroad mawr trwy holl eglwysi y wlad. Ychydig 
\y cyn hyny yr oedd darlithiau y Parch. Charles Pinney, o America, ar 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 96 

Adfywîad crefyddol, wedi eu cyhoeddî yn y wlad hon, y rhaî hefyd 
a gyfieithwyd i'r Gymraeg; a pharodd en darlleniad ddeffroad 
mawr yn ysbrydoedd Uuaws o ddynion goreu ein gwlad. Beih 
bynag a ddywedir am ei olygiadau ar rai pynciau — ac nid oes yn 
y cyfryw ddim sydd wrthwyneb i'r athrawiaeth sydd yn ol duw- 
ioldeb— y mae y difrifwch sydd^yn ei ysbryd, a'r uniongyrchedd 
syddyn ei dduU o ymdrin ft phob gwirionedd, yn Bicr o beri i bob 
meddwl ystyriol a ddelo i gyffyrddiad âg ef gyfranogi i fesur o*i 
ysbryd. Mae wedi dyosg yr efengyl o'r ffurfiau ystrydebol, i'r rhai 
y dygwyd hi gan dermau a chredoau duwinyddol, gan ei gosod yn 
noeth gerbron fel cenadwrí Duw at ddynion; ac y mae crefydd 
ganddo, nîd yn swp o gyflawniadau a defosiynau, ond yn fywyd 
ymarferol, yn gwella y dyn ei hun, ac yn ei wneud yn well i eraill. 
Yr oedd newydd-deb ei ardduB, y min oedd ar ei ymadroddion, y 
noethder gyda'r hwn y traethai y gwirionedd oedd ganddo, ac yn 
arbenigyr argyhoeddiad a ddeuai i bob meddwl wrth ddarllen ei 
fod yn ddyn o ddifrif, yn cyfrif am y dylanwad mawr a gafodd 
yn y cyfiiod hwnw. Teimlai llawer ei fod yn eithafol, ac yn taflu 
dros y bwrdd yn rhy ddiseremoni yr hen olygiadau a goleddwyd 
ganddynt, ac eto yr oedd ei ysbryd difrifol yn cario yr oruchaflaetìi 
ar ragfamau y cyfry w. Mae yn wir yr erlidid ef gan rai fel y 
cyfeiUomwr mwyaf peryglus, a mynych y dywedodd Mr, Morgan 
Eowdl yn angerddoldeb ei sel, mai y drugaredd f wyaf f uasai pe 
Buddasid yn nghanol y Werydd y Ilong a ddygodd y copi cyntaf o 
hono i'r wlad hon. Y Pab a Finney oedd y ddau ddrwg ysbryd a 
ymrithiai o'i flaen ef yn mhob man. Yr oedd eiddigedd yr heû 
efengylwr tanllyd dros yr athrawiaeth iachus yn aml yn ei gario droB 
derfynau bara uniawn a theg. Ond nid efe oedd^ yr unig un a 
gondemniai olygíadau Fínney, yn gystal a'r duIUau a gymeradwy- 
ai er cynyrchu adfy wiadau, er o bosibl mai efe o bawb a gyhoeddai 
ei fam yn f wyaf dîgêl, ond yr oedd yn mysg yr Annibynwyr ar y 
pryd, nid ychydig o weinidogion ac eraiU, oedd yn Uwyr gondemnio 
yr hyn a elwid ar y pryd yn Finneyaeth; tra yr oedd eraill wedi eu 
Ilyncu yn Uwyr ganddo, ac wedi yfed yn helaeth o'i ysbryd. Daeth 
cyfnewidiad amlwg yn nodwedd gweinidogaeth ein henwad. Tn 
Ue yr h^ dduU pynciol o ymdrinà'r gwirionedd yn athrawiaethol. 



Digitized by 



Google 



96 OOFIANT 

cymerodd y pulpud wedd mwy ymarferól at y galon, y gydwybod, 
a'r f uchedd. Daeth y rhan f wyaf o bregethwyr i deîmlo maî nîd 
er amddiffyn i'r gwirionedd y gosodwyd hwy yn gymaint ag er 
mwyn enill eneidiau, ac mai cenadwrí uniongyrchol oddiwrth 
Dduw at ei gwrandawyr yw yr efengyl. Newidiwyd yn gwbl dôn 
a chyfeîriad y pregethu yn yr adeg hòno, a chodwyd tô o bregeth- 
wyr oedd yn nodedig o gyfeiriadol ac argyhoeddiadol yn eu 
gweinidogaeth. 

Yr oedd eglwysi y Gogledd eisoes wedi eu bendithio âg ymwel- 
iad neiUduol oddiwrth jr Arglwydd. Dyddiau i'w cofio oedd 
y dyddiau hyny; a chofir hwy gyda diolchgarwch gan yr ychydig 
weddiU sydd yn aros o blant y diwygiad hwnw. Pan ddelo 
yr adeg i ysgrifenu hanes Diwygiadau Crefyddol Cymru— a pha 
bennod sydd yn fwy dyddorol yn hanes ein gwlad? ond pan 
ddelo yr adeg i'w ysgrifenu, dylai y nerthoedd grymus deimlwyd 
yn eglwysi Gogledd Cymru yn Hydref agauaf 1839, a gwanwyn 
1840 gael Ue arbenig ynddo. Bu yr ymweliad hwnw yn godiad 
pen i'n henwad, ac yn fy wyd o fewn i lawer o'n heglwysi oedd hyd 
hyny yn nychlyd a gwywedig. Cymerodd cyfnewidiad amlwg le 
yn nodwedd ac ysbryd y weinidogaeth; a daeth y cynuUeidfaoedd i 
deimlo mai Uef erydd Du w ac nid dyn a gly wid yn y pulpud. Cododd 
tô bregethwyr oedd yn dwyn gyda hwy brofion diamheuol eu 
bod wedi eu hanfon i'r cynhauaf gan Arglwydd y cynhauaf ; a 
chyfranogodd eraiU oedd ar y maes o'r blaen yn helaeth o'r un 
ysbryd. Dyna yr adeg yr oedd y Parch. W. Eees, Dinbych 
— Dr. Rees wedi hyny— yn anterth ei ddydd, a phregethai fd 
un ag awdurdod ganddo. Yr oedd ei ddifrifwch yn peri ei fod 
yn ofnadwy, ac anaml y pregethai na byddai effeithiau grymns jn 
canlyn. Y Parch. Richard Jones, Ruthin, oedd ogyffelybfeddwl, 
er nad o'r un nerth. Yr oedd wedi ei fedyddio â'r Ysbryd Glan, 
ac mewn tymhor byr gwnaeth iddo ei'hun enw anrhydeddus. "Bfe 
oedd ganwyU yn llosgi ac yn goleuo." Ni bu neb yn y cyfnod 
hwnw ag y bu ei weinidogaeth yn fwy bendithiol na'r Parch. W. 
GriflBth, Caergybi. Coffëir am rai oedfaon iddo pan y Hwyr orch- 
fygid y cynuUeidfaoedd. Yn sir Gaernarfon nid oedd y fath f^- 
inau at chwythu y tân a'i enyn yn fiiam a'r Papchedigion T. 



Digitized by 



Google 



DB. T. RBBS, ^ 97 

Edwards, Ebenezer, a J. Morgan, Abererch. Nid angbofiwn tra 
y byddom byw yr olwg ar y ddau ar noson olaf cyfarfod yn 
Nghapelhelyg, yn myned ar hyd y capel i siarad â*r rhaí oedd 
wedi aro6 ar. ol, llawer o ba rai a ymdreiglent ar y llawr gan 
ddwysder eu teimladau. Y Parchedigion W. Ambrose, Porth- 
madog, a W. Thomas, Dwygyfylchi, hefyd oeddynt yn llosgi yn 
eiríasboeth; a*r Parch. D. OrífSth, Bethel, oedd jn mlynyddoedd 
ei nerth, a'i lais fel udgom clir. Oallasem grybwyll am y Parch- 
edigion Ishmael Jones, Hermon, a W. Williams, Oaemarfon, a W. 
Jones, Dolyddelen, a LI. Samuel, Bethesda, ac B. EIUs, Bhoslan, a 
T. GrífRth, Ehydlydan, a D. Price, Penybontfawr, ac eraill, y rhai 
yr oedd rhy w nerth rhyfedd yn nglŷn â*u gweinidogaeth ar y pryd. 
Mae rhai cyfarfodydd y buom ynddynt yn yr adeg hòno yn ym- 
ríthio yn gyflawn o flaen ein meddwl, a hawdd fyddai i ni roddi 
ein hadgofion o honynt; ond rhaid ymatal, oblegid os dechrenwn 
droi i bob heol a egyr o'n blaen ar y dde a*r aswy, nis gwyddom 
pa bryd y cyrhaeddwn ben ein taith. 

Daeth y Parch. B. W. Chidlaw — ^yn awr Dr. Ohidlaw— drosodd 
America i'r wlad hon yn yr adeg hòno; ac yr oedd yn llawn o 
ysbryd y diwygiad; ac y mae y tân ar ei aelwyd wedi parhau i gynen 
am haner can' mlynedd. Profasai yr America yn helaeth o'r 
dylanwad, ac yr oedd Darlithiau Mr. Pinney yno, yn fwy na dim 
arall, wedi bod yn foddion i ddeffroi yr eglwysi. Ymwelodd Mr. 
Ohidlaw âg amryw fanan yn y Gogledd a'r De ; ac er nad ydym 
yn cael ddarfod i unrhyw effeithiau neillduol i ddilyn ei weini- 
dogaeth yn y De; ond yn y Gogledd profodd yn fendithiol 
iai^n. Yr oedd y Parch. W. Williams, Llandilo, ar y pryd 
yn gwasanaethu yr eglwys yn y Tabemacl, Liyerpool, ac 
yr oedd y diwygiad yno ar yr adeg hòno yn ei nerth 
mwyaf . Yr oedd Mr. Ohidlaw hefyd yn Liverpool yr un amser ; 
a bu eu cyfeillach a'u cymdeithas yn fendith i'r ddau. Oydiodd 
y tán yn Mr. Williams, ac aeth ei natur gref yn oddaith; ac yr 
oedd gwresawgrwydd ei deimladau, a nerth ei ddawn yn ei wneud 
yn eflferj^n cymhwys at y íath amgylchiad. Nid oedd yn mysg 
holl br^thwyr y cyfnod neb a allasai ymgodi yn uwch nag 
ef ar adeg fywiog felly ar grefydd. Sonir hyd y dydd hwn 



Digitized by 



Google 



98 COnANT 

gan y rhaî sydd yn f y w am y cyf arf odydd nodedig a f u yn Liverpool, 
& ThrefiFynon, a Mostyn, pan oedd Mr. Ohidlaw, a Mr. Williams, 
Llandilo, aMr. Bees, Dinbych, a Mr. Jones, Buthin, yn angerdd- 
older eu hysbryd, yn gwneud y cynulleidfaoedd yn oddaith. 

Yr oedd y son am y diwygîad yn y Gogledd wedi cyrhaedd i'r 
De, ond nid oedd y tân eto wedi ei enyn yn unlle. Y Parch. W. 
WilIiamB, Llandilo, fu y prif offeryn i fyned ag ef i lawr. Yr 
oedd ei enaid yn llosgi, ond ofnaí i'r tân ddiffodd cyn cyrhaedd o 
hono i fysg ei bobl. Gofynai iddo ei hnn ar ei ffordd yn ol, '* a 
oedd y tân yn peidio diffodd?" Pel y canodd y bardd-bregŵhwr 
Thomas Jones, — 

" Dychwelai o'r Gogledd gan boli ei hünan, 
Ai byw oedd y teimlad ddaetb yno i*w ran; 
Awyddai ei gadw, * Diwygiad Llynlleifiad,' 
Oedd testnn ei siarad wrtb bawb yn mbob man. 

Wrth fyw yn nghymdeithas ei frodyr Gogleddpl, 

Cynhyrfwyd ei enaid, angbofîodd y llawr; 
Gwnaeth aelwyd o*i fynwes i glado*r gwres nefol, 

làn môr Llynlleifiad i Landilo fawr; 
Nid oerodd wrth groesi oer frynian St. Armon, 

A dringo dros gopa ben Ros y Saith Maen, 
Calonan ngeinian yn ngwigoedd Brycbeiniog, 

Wrtb ddycbwel i'w artref osododd ar dân." 

Yn ol y trefniad wrth fyned, yr oedd i bregethn yn Nhroed- 
rhiwdalar ar ei ffordd adref; ac yr oedd yno ddysgwyliad 
mawr am dano. Yr oedd yn boblogaidd yno bob Moser, 
ond yn fwy felly yn awr, oblegid fod y gair wedi dyfod o'i 
flaen ei fod yn dyfod o ganol y diwygiad, a bod ei enaid yntau jn 
danllwyth. Taflodd wreichion i'r hen gynuUeidfa oedd yn wastad 
yn fy wiog, a chyn pen ychydig yr oedd yr holl wlad yn oddaith. 
Dichon na bu y diwygiad hwnw mor angerddol yn nn man yn 
Nghymru ag y bu yn Nhroedrhiwdalar. Torent allan i foliann a 
gorfoleddu; a bu yr Hybarch Mr. WiIIiams am lawer o Sabbathau 
yn olynol, heb gael cymaint a darllen ei destun, obiegid y byddai 
y dorf fawr yn mhell cyn hyny wedi tori i orfoleddu. Bhoddodd 
ddeheulaw cymdeithas i 128 ar yr un boreu Sabbath; a bedydd- 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 99 

iwyd mwy na 60 o'r cyfryw yn y Oyfarfod Paroioad y Sadwrn 
blaenorol, oblegid en bod heb eu bedyddio yn ea babandod. Der« 
byniwyd ngeinian ar 0} hyny, fel yr ychwanegwyd mwy na 200 at 
yr eglwys yn ystod ychydig fisocdd. Ymledodd y tân, ac erbyn i 
Hr. Williams, Llandilo, gyrhaedd gartref dechrenodd wasgam y 
gwreichion. Achnb oedd eí holl feddwl. Am hyny y siaradM, 
y gweddìai, ac y pregethai. Cyfranogodd eraill o'r un ygbryd. Y 
Parchedìgíon Edward Jones, Pentretygwyn, John Stephens, o*r 
Brychgoed, oedd yn arbem'g felly. Anaml y pregethent mewn 
nnrhyw fan, na byddai rhywrai am ymwaggn â'r dysgyblion; ac yr 
oedd eraill weinidogion sir Oaerfyrddin, megys y Parchedigion D. 
Bees, Llanelli; J. Eyans, Capel Sîon; T. Jenldns, Penygroes; E. 
Jones, Cmgybar, a D. WiIIiams, Bethlehem, Llangadog, wedi en 
cyffwrdd â marworyn oddiar yr allor. 

Nid oedd sir Porganwg eto wedi ei chyflfroi ond yn rhanol; ond 
yr oedd yno hefyd "fyddin o'r rhai y cyflfyrddasai Dnw â'u calon- 
an," yn mygg y rhai yn fwyaf amlwg jrr oedd y Parchn. P. Oriffitfis, 
AHtwen; R. Pryoe, Owmllynfell; W. Morris, Glandwr; D. Eyans, 
Oastellnedd; Joshua Thomas, Adulam, Merthjrr, a T. Bees, Aber* 
dar. Yn flaenorol i hyn yr oedd y symndiad dirwestol wedí cych- 
wyn yn eín gwlad, ac wedi cymeryd gaf ael gref ar lawer, ac yn sicr 
yn darpam i'r Arglwydd bobl barod; ac y mae yn flfaith maí 7 
gweinidogion a gymerodd i fyny â'r symudiad dirwestol oedd y rhaí 
a daflodd en hunain Iwyraf i'r diwygiad crefyddol, a'u heglwysi 
hwy, fel rheol, a f wynhaodd helaethaf o'r dylanwad. Owyddom 
íod rhoi eithriadau. Parodd hyn f esur ddrwgdeimlad dros enyd, 
a phellhaodd frodyr oddiwrth eu gilydd. Nid ydym yn amhen 
nad oedd bai bob ochr, ond i'r ychydig sydd yn fy w, ac yn cofio 
ystad pethan ar y pryd, nid oedd y teimladau a gynyrchwyd ond 
peth a allesid ddysgwyl. Nis gellir newid hen arferion gwlad heb 
wnend gwrthdystiad cryf . Nid oedd nifer y gweinidogion dirwest- 
ol ond ychydig yn y cylch uniongyrchol, ac yr oeddynt oll yn ieu- 
ainc. Y Parch. Joshua Thomas, Adulam, Merthyr, yn nghyda 
gwrthddrych y Oofiant hwn oedd y rhai mwyaf amlwg ar y pryd. 
Byddai y ddau yn cael eu galw yn aml i wyliau a chymanfaoedd 
dirwestol y blynyddau hyny. Pan urddwyd y Parch. Dayid 



Digitized by 



Google 



100 COPIANT 

Thomas yn Nhroedyrhîw, ac y sefydlodd y Parch. "W. "Willíams yn 
Hirwaen, derbyniasant gryn adgyfnerthiad. Tr oedd dan nen dri 
eraill yn cydymdeimlo yn fawr â hwy, er nad mor selog yn nglŷn 
â'r diwygiad. Mae yn anhawdd i neb yn awr feddwl y pellder yr 
ysgarwyd y gweinidogion dirwestol a gwrthddirwestol oddiwrth eu 
gilydd yn yr adeg hòno, yn enwedig ynsiroedd Mynwy, Morganwg, 
a Ohaerfyrddin. Dichon eu bod yn cario pethau yn rhy bell, ac y 
dylascDt oddef eu gilydd mewn cariad, yn f wy ar gwestiwn nad 
oedd eto addfedrwydd cyffredinol iddo. Ond yr ydym ni jn 
mynegu y peth fel yr oedd, ac y mae yn Uawer haws beimiadu pa 
fodd y dylesid gweitlwedu nag iawn ymddwyn o dan gyffroad yr 
amgylchiad; a pha waith mawr a wnaed erioed heb fod rhyw rai 
yn myned yn eithafol? Oynaltent gyfarfodydd pregethu a elwír 
yn gyfarfodydd di wygiaeth. Pregethid ynddynt ar bynciau ymar- 
ferol, ac nid elai un cyfarfod heibio heb fod ynddo bregeth arbenig 
ar ddirwest; a byddai yr holl bregethau eraill a'u cyfeiriad yn 
erbyn rhyw ddrygau, neu i gymhell rhyw ddyledswyddau, neu yn 
uniongyrchol at wrandawyr anufudd i'r efengyl. Deuai Mr. 
Stephens, o'r Brychgoed; a Mr. Jones, Pentretygwyn; a Mr. Wil- 
liams, Llandilo; a Mr. Ëvans, Oastellnedd, a Mr. Pryce, Owm- 
Ilynfell, drosodd i Hirwaen, ac Âberdar, a Merthyr í gyfarfodydd 
diwygiaeth er cynorthwyo eu brodyr yno; ac elai gweinidogion y 
Ileoedd hyny yn ol atynt hwythau. Gwnaeth y cyfarfodydd hyny 
les dirfawr. Byddai y pregethu ynddynt gydag arddeliad. Yn 
yr adeg yma ymddadblygodd Mr. Rees yn fawr fel pregethwr. Yr 
oedd trwy yr amgylchiadau yr aethaí drwyddynt wedi ei ddwyn i 
f y wyd newydd. Oynyddodd yr eglwys yn Ebenezer o'r dydd y sef ydl- 
odd yno, a pharhaodd i fyned rhagddi, fel cyn pen deunaw mis yr 
oedd wedi dyblu mewn nifer, ac yntau yn Ilwyr ymroddedig i'w 
waith. Ni f endithiwyd yr un o eglwysi y cylch hwnw ft Ilwyddiant 
cyffelyb i'rhwn y bendithiwyd Ebenezer, Aberdar; acynddiau yr 
oedd hyny mewn rhan fawr i'w briodoli i'r deffroad trwyadl oedd 
yn ysbryd y gweinidog. Yr oedd ei holl natur gref wedi ei chyffroi, 
a chyda'r nerth oedd yn ei lais, a'i ddawn, a'i deimladau, yr oedd yn 
offeryn cymhwys at y fath amgylchiad. Meddai ar allu ihyfedd 
í daflu ei hun yn ílwyr i'r hyn fyddai mewn Ilaw ganddo, a'i wneud 



Digitized by 



Google 



D£. T. BEES. 101 

ar 7 pryd yn bob peth; a*r pryd hwnw enill eneidíaa oedd yn 
gwbl yn ei fryd, a pha amcan mor deilwng o hoU egnîon gweini- 
dog ienanc. 

Tn Awst, 1841, ymddangosodd cyfarchiad nodedig yn yr 
Evangélicál Magcmne^ at bobl Dduw yn gyffredinol, yngaiwamynt 
î " Undeb a Ghydymdrech mewn Oweddi'^ Nid ydym yn gwybod 
pwy ddarparodd y cyfarchiad, gan nad oes enw yn nglỳn âg ef ; 
ond ymddengys ei fod wedi ei barotoi trwy gyd-ddealltwriaeth 
gweinidogion efengylaidd Llandain, yn benaf ; ac y mae ynapeliad 
at eglwysi Lloegr, Scotland, a*r Iwerddon ar iddynt gydymnno. 
Gymer olwg Iled eang ar y materion i fod yn destynaa arbenig y 
gwedd'íaa; ac yna y mae yn tepfynu gyda chynllun ymarferol yn 
cynyg fod deng niwmod yn cael en cysegru i ympryd a gweddi. 
Nid i ymataliad oddiwrth ymborth nac oddiwrth ddyledswyddau 
bywyd, ond ar yr un pryd i ymgystuddio gerbron yr Arglwydd, ac 
i geisio ymweliad m,^j neillduol oddiwrtho. Neillduir y dyddiau 
oddydd Sadwrn, Hydref yr 2il, hydddydd Llun, Hydref lleg, 
1841. Oymhellir cyflwyno y dydd cyntaf a'r olaf mor Ilwyr ag y 
gellir i weddi, ac ymostyngiad, a diolchgarwch, a'r oriau rhwng 
wyth a naw y boreu, ac wyth a naw jr hwyr yr holl ddyddiau 
eraill i gael eu cyflwyno yn Ilwyr i weddi ac ymostyngiad gerbron 
yr Arglwydd, a da yr ydym yn cofio i lawer gymeryd yr awgrym 
a chydymuno yn eu deisyfíadau. Ymgymerodd Mr. Bees ar un- 
waîth ft chyfieithu y cyfarchiad yma, oc anfonodd ef i*r Diwygiwr^ 
a chyhoeddwyd ef yn y rhifyn am Medi. Dyma y cynyg cyntaf 
o*i eiddo yn y cyfeiriad hwnw. Yr oedd, er y sefydlasai yn 
Nghraigyfargod, a chyn hyny, wedi bod yn ddiwyd yn dysgu 
Saesoneg, heb gael ond ychydig help oddiallan, ac yr oedd wedi 
dyfod i'w deall yn dda, ac yn gallu ei siarad yn weddol; ond 
dyma jrr anturiaeth gyntaf id^o gyda chyhoeddi ei gyfieithiad, a'r 
dyddordeb dwfn a deimlai yn y mater a barodd iddo wneud y 
prawt Yr oeddym yn dygwydd bod yn Llanelli pan oedd yr 
ysgrif yn y wasg, a darllenai y Golygydd hi i ni pan yn darllen y 
prawfleni, a da yr ydym yn cofio y ganmoliaeth uchdl a roddai i'r 
cyfieithydd. Nid oeddym cyn hyny wedi cymaínt a chlywed enw 
'' Bees, Aberdar,'* ond parodd y gair uohel a roddai Mr. Bees» 



Digitized by 



Google 



102 COFIAIÎT 

Llanelliy íddo í ni awydda hynj. Dy wedaí mai dyn heb gael dim 
ysgol oedd, ond trwy ddyfalbarhad wedi dysgn ei hnn, ac yna ad- 
roddai i ni ychydig o'i adgofion am dano, ac yr oedd yn eglnr ei 
fod jn nn o*r ychydìg oedd yn f awr yn ei ff af r. Ganmolai y cyf- 
ieithíad yn fawr, a chymeryd i ystyriaeth anfanteisicm y ey&itìi- 
yddy ond cydnabyddai ei fod wedi gwnend rhai cyfnewidíadan yn 
yr ysgrif cyn ei rhoddi yn llaw y cysodwyr. Ni bnom yn hir ar ol 
hyny cyn cael cyfle i'w weled a*i glywed, ac i ddyfod i gydna« 
byddiaeth a chyfeiUgarwch Ag ef , yr hwn a barhaodd yn ddigwmwl 
am dymhor hir. 

Yr oedd nrddiad Mr. John Evans í fod yn y Maendy yn niwedd 
Hydref , a chun i ni f od am ychydig gyda'n gilydd yn yr ysgol yn 
Ffrwdyfal, cymhellai ni i ddjfod hyd ato, a derbyniasom y 
gwahoddiad. Tr oeddym yn cychwyn o Lanelli, Ue yr oeddym 
wedi bod yn aros dros rai wythnosan, a chofiwn yn dda y Ileoeddy 
galwasom ynddynt ar ein ffordd; ac nid ä y rhai a fn yn garedig 
i ni yn anghof genym. Tn yr nrddiad yr oedd nifer Inosog o 
weinidogion y cyfandeb wedi dyfod yn nghyd, yr hwn y pryd 
hwnw a gyrhaeddai o Benybont-ar-ogwy hyd Dowlais; ac yr oedd 
y Parchedigion D. WíIIiams, Llanwrtyd, a P. Oriffiths, Alltwen, 
yno gyfnndeban eraill. Tr oedd y gweinidogion oll yn gwbl 
ddyeithr i ni, ac nid oeddym erioed wedi gweled yr un o honynt 
ond y ddau olaf a enwyd. Dechreuwyd yr oedfa y prydnawn cyntaf 
gan y Parch. D. Thomas, Troedyrhîw, yr hwn oedd newydd ei 
ordeinio y flwyddyn hòno. Pregethwyd yn gyntaf gan y Parch. 
W. WiIIiams, Hirwaen, yr hwn hefyd y flwyddyn hòno a ddaethai 
yn weinidog i'r cyfundeb. Diau genym iddo bregethu yn dda, 
oblegid ni allasai dyn synwyrol fel Mr. Williams lai na gwneud 
hyny, er nad ydym yn awr yn dygwydd cofio y testun na gair o'r 
br^eth. Ar ol canu penill, cododd^Mr. Eees, Aberdar, i fyny, a 
deallasom ar unwaith, cyn iddo agor ei enau, ei fod yn adnabyddus 
i'r gynulleidfa, ac yn wr wrth f odd ei chalon. " 0, wel," meddai 
rhyw hen frawd cynhes yno cyn iddo ddweyd gair, fel un yn 
teimlo yn sicr f od rhy wbeth i dd'od gwerth ei ddysgwyl. Tr oedd 
y Maendy ar y pryd hwnw yn un o'r cynulleidfaoedd mwyaf 
bywiog yn yr hoU wlad; ac os ceid yr efengyl yn ei phurdeb, yn 



Digitized by 



Google 



DR. T. BEES. lOâ 

cael ei thraddodi gyda gwres, nid gorchwyl anhawdd fyddai ei 
gyru yn wenfflam. Tra y cenid yr emyn, cawsom hamdden i osod 
ein llinyn mesur ar y pregethwr, yr hwn a safai yn y pulpnd, yn 
ei olygwedd ailanol. Dyn tàl, teneu, ond esgyrnog a gewynog, ac 
o'r braidd yn afrosgo ei lun, a'i wisgiad yn esgeulus a diofal. 
Mae ei wyneb yn Ilawn a Uydan, gydag arliw o gochni ynddOý a 
nodan y frech wen yn amlwg amo. Nid oedd mor gorfifol ag y 
daeth ar ol hyny. Yr oedd ei ben o faintioli mwy na'r cyffredin, 
a*i wallt yn ddu ac yn gryf, ond wedî ei dorî yn fyr a chwta, a 
hawdd oedd deall mai nid yn aml y tynid crib trwyddo, ac yn 
anamlach na hyny y defnyddid brws ato, ac nid oedd un argoel fod 
jT olew penaf erîoed wedi eî dywallt ar ei ben. Plygai ychydigyn 
ei wàr pan yn sefyll, a rhoddai ei law chwith ar astell y pnlpud, ac 
o*r braidd nad oedd yn gogwyddo yn hytrach i'r ochr hòno. Ei 
Iygaid yn arbenig a dynodd ein sylw; Uygaid tywyllddu, Ilonydd, 
tyner, hynaws a cholomenaidd. Nid oedd dîglloneddi'w weled yn 
agOB atynt, ac nid of nasai neb wrth edrych amynt i fellt saethu 
allan o honynt. Gallesid ei gymeryd yn ddyn 36 oed, er ei fod 
ddeng mlynedd o dan hyny. Dyna y canu drosodd, ond y mae 
haner y dorf yn aros ar eu traed, ac yn edrych yn awyddus tna^r 
jmlpud. Mor hawdd oedd deall ar yr hen gynulleidfaoedd gynt 
pwy oedd eu hetholedig-bregethwyr î Darllenodd ei destun, l Oor. 
XV. 8, "Oanys mi a draddodaîs i chwi ar y cyntaf, yr hyn hefyd 
a dderbyniaîs, farw o Grîst dros ein pechodau ni yn ol yr ysgryth- 
yrau." " 0, wel," meddai yr hen frawd Jervis, fel un yn teimlo 
yn Ilawen fod arlwy i'w chael " o flasus-fwyd y fath a garai efef' 
ac eisteddai pob un yr oedd ganddo le i eisòedd er bod yn barod 
iV wledd. Dywedem ynom ein hunain pan agorodd ei enau, 
dyma lais newydd hollol. Yr oeddym wedi cly wed Ilawer o leisiau, 
ond dyma lais gwahanol i'r cwbl. " Y mae cymaint, ysgatfydd, o 
rywogaethau Ileisiau yn y byd;" er mae yn amheus a ydyw pawb 
o*r un f am a Paul, " ac nid oes yr un o honynt yn aflafar." Y 
mae cymaint hefyd o amrywíaeth Ileisiau yn y pulpud; ac ni 
roddem ein gaîr nad oes yr un o honynt yn aflafar; ond yn sicr 
y mae rhai o honynt yn fwy swynol a soniarus nag eraill; ac yr 
oedd Ilais Mr. Rees, Aberdar, i ni y prydnawn hwnw yn newydd 



Digitized by 



Google 



lOi COFIÁNT 

hollol, ac yn swynol dros ben. Ni chlywsom erioed eí gyffelyb. 
Clywsem lawer o leisîau nodedig yn y Gogledd a'r De, gyda gwa- 
hanol enwadau, cyn hyny; ac anaml y clywsom lais heb ei gymhar, 
neu leiaf heb ryw eiliw o hono; ond yr oedd yr eiddo ef yn 
hdlol ar eí ben ei hnn. Llais mawr, cryf, Ileddf, wylofns, meddal, 
yn taro hoU línynaa ein natnr, ac fel ysgubell fawr yn cymeryd 
yr heol o'i Uaen. Aeth rhagddo yn yr un cywair, ond ei fod 
yn rhoddi mwy o nerth — nid oedd iddo nac ystum nac ysgogiad 
areithyddol, oddieithr yr estynai ei fraich, a hòno ei fraich 
aswy; ac ar brydiau ymaflai â'i law yn ú ystlys, fel pe buasai 
yn diffygio; nid am ei fod, ond am mai felly yr arferasai. 
Difrifwch a serchawgrwydd caruaidd oedd yn fwyaf amlwg ynddo. 
Nid oedd dim nodedig yn yr hyn a draethai, ond fod y cwbl yn 
''ymadrodd iachus, yr hwnni aller beio arno." Ei lais a'i ddawn 
oedd yn nodedig; ac yr oedd y rhai hyny oV fath nodwedd fel y 
buasent yn sicr o gael eu teimlo gan unrhyw gynuUeidfa, pe cod- 
asai i fyny yn annysgwyliadwy i bawb, ac heb fod neb yn flaenorol 
yn gwybod dim am dano. Nid ydym yn meddwl ei fod ef ei 
hun na'r rhai mwyaf cyfarwydd âg ef yn teimlo ei fod y tro hwnw 
yn un o'i fanau hapusaf , ond nid oeddym ni y pryd hwnw yn 
alluog i wneud cyferbyniadau felly, gan mai dyna y waith gyntaf 
i ni ei glywed. Clywsom ninau ef ar ol hyny yn ymgodi yn 
llawer uwch, ac yn pregethu yn Ilawer rhagorach; ond yr oedd yr 
oedfa hòno yn ddangoseg Ued gywir o hono fel pregethwr yn y 
cyfnod hwnw. Y noson hòno yr oedd ef a'r Hybarch Mr. 
WiUiams, Llanwrtyd, yn pregethu mewn ty anedd islaw Pontfaen, . 
ac ymddengys iddynt gael oedfa nodedig. Nid oedd son am ddim 
boreu dranoeth ond am yr oedfa hòno; ac yr oedd yntau ei hun yn 
foddhaol iawn arni. Gwnaethom addewid iddo y diwrnod hwnw 
y buasem yn dyfodheibio i Aberdar yn mhen pythefnos ar olhyny. 
Yr oedd pethau yn gyffrous yn holl amgylchoedd Merthyr ar y 
pryd, oblegid "Dadl Fedydd Rhymni" oedd newydd gymeryd 
Ue y dyddiau cyntaf yn Tachwedd, rhwng y Parch. T. Q. Jones, 
Athraw Athrofa y Bedyddwyr yn Hwlffordd, a Mr. John Jones, 
LlangoIIen; ac yr oedd hoU weinidogion y ddau enwad o Hir- 
waenhyd LaueUi, Brycheiniog, yno i ddal breichiau eu herwyr. 



Digitized by 



Google 



BB. T. BEES. 105 

Dygwjddasom gyfarfod yn Merthjr ft'r Parch. Bídiard Jones, 

Sirhowy, a Meístri Edward Boberts, WiUíam Edwards, Evan 

Jones (lenan Gwynedd), myfyrwyr ar y pryd yn Aberhonddu, ond 

wedi dyfod drosodd i fod yn adroddwyr i'r ddadl; ac yr oeddynt 

yn nghyd yn Merthjrr yn parotoi ea hadroddiad; a bnom yn synn 

lawer gwaith pa fodd y dygwyddodd i gynifer o weinidpgion, 

llawer o ba rai oeddynt y n ddynion synwyrol ac oedranns, i y mgoUi 

mor Ilwyr yn nglŷn á'r f ath ddadl. Nid oedd y dadlenwyr, beth 

bynag a ddywedir am en gaUn a'a talent, ond dynion gwamal ac 

anwadal, na*a dysgeidíaeth ond coeg ac arwynebol; ac nid oedd 

angen am grafiFder mawr, hyd yn nod y pryd hwnw, i'w hadnabod. 

Nis gaUasai dadl gyhoeddos feUy ar yr ordinhad santaidd wnend 

dim daioniy ac yn sicr bn yn achlysar Ilawer iawn o chwerwder a 

drwg ysbryd; ac eto yr oedd yr hoU eglwysi o bob enwad ar y 

pryd yn ferw drwyddynt gan ddadl bedydd. Erbyn cyrhaedd i 

dŷ Mr. Bees, ar HeolyfeUn, cawsom ef yn llawn o'r ddadl. An« 

hawdd oedd ei gael i siarad am ddim araU. T Sabbath ar ol y 

ddadl yr oedd ef a'r Parch. E. Watkins, LlaneUi, wedi newid 

polpadan; ac ar ei ffordd yno trwy Dredegar, a Oendl, a Nantyglo, 

yr oedd wedi clywed am drahansder y Bedyddwyr, a'r haeriadau a 

wnaent; ac yr oedd ef fel amryw eraiU yn selog am gael ail ddadl 

yn Merthyr. Buasai yn anhawdd i neb, heb gael adnabyddiaeth 

hono, î feddwl mor Ilwyr jv ymdaflai i bethau o'r f ath. Oymerai 

i tjnj bob newydd-beth gyda pharodrwydd mawr; a dywedai 

eiriau Ilawer cryfach am bethau a phersonau nag a ddysgwyUasid 

oddiwrth un mor hynaws a chamaidd. 

Tn ystod yr ymddyddan âg ef yn Aberdar y noson hòno, deaU- 

asom fod tuedd symud ynddo, er na ddywedodd hyny yn bendant; 

ac yr oedd ymglymiad cryf rhyngddo âU hen gyfeiUion yn sir 

Gaerfyrddin. Siaradai lawer am danynt, fel yr oedd yn hawdd 

deaU pa ffordd yr oedd ei ogwydd. Tr ydym yn awr mewn 

sefyllfa i wybod ei fod mewn gohebiaeth ar y pryd â Mr. Bees, 

UaneUi, gyda golwg ar fyned i Siloa; ond teimlai hefyd fod yn 

Aberdar faes eang iddo i lafurio ynddo. Tr oedd eisoes cyn Jiyn 

wedi oymeryd ystafeU yn mhentref Aberdar at gynal Tsgol Sab- 

baihol a phr^hu yn Saesoneg. Nid oedd yn y Ile ar y pryd 

G 



Digitized by 



Google 



10« COPÍAIÎT 

ond ychydig Saeson, ac nid oedd ei wybodaeth ef oV íaith hòno 
ond diflPygiol îawn, a'i allu i bregethu ynddi yn fwy dififygiol fyth, 
ac eto gwnai ei oreu, ac nid oedd ei anmherffeithrwydd yn peri 
iddo lawer o gywilydd, Ilawer Ilai yn ei ddigaloni. Tn Market 
Sqnare, Merthyr, ar ryw noson waith, y gwnaeth y cynyg cyntaf 
ar bregethu yn Saesoneg. Y Parch. B. GriflSth, yr hwn a ymfad- 
odd i*r Trefedigaethau, tad Syr Samuel Grifl&th, oedd gweinidog 
Market Square ar y pryd; ac ar ei gais taer ef, obl^d ei fod o 
dan angenrheidrwydd i fyned oddicartref ar noson yr oedfa, y 
pregethodd Mr. Bees; ac ni omeddodd byth ar ol hyny i ddweyd 
ychydig yn Saesoneg, os byddai angen, er iddo fod yn afrwydd 
ynddi am lawer o flynyddoedd. Nid oedd cymeryd yr ystafell yn 
Aberdar i gychwyn achos Seisonig ond cochl er parotoi i gychwyn 
achos Oymreig yn y Ue. Rhagwelai ef ac amry w eraiU fod dyfodd, 
dysglaer o flaen Aberdar, ac mai y pentref fyddai yn gynulliad 
pobloedd, ac y dylesid ar bob cyfrif gychwyn achos newydd yno. 
Yr oedd eglwys Ebenezer erbyn hyn uwchlaw 300 mewn nifer, fel 
pe gollyngasid 50 neu 60 allan i gyohwyn achos, na theimlesíd 
mewn un modd oddiwrth hyny. Ond ni fynai yr hen bobl yn 
Ebenezer son am y fath beth. Oynhyrfent drwyddynt os aw* 
grymid hyny. Oredent y buasai yr achos ar Heolyfelin yn cael ei 
andwyo os cychwynid achos yn y pentref. Pelly cychwynwyd yr 
achos yn Saesoneg, gan nad oedd y rhagfarn mor gryf yn erbyn 
hyny; a throdd allan yn mhell tuhwnt i ddysgwyliad neb; a diad 
pe yr arhosasai efe yn y Ile y parheusid ef yn mlaen; ond gan iddo 
ymadael rhoddwyd ef i fyny, ond yr oedd y bwriad o hyd i gael 
yno áchos Oymreig, yr hwn yn fuan wedi hyny a gychwynwyd/ 

Daeth elfen arall i mewn a barodd iddo deimlo yn anesmwyth 
yn Aberdar. Oynyddodd yr eglwys yn Ebenèzer fel y crybwyllas- 
om nes dyblu o honi mewn nifer; ac mewn canlyniad yr oedd y 
casgliad at y weinidogaeth jn mhell uwchlaw dim y bu erioed, ac 
am rai misoedd cyrhaeddodd mor uchel a deuddeg punt y mi». 
Teimlai Mr. Rees, a theimlai Ilawer o'r eglwys, y dylasai efe gael 
medi, rhan o leiaf, o'r cnwd hwnw; ond mynai yr hen bobl gadw 
yr aiian oedd dros ben at dalu dyled y capcl, ond boddlonasant t 
godi ei gyflog o dair punt a deg BwIIt i bedair punt y mis.: . Yr 



Digitized by 



Google 



BB. T. REES. 107 

oedd llythyren yr alwûd yn rhoddí yr hawl hòno iddynt, oblegid 
addaw a wnaethant eí wnenthür yn gysnrns mewn modd tymhorol 
** mor belled ag y penderfyna y mwyafrif;'*^ ac y mae yn debyg 
fod y mwyafrif yn penderfynu y gallasai fod yn gysumg mewn 
pethau tymhorol ar bedair punt y mis. Bu hyn yn ddolnr i*w 
deimlad, er na wnaeth unrhyw helynt yn nghylch y peth, ond 
prysurodd i addfedu ei ymadawiad. Yr oedd ymglymiad yr hoU 
^wys yn dỳn wrtho, ac nîd oedd neb yn hoflfusach o hono na'r 
hen bobl, ond nid oedd ganddynt unrhyw syniad pa fodd nad 
allasai gweinidog fod yn gysurus ar bedair punt y mis, oblegid 
nid oedd odid un o hoUynt hwy yn eniU cymaint a hyny. Nid 
oedd unrhyw adran o'r eglwys yn ffyddlonach iddo na*r eyfeilliòn 
oedd yn ei gynorthwyo «gyda'r achos Seisonig yn y pentref ; a*r 
rhai wedi hyny a drodd allan i gychwyn yr achos sydd yn awr yn 
Síloa. Dadleüent hwy fel y dadleuai Uawer eraiU, gah mai at y 
weinidí^aeth y cesglid jrr arian, mai efe ddylasai gael y cwbl. 
Teimiai ef ymlyniad cryf wrth y cyfeiUion a gychwynodd yr achos 
yn y pentref. Cof genym am y daith gyntaf i ni gyda'n gilydd 
1 gymaafa Penmain, yn haf 1843, at yr hon hwyrach y cawn 
achlysur eto i gyfeirio; yr oeddym yn Âberdar ar un nos Sabbath, 
ac anfonodd ef ni i Ebenezer, ac aeth ei hun i'r ystafeU yn y 
pentref , a da yr ydym yn cofio mor anfoddhaol y teimlai amryw 
o*r hen bobl fod Mr. Bees wedi myned Yt pentref ac hid atynt 
hwy. Dywedai yr heu Ddafydd Siencyn wrthym, ar ol myned iV 
dŷ y noson hòno, " Tro gwael wnaeth Thomas Eees ft ni i fyn'd 
iV pentre heno. Gadd e le da yma gyda ni— gadd dair a chwer 
tigain bob ceiniog bob mis er daeth e yma, ac fe gadd bedair punt 
y misoedd diwaetha;" ac yr oedd yn mynèd i ddweyd rhagor oni 
buasai i'w wraig èi atal. Ond yr oedd gan Mr. Rees barch mawr 
er hyny i'r hen bobl, yn gystal ag i holl eglwys Ebenezer, ac felly 
yr oedd ganddynt hwythau iddoyntau. Nid oedd gweinidog yn 
yr enwad a safai yn uwch yn eu golwg. Derbynîent ef pa bryd 
bynag y denai yno fel angel Duw— mae mwy nas: un tô er hyny 
wedi eu symud, ac nid oes cymaint ag un yn aros o'r rhai oedd 
wrth y Uyw yn Aberdar y pryd hwnw. 
Mae dygwyddiad neu d<feu yn mywyd Mr. Rees na bydd yn 



Digitized by 



Google 



108 COFIANT 

anmhriodol i ni gjfeirio atynt cyn darfod fig ef yn Aberdar« Fan 
gyfarf nasom âg ef yn Aberdar ar yr adeg dan sylw, yr oedd yn 
wrthysmygwr cryf iawn. Pel y gwelsom, yr oedd wedi syrthio i'r 
arferiad er yn fachgen, ac yn glynn wrthi er cael aml gemod oV 
herwydd, ac er teimlo yn fynych nad oedd yn weddas. Gadawodd 
hi am ychydig wedi y cynghor caredig a roddodd Mr. Williams o*r 
Wem iddo, ond yn ol ati cilwaith y dychwelodd. Ond wedi ym- 
ntio ft dirwest, a dechren areithio, teimlai ef fel Uawer fod y bibell 
yn fagl ac yn wanychdod iddynt, a pharodd darllen Darlithian 
Pinriey iddo deimlo hyny yn fwy, a phenderfynodd ei rhoddi 
heibio, ac fel pob dysgybl ienanc yr oedd yn selog iawn; a phan 
gyfarfnasom âg ef yr oedd wedí bod felly am fwy na denddèng 
mis, ac yn ymddangos yn dra phenderfynol. Pan welsom ef 
gyntaf ar ol hyny, yn mhen Ilai na phedwar mis, yr oedd yn eistedd 
mewn ystafell yn Llanelli gyda nifer eraill, a phibell yn ei enan, 
a*r mwg yn esgyn yn golofnan o gylch ei ben. Teimlodd yn swil 
braidd pan aethom i fewn, ac wedi ychydig siarad adroddodd i ni 
yn y dôn fwyaf cwynfanus pa fodd y cwympwyd ef, a gosododd 
ei achos gerbron mewn gwedd mor dorcalonns nes y teimlai y rhai 
Ilymaf o honom yn barotach i dostnrio wrtho na'i gondemnio. 
Dyma ei stori: — Dywedai ei fod y gauaf cyn hyny yn myned o 
Aberdar dros y mynyddoedd i gyfarfod yn Oymer-glyn-Oorwg. 
Mae reilffordd yn myned i'r Cymer yn awr, ond gynt yr oedd yn 
nn o'r Ueoedd mwyaf nnig ac anghysbell. Dygwyddodd ei bod 
yn ddiẅrnod oer a gwlawog, ac yntaa yn myned wrtho ei hnn ar 
ei draed dros fynyddoedd nchel a geirwon, a thrwy gymoedd dyfn* 
ion, wèithîan ar hyd ffyrdd caregog, ac weithian trwy gorsydd 
gwlybion, nes cyn ei fod haner y ffordd jv oedd yn wlyb at y 
croen. Oyrhaeddodd Oymer-glyn-Oorwg o*r diwedd, a hyny yn 
Iled gynar y prydnawn. Dysgwylid amry w bregethwyr eraill, ond 
nid oedd yr un o honynt wedi dyfod, ac ofnid oblegid gerwinder 
yr hin na ddeuai neb, er nad oedd gan neb o'r rhai a ddysgwylid 
ffordd mor bell ac mor arw ag ef. Oafodd bob ymgeledd. Tynodd 
ei holl ddillad Vw sychu, a rhoddodd ddillad gwr y ty am dano; ac 
wedi ei ddiwallu â the da, a phob angenrheidíau eraill, eisteddai 
wrth dân mawr, gwresog, dysglaer, i ddysgwyl adeg dechren yr 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEE8» 109 

oedfa. Tra yno yn synedìg ac yn nnig, disgynodd ei Ijgaid ar 
nifer o bíbellan gwjnion, hirion, a golwg lan amynt, a chwarter 
fyglys hndolos ei wedd yn eu hymyl, wedi eu darparu o bwrpas 
ar gyfer y cyfarfod. Pan welodd hwy, dihnnodd yr hen flys, a 
meddyliodd mor felns mewn Ile unig a digysnr felly, ar ol gwlychu 
trwy y dydd, fyddai un bibellaid, cUm ond un^ a'r chwant a orch- 
fygodd; cymerodd o'r hyn yr ymdynghedasai yn ei erbyn, ac wedi 
cymeryd y cyntaf yr oedd yn Iled hawdd cymeryd yr ail; a chyn i 
neb arall gael cynyg amo, yr oedd wedi gwneud ei ol yn ddwfn ar 
y chwarter myglys. Bu llawer brwydr rhyngddo ag ef ar ol hyny. 
Yn fuan wedi ei sefydliad yn Llanelli cynygiodd ail frwydr âg ef, 
a pharhaodd cyhyd nes credu o hono ei fod wedi ei goncro. Yn 
yr adeg hòno ysgrifenodd Iythyr at y Farch. Thomas Jenkins, 
Penygroes, yr hwn oedd hefyd yn ysmygwr mawr, yn ei gymhell 
trwy resymau cryfion i roddí yr arfer heibio. Darllenodd y 
Ujthyr i Mr. Bees, Llanelli, cyn ei anfon, a chlywsom Mr. Bees 
yn dweyd na chlywodd ac na ddarllenodd erioed ddim byd yn 
gryfach. Gredai nad ysgrifenodd Mr. Rees erioed ddim yn fwy 
galluog, ac yr oedd yn ysgrifenu fel dyn o ddifrif. Gwrthodai 
Mr. Jenkins, er pob taemi, ddangos y Ilythyr i neb, ond dywedai 
y cadwai ef nes y byddai yr awdwr wedi dychwelyd i'w hen 
Iwybrau, ac na byddai hyny yn hîr, ac yna y dychwelai ef iddo. 
Gwir oedd y gair. Ni bu yn hir iawn, ac nid ydym yn meddwl 
iddo wneud ymgais egnîol i V adael byth ar ol hyny. Beth bynag 
am y deng mlynedd ar hugain diweddaf o'i oes, yr oedd yn 
ysmygwr profedig a sefydlog, er na byddai byth yn cynyg unrhyw 
amddiffyniad iV arferiad. Yn ei berthynas à dirwest, am flyn- 
yddoedd bu yn Ilwyrymataliwr Ilwyr a manwl, a phregethodd ac 
areithiodd lawer ar y mater, ac am dymhor nid oedd neb y gelwid 
am ei wasanaeth yn amlach yn y gwyliau a*r cymsmfaoedd. Gy- 
merodd i fyny â'r achos hefyd yn ei ffurfiau diweddaraf. Nid 
ydoedd hwyrach o'r " sect fanylaf ," eto yr oedd ei gydymdeimlad 
mwyaf trwyadl â'r egwyddôr. Teithiasom filoedd o fiUdiroedd yn 
nghyd yn Nghymru, yn Lloegr, ac America; buom ganoedd o 
noBweithian gyda'n gilydd, o dan agos bob math o amgylchiadau, 
ac yn mhob math o deuluoedd, ac ni welsom ef mewn unrhyw fan. 



Digitized by 



Google 



110 COFIAJSÍT DB. T. REES. 

dan UDrhyw amgylchiad, am fwy na deugain mlynedd, ỳü 
cyff wrdd â dim ^ieddwol. Pelly, nid oes genym ond tystiolaefehu 
am dano fel y cawsom ni ef . 

Yr unîg amgylchiad yn ei hanes yn yr hwn y daeth i wrthdar-. 
awiad â'i frodyr yn y weinidogaeth oedd yn nglŷn â'r ymraniad a. 
gymerodd le yn heu eglwys Penmain, prydycyhoeddoddcyfundeb 
Mynwy ryw haner esgymundod ar yr eglwys,ac y gwaharddai i weîni- 
dogion y sir fyned i bregethu iddi. Nid ydym am fyned i mewn 
i'r mater yn y fan yma. Pa fodd bynag, yr oedd y Parch. Josnah 
Thomas, Adulam, yn fab i'r Hybarch David Thomas, Penmain,. 
ac yn cydymdeimlo yn fawr â'r hen eglwys a fuasai cyhyd o dan 
ofal ei dad, a lle y magesid yntau. Yr oedd Mr« Rees, Âberdar, 
hefyd o'r un teulu, ac yn teimlo yn gyffelyb. Nid oeddynt yn 
ymyraeth â'r ddadl a barodd y rhwy^; ond nid oeddynt yn bama 
yn d^ i amddifadu yr eglwys o weinidogaeth; ac felly pender* 
fynasant ill dau i fyned yno i gadw cymundeb bob mis yn olynol, 
yr hyn a wnaethant tra y bu yr eglwys o dan gondemniad y cyf un- 
deb. G weínyddid iddi ar y Sabbathau eraill gan Mr. John Dayies 
(Dyn Dall), Cilcenin. Tynasant wg rhai o weinidogion y cyfun- 
deb trwy yr hyn a wnaethant, er na feiddiodd neb ddweyd dim 
wrthynt; a chymeradwyai eraill yn fawr eu gwaith yn myned, er 
nad elent hwy eu hunain. Ni bu neb erioed pellach oddiwrth 
gefnogi terfysg na Mr. Rees. Bu ei hoU fywyd yn erbyn hyny, 
ac yr oedd ei ogwydd yn hytrach yn ormodol i'r ochr arall. Ategai 
yx " awdurdodau y sydd " yn mhob cylch, hyd y byddai hyny yn 
bosibl, ac unwaith y cytunid mewn cynadledd ar unrhyw fater, 
nid oedd neb yn fwy ffyddlon i'r hyn a benderfynid. Ond credai 
fod y ddysgyblîaeth ar hen eglwys Penmainyn annheg, ỳn ymyriad 
âi'í hawl fel eglwys Annibynol, er na phetrusodd ddweyd fod llawer 
a ystyfnigrwydd wedi ei ddangos o du yr eglwys, yn gystal ag- 
annoethineb o du y gweinidog i beri yrymraniad. 

Yn gynar yn nechreu y flwyddyn 1842, terfynodd ei weinidog- 
aeth yn Ebenezer, Ue y buasai am áymhor byr mor barchns, a 
chysuras, a llwyddianus; a chyda hyny yr ydym ninau yn terfynu 
y bennod hon. 



Digitized by 



Google 



**GWNELER POB PETH YN WBDDUS AC MEWN TREFN." 

Annihyniaeth gì^undrrfnol — Dadleuon Duwinyddol yn y Gogledd 
(Cr De^Owrthdaraumd yn sir Benfro—Y Parch. J, EohertSy 

^ Llmhrynmair^ aW Parch, M. JoneSf Trelech^Cau Capeli^ 
Dr. Jenhyn ar yr laiun a Owaith yr Yahryd^Dadl Jones a 
Morgan yn y Dysgedydd cr Waith yr Yshryd—Mr, Eees wedi 
llyncu y syniad—Èi hregeth yn Llanyhri^Dylanwad poh 

; newydd'heth arno—Undehau sirol — Y ddwy wedd i Annihyn' 
iaeth^Urddiadyn ddolengydiol — F Cymanfaoedd — Cyfarfodydi 
BlynyddólSefyllfa yr enwad yn 18S9--Ffurfiaà yr ündeb 
Cynulleidfaol — Y cydymegniad i dalu dyledion — Sefydlu Cyf- 
arfodydd Ghwarterol — Yr anhawsderau--Y cyfundehau mwynf 
amlwg^Y rhagfarnau yn eu herhyn—Cymeradwyopregethwyr 
cynorthwyol — ürddiad Oweinidogion — Amddiffyniad y Parch, 
D. DavieSj Paniteg — Dysgyhlu eglwysi gan gyfundehau — 

^Enghreifftiau sir Oaernarfon a Dr. Arthwr Jones — Sir Fynwy 
a Penmain — Dadganiad y Parch. J. Griffíth, Tyddewi — Yr 
hélyntion gynt er ein haddysg. 

Yb ydym yn niwedd y bennod ddiweddaf wedi cyfeirio at waith 
Mr. Bees yn myned i wasanaethn eglwys Penmain yn groes i 
benderfyniad cyf undeb Mynwy. Dichon nad anf uddiol fyddai i 
ni cyn myned yn mhellach i gymeryd golwg ar yr elfenan oedd 
yn ymweithio yn yr enwad yn y blynyddoedd hyny, ac ynenwedig 
edrych ar y cyf undebau sirol oedd yn cael eu ffurfio o gylch y pryd 
hwnw, a pherthynas yr eglwysi â hwynt, oWegid dyna yr adeg y 
daeth Annibymaeth yn Nghymru i wisgo gwedd gyfundrefnol 
(prganised), ac fel y gwyr páwb yr oedd gwrthddrych y Cofiant 
hwn yn un o'r rhai a gredent gryfaf mewn Ânmbyniaeth gyfun- 
^díefnol. 

Yr oedd y dadleuon duwinyddol fu yn cynhyrfu yr eglwysi wedi 
llonyddu i fesur mawr erbyn yr adeg y dechreuodd ef ei weîni- 
dogaebh, er fod Ilawer o'u holion yn parhau; ond yn yr ugaín 
mlynedd blaenorol i hyny yr oedd brwdanwch mawr y- dadleuon 
hỳny. O'r flwyddyn 1816 hyd j flwyddyn 1885 nid oedd fawr 



Digitized by 



Google 



112 OOFIANT 

sylw yn cael ei dala i ddim arall. Parodd cyhoeddiad j '* LI; 
Glas," fel y gelwid Oalwad Difnfol y Parch. J. Roberts, Llan- 
brynmair, a'r traethodau oedd yn ei ddilyn gan y " chwe' brodyr " 
eraill, yn gystal a thraethawd Samnel Bowen ar yr lawn, aV ys- 
grifau parhaus a gyhoeddid yn y Dysgedydd a'r Sêrm Owmt^ 
gynhwrf mawr trwy Dde a Gogledd, ac achoswyd i rai eglwysi 
gael eu blino a'u terfysgu. Yn y Gogledd, oddieithr mewn un 
enghraifft — Llanuwchllyn— diangodd yr eglwysi heb rwyg nac 
ymraniad, er i rai eglwysi eraill gael peth blinder a gofid. Syrth- 
iodd gweinidogion y Gogledd agos oll i mewn â-r golygîadau 
newyddion, fel eu dysgid gan Andrew PuIIer, a Dr. Edward 
WiIIiams. Dr. Gteorge Lewis oedd yr unig un o safle a dylanwad 
a lynai yn dỳn wrth yr hen olygiadau; oni bu ef farw cyn pen 
ychydig flynyddoedd wedi cychwyniad y ddadl, a chyn cymeryd 
unrhyw ran arbenig ynddi. Yr oedd ei fab-yn-nghyfraith, y 
Parch. Edward Davies, a'i olynydd fel athraw, yn ddysgybl iddo 
yn ei olygiadau; ond yr oedd ei ddyledswyddau fel athraw yn ei 
gadw gartref fel nas gallasai fyned lawer trwy yr eglwysi iV 
dysgu; ac nid oedd ei ddawn fel pregethwr yn gyfryw ag a fuasai 
fawr help iddo i ddysgu ei olygiadau i eraill. Ysgrifenodd am- 
ry w erthyglau galluog ar yr ochr a gymerai efe i'r ddadl. Nid 
oedd neb arall trwy y Gogledd, o safle a dylanwad, nad oeddynt 
wedi syrthio i mewn â'r golygiadau eang am drefn yr efengyl a 
amddiflfynid gan arweinwyr yr enwad. 

Yn y De yr oedd pethau yn wahanol. Glynai y gweinidogion 
hy|iaf a mwyaf eu dylanwad agos oU wrth yr hyn a ystyrid y gol- 
ygiadau cyfyngaf; a gweinidogion ieuainc, mewn cymhariaeth, 
agos oll oedd y rhai a amddifFynent yr hyn a elwid yn athraw- 
iaeth newydd. Parodd hyny i'r ^lwysi gael eu cadw yn gyfan, 
er nad ychwaith heb lawer o ddadleu mewnol. .Y Parchedig- 
ion D. Davies, Pantteg, a J. Grifiìth, Tyddewi, oedd y rhai mwyaf 
blaetillaw i ìedaenu y golygiadau newyddion, er fod cydymdeimlad 
y Parchedigion D. Bvans, Mynydd bach, a W. Jones, Penybont-ar- 
ogwy, ac eraiU gyda hwy, eto hwynthwy oedd ar fiaen y fyddín. 
Yn sir Benfro y bu pethau agosaf i ddyfod i wrthdarawiad. Pan 
sefydlodd Mr. Griffith, Tyddewi, yn sir Benfro, yn 1814, yr oedd 




Digitized by 



Google 



DB. T. RBSS. 118 

yr holl weinidogíon ar y pryd jn nohel-Galfiniaid. Daethai Mr. 
GrìflSth i lawr o'r Gogledd, ac yr oedd yn ddigon hysbys ei fod 
yn un brif amddiflFynwyr y "system newydd;" ac efe oedd y 
cyntaf i roddi cyhoeddusrwydd i'r golygiadau hyny, yr hyn a 
wnaeth mewn cymanfa yn NhreflFynon, yn 1809. Edrychid amo 
yn sir Benfro gyda chilwg, fel un yn dwyn i mewn herefliau 
dinystríol; a bamai yr hen weinidogion mai diogelach iddynt oedd 
cadw yn mhell oddiwrtho. 6ahvyd cyfarfod yn ddirgelaidd 
yn Maenclochog, ac yr oedd mynegiad o*u ffydd wedi 
ei dynu allan, yr hwn y gofynid i bawb o'r frawdoliaeth ei 
arwyddo, a'r amcan ydoedd dal Mr. GriflSth, Tyddewi, a'i frawd 
Mr. GriflSth, Trefgara; ac os na arwyddent — ac yr oeddynt yn ricr 
na wnaent— y ceid achlysur i dori pob perthynas à hwy. Daeth 
Mr, GriflSth i ddeall am y cyf arfod, ac aeth ef a'i f rawd yno yn 
annysgwyliadwy i bawb, fel y dyryswyd yr holl gynllun. Mae 
Mr. GriflEith wedi ysgrifenu yr hanes yn Ilawn yn mhen mwy na 
deugain mlynedd ar ol hyny, ac y mae y cwbl wedi ei gyhoeddi 
yn ei Gofiant gan ei fab-yn-nghyfraith, y Parch. Simon Eyans. 
Tr oedd yr anghydwelediad yn codi i fesur mawr o gamddealltwr- 
iâeth du yr hen frodyr, yn gystal ag o dipyn o annoethineb yn 
en dull draethu eu meddyliau o du y rhafa fynent roddi i*r 
efengyl wedd f wy ymarf erd. 

Yn rhanau eraill y De cadwyd heb ddyf od i wrthdarawiad am- 
Iwg. Nid oedd nîfer y gweinidogion yn Iluosog, ac nid yn aml y 
cyfarfyddent, oblegid nid oedd gan yr holl siroedd gyfarfodydd 
chwarterol fel sydd yn awr. Cyfarfyddent yn y gymanfa, ond 
hyd y gellid cedwid y dadleuon hyn allan; er yn achlysurol, pan 
gaent gyfle, byddai rhai o'r rhai eangaf eu golygiadau yn rhoddi 
myn^ad iddynt. Ond athrawíaeth gras a maddeuant oedd yn 
cymeryd gyda'r Iluaws; ac nid yw pregethwyr mwy nag eraill yn 
ddìogel bob amser rhag ymgynghori âg archwaeth y gwran- 
dawyr. Gwŷr y Gogledd a amheuid fwyaf, ac arnynt hwy y 
gwrandewid gyda phetrusder ac ofn rhag iddynt wenwyno y cy- 
nulleidfaoedd. Yr oedd y Parch. J. Boberts, Llanbrynmair, ar 
ymweliad â'r De, ac wedi trefnu i gael Cymanfa Blaenycoed ar ei 
ffordd, ond daeth y gair i'w glustiau nad oedd y Parch. Morgan 



Digitized by 



Google 



114 OOriAHT 

J^ones, Trelech, am ei weled yno, oblegid yr oedd yn ofni i'w 
olygiidau newydd a dyeithr ddrygu ei bobl. Ysgrifenodd Mr» 
Roberte ato lythyr hynaws a charedig, yn mynegu yr hyn a glyw- 
odd, ac yn gwneud ei oreu i symud ymaith ei ofnau. Mae y 
llythyr yn llawn yn Nghofiant Mr. Boberts. Dy wed eí fod ar ei 
daith, ac y byddai yn anhawdd iddo ai ol cynllunio osgoi y gymanfa, 
ac felly y byddai yno; ac os caniateid iddo bregethu y gwnai hyny 
heb beri tramgwydd i neb; ond os na chaniateid iddo, y cai 
fwynhau yn ddystaw weinidogaeth ei frodyr, acuno à hwy i 
weddío am wyneb yr Arglwydd ar y gymanfa. Yr oedd y fath 
lythyr yn rhwym o ddiarfogi pob gwrthwynebiad. Yno y daeth, 
a phregethodd yn olaf prydnawn y dydd diweddaf yn ddidram- 
gwydd i bawb. Mewn un Ue yn unig y gwrthodwyd iddo br^- 
ethu, sef yn Cwmrhos, heb fod yn nebpell o Crughywel. Mr. W* 
Parry, Tretwr, oedd yno yn rheoli; hcn foneddwr parchus a 
chrefyddol, ond yn uchel-Galfiniad, a*i eiddigedd dros yr hyn a 
ystyridi y wir athrawiaeth yn ei gario dros ben pob terfynau. 
Sonir gan ry wrai yn awr am gau drysau capeli yn erbyn gweini- 
dogion oblegid eu golygiadau, fel pe buasai hyny yn beth hoUol 
gyffredin; ond mewn gwirionedd dygwyddiadau eithriadol iawn 
oeddynt; a phan g^fiom eu hoes a'u hamgylchiadau, ac mor dýn 
oedd eu gafael yn yr hyn a gredent fel gwirionedd, y syndpdydyw 
iddynt oddef eu gilydd cystal. Nid oes ynom ddim cydymdeimlad 
â dynion cul a chrebychlyd eu golygiadau ar bethau a gredir yn 
gyffredinol gan Oristionogion efengylaidd o bpb plaid; ond y mae 
perygl hefyd i ddynion fyned mor Ilac ^ wirioneddau yr efengyl 
fel nad oes ganddynt ddim pendant a sicr i ymafael ynddo. 

Fel y dywedasoia, yr oedd poethder y dadleuon ar y pynciauhyn 
wedi myned heibio erbyn fod ein gwrthddrych yn cychwyn ei 
weinidogaeth; er yn hoU eglwysi Morganwg, yn enwedig, yroedd 
yn aros gryn nifer o hen Galfiniaid uchel, fel yr oedd yn ofynpl î 
bregethwr ieuanc fod yn ochelgar pa beth a ddywedai. Ond daeth 
tòn newydd i'r traeth yn 'nglŷn à DarUthiau JPinney, at y rhai 
yr ydym eisoes wedi cyfeirio, yr hon a gyrhaeddodd yn uwch na 
dim a f uasai o'r blaen. Bu cyhoeddiad traethawd y Parch. T. W. 
Jenkyn, D.D., ar yr lawn^ jn íoddion i ailgynhyrfu yUyn, a* 



Digitized by 



Google 



DB. T. BSBS. IIS 

chan foä jt Awdwr yn Gymro o Perthyr, ac yn adnabyddoB yn 
bersonol î lawer yn y wlad, daogoewyd aíddgarwch mawr drosto; 
a hyny er nad oedd y rhan f wyaf o'i edmygwyr yn deall y heiUda- 
olrwydd oedd yn ei olygiadau. Dilynwyd hwnw gan draethawd 
-arall o'i eiddo ar waith yr Ysbryd Glan, o dan yr enw ündêh yr 
Ysbryd Glan aV eglwya yn nhròedigaeth y hyd. Cyfrifid hwn 
yn draethawd gallnog, ond fod rhai rhanau o hono yn dra chy- 
mysglyd, a'i olygiadau ar berthynas yr Ysbryd a'r gair a ystyrid 
gan lawer yn wadiad gwirioneddol ar waith yr Ysbryd, gan nad 
oedd y cwbl ond perswadiad moesol. Cyhoeddodd y Parch. 
Bichard Jones. Âberhosan y pryd hwnw, Ruthin wedi hyny, gyf- 
res o ysgrifau ar waith yr Ysbryd yc y Dysgedyddj wedi en 
cymeryd mewn rhan o olyÿadau Dr. Jenkyn. Atebwyd ef mewn 
cyfres arall gan y Parch. D. Morgan, Llanfyllin, a daeth amryw 
eraill i'r maes ar ol hyny. Daeth Darlithiau Finney allan yn f uan, 
ae er nad oedd ef yn cymeryd unrhyw ochr yn y ddadl, eto yc 
oedd amddiflfynwyr golygiadau Dr. Jenkyn yn cael ynddo ef 
ategydd cryf ; ac i'r ochr hòno y gogwyddai Ilawer iawn o breg- 
ethwyr y cyfnod hwnw. Dadleuent fod yr Ysbryd yn rhyw fodd 
yn nghadw yn y gair, a bod y dylanwad dwyfol yn arosol ynddo, 
er nad oedd neb o honynt yn gallu esbonio pa fodd. Gweddîent 
am yr Ysbryd, ac eto dadleuent fod yr Ysbryd yn y gair. Daeth 
y rhan f wyaf o'r rhai a lithiwyd i athrawiaeth y " perswadiad 
moesol " yn fuan i deimlo fod yn rhaid cael rhyw allu a dylanwad 
cryfach i ddychwelyd piöchadiir; ac eto nid oes un ddadl na wnaeth 
y gwyntyllio a fu ar y mater les mawr i alw sylw at ochr ddynol 
trefn cadwedigaeth, ac i deimlo fod gan y pechadur ei hun ry w- 
befch i'w wneud er ei iachawdwriaeth heblaw dysgwyl wrth yr 
YsbrydGIan. 

Pan dreuliasom y noson gyntaf o dan gronglwyd Mr. Bees, yn 
Aberdar, deallasom ei fod wedi Uyncu Jenfcynyddiaeth yndrwyadl,. 
bn agos i ni ddweyd yn raw. Nid aethom i ddadl âg ef, gan ein 
bod yn ddyeithr iddo, ac yn ei dŷ ef ; ond yr oeddym ar y pryd. 
yn dygwydd bod yn gydnabyddus â'r ddadl o'r ddau tu. Dar-^ 
Uenasem ysgrifau Jones a Morgan yn y Dysgedydd yn fanwl; 
ac yr oeddym wiedi clywed rhai medrus yn dadleu y pwnc; ft'r 



Digitized by 



Google 



ne CX)FIANT 

cwbl á wnaethom oeJd tafla iV ffordd raì o'r anhawsderaa a 
ddygid yn erbyn ei olygiadau. Ni chynygiodd eu symud ymaith, 
ac yr ydym yn bur sicr eu bod yn newydd iddo; a gadawyd y 
mater ar hyny. Yn mhen y flwyddyn, yr oedd Cyfarfod Diwyg- 
iaeth yn nghapel newýdd Llanybri. Yn yr oedfa y boreu yr oedd 
ef a Mr. WiUiams, Llandilo, a Mr. Bees, Llanelh', yn pregethu. 
Pregethai Mr. WiUiams ar ddirwest, yn nerthol dros ben, oddiar 
eiriau Paul, " Mi a ymwneuthum yn bob peth i bawb, fel y gallwn 
yn hollol gad»¥ rhai." Hunanaberth er mwyn cadw dynion; 
gwnaeth gadw dyn yn beth mawr mewn gwirionedd, nes y teimlai 
pawb wrth ei wrando f od yn werth gwneud pob aberth er cyrhaedd 
y fath amcan. Pregethasai Mr. Eees, Siloa, yn gyntaf, ar Waith 
yr Ysbryd Glan, ac erioed ni chlywsom ef yn fwy dan gwmwl, 
er fod yn eglur fod y bregeth wedi costio iddo ef lafur mawr; ond 
yr oedd y syniaàau a draethai yn eithafol. Yr oedd yr Ysbryd 
Glan wedi ei dywallt ar ddydd y Pentecost, unwaith am bytíi, ac 
nid oedd tywalltiad arall i'w ddysgwyi. Fel y cyflawnwyd yr 
addewid am Grist pan y daeth, felly hefyd y cyflawnwyd addewid 
yr Ysbryd pan y ty walltwyd ef . Yr oedd cyflawniad yr addewid 
yn ddihysbyddiad arui. Bellach yr oedd yr Ysbryd yn y gair, fel 
y mae y gwres yn y gareg dân, a'r cwbl sydd yn eisieu ydy w cael 
meddwl y pechadur at y gair. Cof genym fod yr athrawiaeth yn 
disgyn yn newydd a dyeithr ar bawb yno; ac nidymddangosai yn 
dderbyniol gan odid neb. Aeth ef ymaith ar ganol yr oedf a, f el 
na chafwyd cyfle i siarad âg ef ar ei olygiadau, ac ni chly wsom y 
fath syniadau ganddo byth ar ol hyny. Bydd yn syn gan y gen- 
edlaeth bresenol i ddeall ei fod erioed wedi ei demtio i'r fath 
gyfeiriad, gan ei fod mor nodedig am y deugain mlynedddiweddaf 
am iachusrwydd ei athrawiaeth; ond hudwyd ef, fel yr hudwyd 
Ilawer eraill yn y cyfnod hwn, i'r fath syniadau, a hyny mewn rhan 
fawr oddiar angerddoldeb ei awydd i ysbeilio pechadur o bob 
clustog y gorweddai arni yn ei anuf udd-dod a'i anghrediniaeth 
o'r efengyl. Yr oedd hefyd gan newydd-deb swyn iddo. Yr oedd 
gan bob peth newydd hudoliaeth iddo. Yn mhob cysylltiad 
teimlai awydd i wneud prawf amo. Yr oedd y plentyn yn gryf 
ynddo wedi ei fyned yn ddyn. Nid yn ei ddiniweidrwydd a'i 



Digitized by 



Google 



DR. T. REES. 117 

unplygrwydd yn unig, ond hefyd yn nylanwad pob newydd-beth 
arno. Pan ddaeth y leggings'ìleáT gloyw am y llodran i ddechren 
i ymarferiad, yr oedd ef yn un o'r rhai cyntaf i fynupâr ohonynt. 
Panddeuai côt uchaf o ryw flfurf newydd i'r golwg er cynhes- 
rwydd neu ddiddosrwydd,. nis gallai ymatal rhag pwrcasu un. Os 
gwelai rhy w Oladstom Bag gan ry wun, ni orphwysai nes y mynai 
yntau un. Nid o go^edd mewn un modd yr oedd hyn yn codi, 
obl^d ni bu dyn erioed yn mhellach oddiwrth hyny, ond o'r 
dylanwad oedd gan newydd-beth amo. Yr oedd hyn jrn gryf iawn 
ynddo o'i gychwyniad, yr hyn mewn rhan a'i gwnaeth yn dreul- 
fawr, a pharhaodd yn gryf ynddo hyd ei ddiwedd. Y tro diweddaf 
y gwelsom ef yn fyw, cawsom un o'r enghreiflftiau mwyaf chwerth- 
ingar o hyny. Y plentyn oedd yn gryf yn ei natur a gyfrifai 
am hyn oll. Erioed nid adnabuom neb haws ei dynu i unrhyw 
anturiaeth, ac ni bu unrhyw gymdeithas na symudiad yn ei pcs a 
dybid y byddai er rhyw ddaioni, nad oedd ef yn barod i uno ar 
nnwaith. Ac i'r tueddfryd yna, oedd mor gryf ynddo, yr ydym 
yn priodoli ddarfod iddo yn un cyfnod gael ei hudo i olygìadau 
dnwinyddol oedd mor groes i hoU draddodiadau ei fywyd. 

Ond nid at y dadleuon duwinyddol oedd yn yr enwad yn yr 
adeg hòno y bwriadem gyfeirio yn benaf, ond at yr ymgais oedd 
ar droed i ddwyn yr eglwysi i weithredu yn gyfluniol. Yr oedd 
hyny yn arbenig yn perthyn i'w gyfnod ef . Mae dwy egwyddor 
yn gydnabyddedig mewn Anníbyniaeth o'r dechreuad, sef hawl 
pob ^lwys i drefnu ei holl achosion mewnol ei hun, a chydweith- 
rediad yr holl eglwysi i amcanion cyflFredinol. Ar y gyntaf y sefîd 
yn benaf , a'r anhawsder a deìmlid bob amser ydoedd pa fodd i 
gario áUan yr ail heb ddinystrio y gyntaf , ac er bob amser gyd- 
nabod yr ail, eto esgeuluswyd flfurfio unrhyw gynllun er cydweith- 
rediad gan faint y gofal am hawliau pob eglwys neillduol. Y 
ddwy ddolen oedd yn cysylltu yr hen weinidogion â'u gilydd, a 
thrwyddynt hwy yr eglwysi, oedd urddiad gweinîdogion ar gymjanfa 
flynyddol. Trwy yr urddiad y derbynid gweinidog i gylch y 
frawdoliaeth; nid trwy unrhyw benderfyniad flfurfiol, ond trwy 
gyd-ddealltwriaeth. Yr oeddynt yn nodedig o flfyddlawn i'w 
gilydd, ac os byddaî unrhy w weinidog yn pleidio terfysg a gwrth- 



Digitized by 



Google 



118 COFIANT 

ryfel, edrychid yn amheus arno, ac heb unrhyw benderfyniad 
iFariiol, ond trwy gyd-ddealltwriaeíli o ry w ddeddf anysgrifenedig; 
tynid oddiwrtho yn ddystaw a didwrw. Cefnogi terfysgwyr a 
rhwygwyr gan unrhyw weinidog a gyfrifid gynt yr anflfyddlondeb 
mwyaf. Yn hanesyddol, yn ol defod yr enwad o'r dechreuad, ni 
chyfrifidyr un eglwysynrheolaidd, oni byddai wedi ei gollwng trwy 
lythyr gan yr eglwys Ue yr oeddynt yn aélodau, a hyny i'r perwyl 
hwnw, a'u cynweinidog gyda hwy yn eu corffoU. Ni buasai dim 
a gondemniasid ganddynt yn fwy na gwaíth unrhyw nifer ò 
bersonau yn ymneíllduo o eglwys mewn tramgwydd neu derfysg; 
ac yn ymffurfio yn gymdeithas, gan eu galw eu hunain yn eglwys, 
heb unrhyw gydnabyddiad o honynt gan y gweinidog na'r èglwyg 
o'r hon yr ymadawsant. Ni buasai ychwaith i weinidog neu 
weinidogion dyeithr a phellenig, heb wybod dim o'ramgylchiadau, 
i ddyfod atynt, a'u corffori, yn gwneud eu hachos yn ddim mwy 
rheolaidd yn eu golwg. Mae yn wir fodcryn nifer o eglwysí wedi 
eu ffurfio mewn terfysg ac ymraniad; ond ýn nglỳn â'r rhah f wyaf 
o'r cyfryw ceisiwyd cael iddynt ryw fath o oUyngdod, ỳr hwn yn 
hwyrfrydig fynychaf a roddid; felly rhoddid gweddo reoleiddíwch, 
er fod y teimladau yn aml yn mhell o fod yn iáchus. Nid ýstyrid 
gynt fod eglwys yn rheolaidd oni byddai wedi ei ffurfio trwy gyd- 
syniad a chjrmeradwyaeth yr eglwys o'r hon yr ymadawent; a 
chyfrifid yn awduModedig holl weithrediadau yr eglwys a ffurfiasid 
felly. 

Yn y gymanfa cyfarfyddai y gweinidogîon yn Iled gyffredinol, 
ond ychydig a ymyrent â phethau allanol. Pregethu c«edd y prif 
beth. Yn y gynadledd treulid y rhan fwyaf o'r amser í ddarllétt 
." Llythyr y Gymanfa,^' ac i adrodd am sefyllfa crefydd yû yr 
eglwysi. Yn achlysurol pasid penderfyniadau yn galw sylw ÿr 
cglwysi at rywbeth neillduol, neu yncymeradwyo rhyw achos eithí- 
íadol; ac os byddai rhywun trwy ddrwg-fuchedd wedi peri gwar- 
adwydd mawr i'r enwad, dygent eu tystiolaeth yn gryf yn erbyn y 
cyfryw; ond Ileied fyth a allent yr ÿmyrent â phethau o'r fath, 
ao yr oedd eu gofal mawr am annibyniaeth ýr eglwysi yn peri êu 
bod yn or-ochelgar rhagymyraeth â phethau allanol, fel yr oedd y 
wedd ymarferol i Annibyniaeth yn nghydweittrediad yr eglwysi i 



Digitized by 



Google 



DB. T. REES. 116 

Bmoanion cyfPredinol crefydd bron yn cael ei llwyr esgenlnso. Nid 
oedd 7 Biroedd eto wedi en iTarfio yn gyfnndeban, ac nid oedd cyf- 
arfodydd chwarterol eto wedi en sefydln. Yn ychwanegol at y 
gymanfa, a chyfarfodydd nrddiadan, ac agoriad capelí, cynelíd 
cyfarfodydd blynyddol mewn nifer o*r hen eglwysi. Tn Nghaer- 
fyrddin ceid bob blwyddyn gyfarfod ym nglŷn ftg arholiad blyn- 
yddol y col^, i'r hwn y cyrchai cryn nifer o weinidogion y rhan 
Iiòno oV wlad. Tr oedd cyfarfod y Calan yn Nghastellnedd yn 
nchelwyl i Porganwg. Yn y Gogledd yr oedd amry w gyfarfodydd. 
Y Nadolig yn Nghaernarfon, y Groglith yn NhreflFynnon, Mawrth 
y Pasc yn Llanfyllin, lan Dyrchâfael yn Rhydymaîn, y Snlgwyn 
yn Mangor, ac yn ddiweddarach y Pasc yn Bethesda; ac yn Medî 
a Hydíef cynelid cyfarfodydd yn Nînbych a PwIIheli. Nid ydym 
wedi cael allan y cedwid yn rheolaidd ond y cyfarfodydd hyn 70 
mlynedd yn ol ac nwchlaw hyny. Cedwid cyfarfodydd eraill yn 
achlysnrol; ac yn y 60 mlynedd diweddaf amlhaodd nifer y rhai 
a gynelir yn sefydlog. Pregethu oedd bron y cwbl a wneid 
ynddynt, oddieithr o dan ryw amgylchiadau y cyfarfyddai y gwein- 
idogion am awr, yn hollol anff uríiol, i ymddyddan am rywbeth a 
ddygwyddai fod yn galw sylw. Yr oedd Annibyniaeth yn 
Nghymm am y dau can' mlynedd cyntaf o'i hanes yn f wy o dyst- 
iolaeth dros yr egwyddor o hawl pob dyn i farnu drosto ei hun 
mewn materion crefyddol, ac o hawl pob eglwys i drefnu ei hachos- 
ion ei hun, nag ydoedd o gyf uuiad yr eglwysi mewn cydweithred-i 
iad i amcanion cyffredinol crefydd; ac oblegid'hyny nid oedd 
wedi cymeryd meddìant mor Ilwyr o'r wlad ag a allesid yn rhes- 
ymol ddysgwyl pan gofir maî yr Annibynwyr, o'r holl enwadau, a 
gychwynodd allan gyntaf . Nid oedd nifer yr eglwysi Annibynol 
Cymreig yn Nghymru ac yn nhrefi Lloegr yn 1839, yn mhen y 
dan can' mlynedd wedi ffurfiad yr eglwys Ymneillduol gyntaf yn 
Llanfaches, yn 1639, ond ychydig dros 500 mewn nifer; pan y 
maent, méwn Uai na haner can' mlynedd er hyny, wedi lluosogi o 
fewn yr un terfynau i fwy ná lOOÓ o eglwysi; ac y mae nifer yr 
aelodan wedi Ilawer mwy na dyblu. Mae yn wir fod llawer o hyn 
iV briodoli i gynydd y boblogaéth ac agoríad gweithfaoedd, 
oU^d. yn sir Forganwg yn fwy nag unrhyw sir arall y mae y 



Digitized by 



Google 



120 OOFUNT 

cynydd mwyaf wedi bod; ond credwn hefyd fod rhan o hyn i'w 
briodoli i'r syniad eangach sydd wedi dyfod i fewn o'r posibl- 
rwydd i'r eglwysi alla cydweithredu er eangiad teyrnas Çrist heb 
í hyny mewn un modd ymyraeth â hawliaa eglwysi neillduol. 

Yn gyffelyb yr oedd pethau wedi bod yn mysg ein henwad yn 
Lloegr hyd nes y flFurfiwyd ündeb Cynulleidfaol Lloegr a Ohymru 
yn 1883; ac y mae ein henwad yn Lloegr, er y sefydlwyd ef, wedi 
gwneud mwy er helaethiad teyrnas Grist nag a wnaed ganddo o*i 
gychwyniad hyd hyny. Bu yn acUysur i ff urfio (Jûdebau Sirol ar 
gylch Uai, y rhai a gydweithredent à'r Undeb cyffredinol. Yr oedd 
rhy wbeth i'r un perwyl eisoes yn rhai o siroedd Oymru, ond ych- 
ydig oedd y dyddordeb a gy merai yr eglwysi ynddynt, ac nid pawb 
o'r gweinidogion a gyrchent iddynt. Parodd y cydymc^!ad 
cyffredinol i dalu dyledion capeli yn 1833 ac 1834 i weinidogion 
gael cyfieusdra i gymdeithasu â'u gilydd; a pharodd y Ilwyddiant 
mawr a ddilynodd y cydymdrech, a'r ymwared a roddodd i leoedd 
oedd ar lethu, i lawer deimlo y dylesid cario yr un gwaith yn 
mlaen yn sirol. Daeth argyhoeddiad, cryfach nag erioed, i feddwl 
Uawer, y dylesid cario Annibyniaeth allan yn ei gwedd gydweith- 
redol, yn gystal a sefyll drosti fel egwyddor amddiff^nol; a ffurf- 
iwyd yn y rhan f wyaf o Gymru gyf undebau i'r perwyl. 

Ond y maent yn dyfod i wyneb anhawsderau ar y trothwy. 
Nid oedd ond ychydig yn amheu eu dymunoldeb; ond pa fodd i'w 
cario allan yn ymarferol ? Pa fodd y gellir cyfuno yr eglwysi i 
gydweithredu, ac ar yr un pryd ddiogelu perffaith Ânnibyniaeth 
pob eglwys ? Mae yn ddigon hawdd ei amddiffyn mewn golyg- 
ddysg, ond nid mor hawdd ei gario allan yn ymarferol; ac yn y 
gwaith y mae profi pob cynllun. Ni bu, ac nid oes unrhy w ddeallt- 
wriaeth eglur ar ba gynseiliau y mae yr Undebau hyn i'w ffurfio; 
ao nid oes odid ddau gyfundeb yn gweithredn yn hollol yr un f ath. 
Edrychai rhai arnynt fel cynulliadau i'r gweinidogion yn unig, ac 
yr oeddynt yn eiddigeddus o bresenoldeb neb arall ynddynt; tra y 
credai eraiU fod gan y lleygwyr lawn cymaint o hawl i f od ynddynt 
a'r gweinidogion. Edrychai rhai arnynt eu hunain ynddynt fel 
cynrychiolwyr yr eglwysî, yn gweithredu drostynt ac yn gyfrifol 
iddynt; tra yr edrychai eraiU amynt eu hunain ynddynt yn unig 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 121 

fel personaa unígol, heb gynrychioli neb ond hwy en hnnain, a 
bod yr hyn y cjrtanid arno i gael ei dderbyn nen eí wrthod gan 
yr eglwysi yn ol y gwerth a welent ynddo. Cì*edai yr eglwysi 
mewn rhai siroedd fod yr nndeban yn myned yn mhell dro8 ben eu 
terfynan, ac oblegid hyny crëwyd rhagf arn mawr yn en herbyn, ac 
mewn rhai enghreifftian daethant i wrthdarawiad blin. Mae y 
pethan hyn bellach yn gwestiynan hanesiaeth, ac y mae y personan 
oedd a fynent yn uniongyrchol á hwy wedi eu casglu at eu pobl, 
fel y gallwn eu hadolygu heb beri dolur i neb; ac o'r pellder gellir 
edrych arnynt yn f wy teg a diduedd nag y gallosid ar y pryd gan 
y rhai oedd yn nghanol y dadleuon. Gall eu hanes hwy, a gweled 
pa le y camgymerasant, fód yn wers i*r rhai a ddel ar ol, oblegid 
y mae hanesiaeth y rhai a fu i'w ysgrifenu er addysg a chyfar- 
wyddyd i'r rhai a ddaw. 

Y cyfundebau yn y rhai y cariwyd pethau bellaf, a'r rhai a der- 
fysgwyd fwyaf oedd cyfundeb sir Gaernarfon, Ile yr oedd y Parch. 
W. WiIIiams (Gahäfryn)^ Oaernarfon, yn arwain; a chyfundeb 
Mynwy, llé yr oedd y Parch. Hugh Jones {Gromwel o Went\ wrth 
y Ilyw; a chyfundeb sir Gaerfyrddin, Ile yr oedd y Parch. D. 
Bees, Llanelli, yn cario Ilywodraeth gref. Caf wyd peth blinder 
mewn cyfundebaueraill; ond ni therfysgwyd yr eglwysi fel yn y 
cyfundebau a enwyd. Tr oedd Mr. Hugh Jones, Tredegar, wedi 
ei gythmddo i*r fath raddau gan y rhyddid a ganiateir gan Ânni- 
byniaeth nes agor y drws i bob afreolaeth, fel y mae yn ysgrifenu 
i*r Dyègedydd mor gynar ag BbriU, 1830, i ddadleu fod " Pres- 
byteriaeth yn well yn Nghymru nag Annibyniaeth." Cydnebydd 
nad oes gwell trefniant eglwysig ynddo ei hun i'w gael, " ond yn 
Nghymru, fod Annibyniaeth wedi myned yn annibendod." Yn 
mhen yn agos i ddeng mlynedd wedi hyny ysgrifena i'r Diwygiwr 
i ymofyn, " Pa beth yw Annibyniaeth grefyddol? ac wrth ba beth- 
an y gellir ei hadnabod fel plaid unol ei golygiadau ?"• Ac y 
mae yn eglur ar holl dôn ei ysgrif ei fod yn anfoddhaol iawn ar y 
dull y cerid hi yn mlaen. Mewn ysgrif faith o eiddo y Parch. W. 
Williams, Caernarf on, a ymddangosodd yn y Diwygim am Mawrth, 



*Diwygiwr 1839, tudal. 349. 



Digitized by 



Google 



122 COFIANT 

1840, yn nglŷa â'r ddadl boenus yn nghylch rheoleiddiwch Dr. 
Arthur Jones, ac eglwys Bangor, a'i hawl i godi ei phregethwyr, 
ceír syniadaa ganddo gwahanol iawn i'r hyn a gredir yn gyfEredin 
am hawliau eglwysi. Annibynol. Ceisia brofi nad oedd Dr. Arthur 
Jones yn perthyn i enwad yr Annibynwyr yn sir Gaernarfon, nac 
un sir arall, na'i eglwys yn eglwys Annibynol, am nad oedd yn 
cario pethau yn mlaen yn yr eglwys yn hollol fel y gwneid yn yr 
eglwysi yn gyffredinol. Nis gallesid dysgwyl i'r fath syniadan lai 
na chyffroi yr eglwysi, ac yn enwedig pan gynygid ffurfio undeb 
sirol ar y f ath gynseiliau. Crëwyd rhagfarn cryf at yr hyn a elwid 
yn " Gmnemn^'' ac ofnid am flynyddau bob peth oedd yn dwyn 
y ddelw hòno. Tr oedd y Parch. D. Kees, Llanelli, yn cymeryd 
golwg wahanol ar y mater, ac ystyriai ef yr holl undebau yn hollol 
y tu allan i'r eglwysi. Safai yn dỳn ar hawl y gweinidogion i 
fyned i'r lle y barnent ddoethaf, ac i ymgadw oddiwrth bawb a 
anghymeradwyent, ac i gyhoeddi eu penderfyniadau os byddent yn 
unol arnynt. Ond cynulliadau gwirf oddol yr ystyriai efe gyfarfod- 
ydd chwarterol, a chymanfaoedd, heb fod yn cynrychioH neb, nac 
yn meddu awdurdod i arosod eu penderfyniadau ar neb, ond yn 
medda cyflawn hawl i dynu oddiwrth unihyw weinidog neu eglwys 
a farnent yn rhodio yn afreolus; ond yr oedd gweithrediadau y 
cyf undebau, yn ol ei ddeongliad ef o honynt, yr un mor dramgwydd- 
us gan lawer, ac yn peryglu dwyn y gweinidogion i wrthdarawiad 
â'r eglwysi. Ysgrifenodd y Parchedigion D. Davies, Pantteg, a 
J. Griffith, Tyddewi, gryn lawer ar y mater yma o bryd i bryd, ac 
yr oeddynt yn cymeryd rhan amlwg yn ngweithrediadau eu 
cynadleddau; ac yr oeddynt yn gryf yn ffafr Annibyniaeth gyfun- 
drefnol. 

Dichon na byddai yn anfuddiol i ni gymeryd golwg ar rai o'r 
pethau yr hònai y cyfundebau eu hawl i basio penderfyniadau 
amynt, y rhai a ystyrid gan lawer yn ymyriad â rhyddid yr eglwysi. 
Pasiwyd penderfyniad yn rhai o'r sîroedd nad oedd yn rheolaidd 
i bregethwyr anurddedig fyned i deithiau allan o'u siroedd heb 
gymeradwyaeth cyfarfod chwarterol. Yr oll a dybid yn angen^ 
rheidiol yn flaenorol oedd cymeradwyaeth y gweinidog Ile yr oedd 
y pregethwr yn aelod, ac weithiau cymera<iwryaeth ychwanegol ryw 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEKS. 128 

weinidog cymydogaethol; a chredai Uawer mai dyna yr oll oedd 
yn ofynol, ac y baasai amcana ab ragor yn sathra ar Annibyniaeth. 
Ond yr oedd cynifer o deithwyr yn myned trwy yr eglwysi ar y 
pryd, a Uawer o honynt ag amheuaeth yn eu cylch, fel y tybiwyd 
gan lawer mai mwy rheolaidd f uasai cael cymeradwyaeth cyfarfod 
sirol; a daeth hyny i gael ei dderbyn bron yn gyflfredinol fel trefn- 
iad doeth a díogel. Yr unig gamgymeriad oedd yr un y syrth- 
iodd Mr. Caledfryn Williams, a rhai eraill, iddo, oedd myned i 
haeru nad oedd unrhyw un yn bregethwr rheolaidd yn yr enwad 
oni chydfifurfiai à rheol felly. Dylesid cofio fod yr enwad Anni- 
bynol yn f wy ac yn hynach nag unrhyw undeb sirol neu gyffred- 
inol a ffurfir. Mae y rhai hyn oll y tuallan i'r eglwysi, ac yr oedd 
yr enwad yn bodolí o*u blaen, a byddai yn aros pe dilëid hwy i 
gyd. Gall eglwys fod yn eglwys reolaidd, a gweinidog fod yn 
weinidog rheolaidd yn yr enwad, er heb gysylltu eu hunain ág un- 
rhy w gyf undeb. Dyna sydd yn gwneud gwahaniaeth rhwng enwad 
crefyddol a chorff cr^fjiáol. Corff crefyddol ydyw cyfundeb o 
eglwysi wedi ymffurfio o dan reolau penodedig, ac yn ymrwymo i 
fod yn ffyddlon iddynt. Enwad crefyddol ydyw cyfuniad o eg- 
Iwysi 6*T un ff arfly wodraeth yn ymgysyllta à*u gilydd i amcanion 
cyffredinol crefydd, heb rwymo eu hunain i unrhyw gyfres o reol- 
au dynol. Cododd holl flinder y cyfundebau gynt o'r camgymer- 
iad geisio cario eglwysi Annibynol yn mlaen ar linellau henadar- 
ol. Fel mater o ddoethineb a diogelwch, nid oes neb, debygem, 
na chydnebydd fod mantais fawr mewn fod pregethwr ieuanc a 
fyddo yn myned ar daith yn cael ei gymeradwyo mewn cyf arfod 
chwarterol, yn hytrach na chan unrhyw un gweinidog, pa mor 
ddylanwadol bynag y byddo y cyfryw; ond camgymeriad dybryd 
fyddai tybîed fod hyny yn hanfodol i wneud un yn bregethwr 
rheolaidd yn yr enwad. Yr oedd rheoleiddiwch pregethwyr 
cynorthwyol, a pha beth oedd yn angenrheidiol i hyny, yn nn 
o'r cwestiynau a barodd gryn derfysg haner can' mlynedd yn ol. 

Yr oedd urddiad gweinidogion hefyd yn fater y tybid fod yn 
ofynol cael cymeradwyaeth y cyfarfod chwarterol iddo. Gwnaed 
yn rheol mewn amry w sîroedd, fel yr ydym eisoes wedi cyfeirio, 
nad ystyrid unrhyw urddiad yn rheolaiddoni byddai hysbysiad am 



Digitized by 



Google 



124 ooriANT 

dano wedi ei roddi yn y cyfarfod chwarterol, er boddlonrwydd i'r 
gweinidogion a wahoddid yno fod pob peth yn unol a heddychol. 
Ehoddwn enghraifft neu ddwy. Tn nghyfarfod chwarterol Sir 
Gaerfyrddin, a gynaliwyd yn Mhenygroes, yn Hydref, 1832, pen-* 
derfynwyd: — " Na bydd i ui o hyn allan ystyried un urddiad, nac 
agoriad capel yn y sir hon, yn rheolaidd heb fod y mater yn cael 
cymeradwyaeth y cyfarfod chwarterol cyn y byddo yr urddiad yn 
cymeryd lle."* Parodd y penderfyniad dipyn o gynhwrf ar y 
pryd. Mewn amddiffyniad iddo, dy wed y Parch. D. Daties, Pant- 
teg, yr hwn oedd a'r Uaw benaf yn ei ffurfiad: — 

" Y mae yn ofídus fod urddiadaa yn cymeryd lle, er fod ugeiniau o 
aelodau y Ueoedd ag yr oedd byn yn cael ei ddwyn yn mlaen ynddynt 
yn gwrthod y personau a nrddid. Ac y mae rhai gweìnidogion wedi 
myned i agoriad capeli heb wybod Uai nad oedd pobpeth yn ei le hyd 
onid aethant yno. O herwydd yr annymunoldeb hyn, bamwyd yn 
y cyfarfod uchod nad oedd un peth yn well er atal gofíd, a dwyn yn 
mlaen gydweithrediad rhwng yr eglwysi a'u gilydd, na bod peth ag oedd 
yn galw am bresenoldeb gweinidogion a'u cymhorth, iV hysbysu yn 
amserol mewn Cyfarfod Ghwarterol perthynol i'r sir. Pa beth sydd allan 
o le yn hyn? A ydy w hyn yn milwrio yn erbyn Annibyniaeth yr Eglwysi? 
Os yw y drefn hon yn rhesymol, yn tueddn i atal niwed, i feithrin brawd- 
garwch, nid teg yw i'r eglwysi beidio cydymfíurfìo &'r gosodiad. Ac os 
bydd i un eglwys a fyddo yn perthyn i gymdeithas y cyfarfod hwn, yn 
y sir, i wrthod cydsynio, nid oes dim i'w wneuthur ond ei throi allan o'r 
gymdeithas, neu roddi terfyniad i bob Cyfarfod Chwarterol ar unwaith. 
Os yw y gorchwyl fod ugain neu ychwaneg o eglwysi yn uno yn nghyd, 
yn tneddu i wneuthur Ues i'r achos, y mae yn ofynol fod rhec^u yn 
perthyn i'r gymdeithas; ac os bydd i un o'r eglwysi hyn ddwyn pethau 
yn mlaen yn groes i'r rheolau hyn, ai digon o esgus dros yr hyn a wnelo 
hi yw dweyd ei bod yn anymddibynol ? I ba ddyben y gwna y gweini- 
dogion gyfarfod yn nghyd, os nad ydynt i ymddyddan â'u gilydd am yr 
hyn a fyddo yn perthyn ilesâd yr eglwysi? Os nad yw penderfyniadau 
i'w parchu, ac nid eu gwrthod, heb ryw reswm neillduol dros hyny,oni ellir 
ystyried eu bod yn ffolach na neb yn y byd, 'i gymeryd arnynt siarad dim 
â'u gilydd am sefyllfa yr achos. • ♦ * Nid yw gweinidogion y swydd 
hon yn hòni hawl i ddewis gweinidogìon i neb o'r eglwysì, ond golygir 
ganddynt mai nid peth rheolaidd yw urddo, &c., heb roddi hysbysiad o 

♦ Etangylydd^ Rhagfyr, 183?. 



Digitized by 



Google 



BB. T. RESS. 125 

hyny, fel y gallont wybod pa fodd y bydd pethan yn bod. ♦ ♦ ♦ Y mae 
rhai sÌFoedd yn enwog am nndeb a chydweithrediad. Nid wyf yn 
gwybod am un llwybr i eglwysi yr nn sir gydweithredn, heb^fod y gwein- 
idogion a'r blaenoriaid eraill yn cyfarfod ar amseran i ymddyddan yn 
nghylch sefyllfa pethau fel y gallont wybod y modd goren i fyned yn 
mlaen."» 

Dyna'r olwg a gymerid gan un agyfrifid yn ei ddydd yn awdur- 
dod uchel mewn materion enwadol, a'r hwn yr edrychir arno eto 
fel un o'r hen Annibynwyr; ond gwelir ei fod yncydnabodawdur- 
dod y cyfarfod chwarterol i ymyraeth ar yr eglwysi yn Uawer 
pellach nag y cydnabyddir gan f wyafrif gweinidogion y dyddiau 
hyn, sydd er hyny yn ceisio gweithredu yn gyf undrefnol. Ond 
nid yn Sir Gaerfyrddin yn unig y gweithredid fel hyn, ond dyna 
y drefn mewn siroedd eraiU hefyd. Yn un o gyfarfodydd chwar- 
terol cyntaf cyfundeb Dwyreiniol Morganwg, a gynaliwyd yn Bryn 
Seion, Dowlais, yn Awst, 1840, ceir y penderfyniad canlynol: — 

** Fod yr hen drefn o hysbysn y bwriad o nrddo nen sefydln gwdnidog 
gan yr eglwys y byddo y cyfryw amgylohiad i gymeryd Ue ynddi, yn 
Nghyfaríod Ghwarterol yr Undeb y perthynai iddi, yn ymddangos i 
weinidogion yr Undeb hwn yn eithaf rhesymol, brawdol, a rheolaidd ; ac 
o ganlyniad eu bod hwy yn sefyll yn gaeth ati, a dangos byny trwy 
beidio a chefnogi, na chynorthwyo unrhyw urddiad, na sefydliad, mewn 
unrhyw eglwys o fewn cylch yr Undeb hwn, na fyddo hysbysiad bUien- 
orol o hono wedi ei roddi gan yr eglwys y byddo yn dygwydd ynddi, yn 
Nghyfaifod Chwarterol blaenorol yr Undeb, er cael cymeradwyaeth a 
chydweithrediad y gweiiìidogion.t 

Byddai yn hawdd iawn i ni ychwanegu penderfyniadau a dat- 
ganiadau eraill i'r un perwyl gan wahanol gyfundebau, ond mae 
yr hyn a ddyfynwyd yn ddigon er dangos pa fodd yr oedd go- 
gwyddiadau y cyfnod hwnw. Nid oedd dim y teimlidgwrthwyneb- 
iad cryfach iddo na gwaith gweinidogion y naiU gyfundeb yn 
myned i gyfundeb arall i weinyddu mewn urddiadau i'r rhai y 
gwrthodai gweinidogion y cyf undeb fyned, ueu i gymeryd rhan 
yn ngwasanaeth agoriad capeli wedi eu codi mewn rhwyg ac 

* Efangylydd 1833, tudal. 58. 
t Diwygiwr 1840, tudal. 283. 



Digitized by 



Google 



126 COPIANT 

ymranîad. Yr ydym yn barhaus yn dyf od ar draws penderf yniadau 
condemniol o'r cyfryw. Yroedd teyrngarwch yr hen weinidogion 
i'w gilydd yn ddihafal. Unwaith y penderfynent yn erbyn eglwys 
a godai yn erbyn ei gweinidog, eithriad fyddai i neb fyned at y 
cyfryw; ac edrychid ar y neb a elai ynanífyddloni'w frodyr. Pan 
y penderfynodd y gweinidogion gefnogi y Parch. Michad Jones, 
yn nherfysg mawr Llanuwchllyn, buont mor ffyddlon i'w gîlydd 
fel na cheid neb a elai at yr " hen bobl," fel eu gelwid, er fod y 
capel ar y pryd yn eu meddiant, ond un, a chyfrifid hwnw fcl ys- 
gymunbeth. Cadwodd pawb oddiwrtho am ddeng mlynedd lawn. 
Safodd corff y gweinidogion yr un mor ffyddlon i'r Parch. Bllis 
Eughes, yn y cweryl gofidus a gymerodd le yn Nhreffynon, yn 
1839, ac a barodd y fath ofid. Yn Sir Gaerfyrddin, cadwyd Llan- 
edi allan oV cyfundeb am ddeng mlynedd; a thra y cadwai y Parch. 
John JoBeph feddîant o'r hen gapel, cododd y blaid a aeth allan 
gapel arall ar gongl y fynwent; a chymerai gweinidogion y sir, o 
dan arweiniad Mr. Bees, Llanelli, blaid y capel bach, ac nid oedd 
cyf eiUach rhyngddynt mwy na rhwng yr luddewon aV Samariaid, a 
buasai i unrhyw un fyned at Mr. Joseph a'i bobl, yn ddigon i gau 
drws pob capel arall yn ei erbyn. Pell ydym o amcanu amddiffyn 
y cwrs a gymerent; a rhaid i ni ddatgan ein hargyhoeddiad fod en 
hymddygiad yn anamddiffynadwy yn gyson â rhyddid ac Annibyn- 
iaeth yr eglwysi, yn enwedig Ue y gwneid hyn yn erbyn penderfyn- 
îad mwyafrif yr eglwysi; ond yr ydym yncyfeirio at y pethau hyn 
fel y gwelir yr anhawsderau drwy y rhai y gweithiodd ein henwad 
ei ffordd at ryw fath o Annibyniaeth gyfundrefnol. Y mae yn 
cymeryd amser hir iawn i osod i fyny ly wodraeth d^ ac uniawn 
mewn gwlad; ac yn aml iawn trwy gamgymeiiadau a chamsyniad- 
au dirfawr y cyrhaeddir. Mae y Uywodraeth f wyaf gormesol yn 
weU na phenrhyddid hoUol; ond y ffurf isaf ar lywodraeth ydyw 
Uywodraeth gorthrech; ond o honi y mae Uywodraeth deg a chyf- 
ansoddiadol yn codi. FeUy hefyd yn nglŷn â'r mater yma, nid 
oedd yr eithafion i ba un y cerid pethau, a*r camgymeriadan myn- 
ych a wneid, yn ddim ond canlyniad naturiol ymgais dynion ffael- 
edig yn ceisio gweithio yn mlaen rhwng dwy egwyddor anhawdd 
iawn eu cadw mewn cydgordiad, sef Ânnibyniaeth pob eglwys 
neiUdaol, a'a hundeb i amcaníon cyffredinol. 



Digitized by 



Google 



DB. T. RBBS. 127 

Nîd oedd dîin y teimb'd gwrthwynebîad cryfach iddo gan yr 
eglwysi na'r hawl î'w dysgyblu a ymhònai rhai cyfundebau. Mae 
dysgyblaeth yr eglwys ar bersonau unigol yn cael ei ddeall yn 
gyffredinol; ond edrychid ar ddysgyblu a diarddel eglwys mewn 
cyfundeb yn newydd a dyeithr. Ysgrifenodd Mr. Caledfryn 
WiUiams lythyr maith, yr hwn a ymddangosodd yn y Diwygiwr 
am Mawrth, 1840, i geisio profi nad oedd Dr. Arthur Jones, a'r 
eglwys dan ei ofal yn Mangor, yn perthyn i enwad yr Annibynwyr; 
a llwyddodd i gael gan gyfundeb sir Gaernarfon i basio penderfyn- 
iad i'r perwyl. Erioed ni chyflawnwyd gweithred fwy annheil- 
wng yn enw Annibyniaeth. Nid ydym am gyffwrdd â'r cweryl 
oedd wrth wraidd y cwbl, a phell ydym o dybied fod yr un o'r 
pleidiau yn ddifai; yr ydym yn edrych ar y cwbl o safbwynt 
Annibyniaeth, ac yn gofidio yn benaf am fod y cwrs a gymerwyd 
wedi bod am flynyddau lawer yn atalfa ar ffordd cydweithrediad 
yr eglwysi. Dangosodd cyfundeb Mynwy y cyffelyb ysbryd. Yr 
ydym eisoes wedi cyfeirio at hen eglwys Penmain. Yn anffodus 
bu yno ymryson blin rhwng y gweinidog, y Parch. John Jones, 
a'r eglwys; a throdd y mwyafrif yn ei erbyn. Nid oeddynt yn 
dwyn unrhyw gyhuddiad yn erbyn ei athrawiaeth na'i fuchedd, ac 
eto ewyllysient iddo ymadael; a chredent fod ganddynt fel eglwys 
Annibynol hawl i hyny. Gwrthodai yntau fyned, a glynai lleiafrif 
cryf wrtho; a chymerodd cyfundeb Mynwy ei blaid ef a'i gefnog- 
wyr. Ond pe na wnaethent ddim ond hyny, nid y w yn debyg y 
dywedasid Uawer yn eu herbyn. Ond aethant yn mhellach na 
&ynŷ» a gweinyddasant ddysgyblaeth arni, am wneud yr hyn y 
tybiai hi fod ganddi fel eglwys Annibynol hawl i'w wneud. Dymâ 
un o'u penderfyniadau yn Nghyfarfod Chwarterol y Farteg, 
Mawrthl 1,1840:— 

" Yn ol treulio amser maith i wrando ar y ddwy ochr yn amgylchiadaa 
terfysglyd Penmain, cafwyd eithaf boddlonrwydd fod y rhan sydd yn y 
Capel wedi ymddwyn yn gwbl anefengylaidd tnag at y Parch. J. Jones, 
ac felly penderfynwyd yn unfrydol 1 gydymdeimlo âg ef, i'w amddifi^n^ 
a chynorthwyo yr achos newydd sydd ganddo ef, a'r rhai a aethaut gydag 
ef allan o*r Capel ; ac na byddai i neb o honynt hwy na*r pregethwyr 
eíydd yn eu heglwysi i fyned i bfegethu ftt y blaid sydd yn y Capel, hyd 



Digitized by 



Google 



128 COPIANT 

nes y cydDabyddont, ae yr ymoBiyngont am en beian, aeamlygn hyny i'r 
cyfitndeb ; ond hefyd nad ydynt i*w hystyríed yn ddiarddeledig hyd y 
gymanfa, ond dan gerydd. Dymnnir yn daer gan weinidogion Mynwy 
ar i*w brodyr trwy Gymm i gydweithredn á hwy yn eu hymddygiadan 
tnag atynt ac i anfon ea cyhoeddiadan pan yn dyfod y ffordd hon, at yr 
eglwys Gynnlleidfaol yu Ck>ed-duon, ac nid i Benmaiu." * 

Nid rhaid wrth aîr o sylw ar y penderfynifad rhyfedd uchod, ond 
yn nnig ddweyd, fod yn anmhosîbl lai nag i'r eglwysi ddyfod i 
wrthdarawiad uniongyrchol âg unrhyw gyfundeb a gariai eî ym- 
yriad i'r fafch eifchafion. Llaw y Parch. H. Jones, Tredegar 
(Gromwel o Wenf)^ oedd yn yr hoU benderfyniadau, ac efe oedd 
ysgrifenydd y cyf undeb ar y pryd, ac nid oedd hwn ond un o lawer 
o benderfyniadau cyflfelyb a basiwyd o bryd i bryd. Beiddiodd 
gwrthddrych y cofiant hwn ac un arall, fel y crybwyllwyd yn 
barod, ag anufuddhau î orchymyn yr uchel-lys, gan gredu befch 
bynag oedd colliadau a chamgymeriadau yr hen ^lwys, nad oedd 
hawl gan neb î orchymyn na phregethid yr efengyl íddî. Nid 
oedd yr hyn a wnaed gan gyfundeb Mynwy ond yr hyn a wnaed 
gan gyf undebau eraíll, er o bosibl na chariwyd pefchau mor bell, ac 
yr oedd dynion Ued gymedrol eu golygiadau, a'r rhai a ysfcyrir yn 
awr yn oraclau Annibyniaefch, yn cario eu syniad am derfynau 
awdurdod y cyfundeb yn mhellach nag y goddefid ond gan ychydig 
yn y dyddíau hyn. Cymerer y difyniad a ganlyn allan o ysgrif o 
eiddo y Parch. J. Griffifch, Tyddewi, un o'r gweinidogion mwyaf 
pwyllog a synwyrol yn ei oes: — 

"Y mae y fath nndeb nen gysyUtiad gwirfoddol rhwng eglwyd 
Anymddibynol a*n gUydd yn berffaith gyson â'u hegwyddorìon, ac yn 
ymddangos yn fanteisiol ac angenrheidiol iawn er dwyn yr achos yn 
mlaen mewn modd trefnus ac effeithiol— I7n«^ sydd gtyfder. Fel y 
mae undeb personau yn ^lwys, neu gymdeithas grefyddol, yn fanteisiol 
er meithrín crefydd bersonol yn yr aelodau, ac er eu gaUuogi i fod o fwy 
o ddefnydd gyda'r achos ; felly y mae undeb yr eglwysi mewn sir yn 
fanteisiol er meithriniad a helaethiad crefydd yn yr ^lwysi hyny. Felly 
pa helaethaf fyddo yr undeb, mwyaf galluog y w i fod yn ddefnyddioL 
Ond rhaid gofalu na byddo dim yn y cyfryw Undebau ag a fyddo yn 

* Diwygiwr 1840, tudal. 121. 



Digitized by 



Google 



BR. T. BEES. 129 

ysbeilio eglwysi na phersonaa o'a hawliaa cyfr^ithloD. Tra y byddo yr 
^lwysi yn y gwahaaol gylchoedd yn ymdrechn i gydweithreda; pob peth 
perthynol i un cylch yn cael ei benderfyna gan y cylch hwnw ; a phob 
cylch yn gofaln i beidio yniyraeth á'r hyn a fyddo yn perthyn i gylch 
arall ; y mae pob peth yn myned yn mlaen yn hardd, yn rymos, a 
ohysanis. Cariad yw y rhwymyn, a'r lles cyffredinol sydd i fod yn amcaa 
yn y cwbl. 

Y mae yn y mddangos i mi mai diffyg yttyriaeth brìodol o*r pethan hyn, 
nen ddiffyg gofal a ffyddlondeb i ymddwyn yn gyson & hwynt, yw'r achos 
o'r pethau anghysums a gwarthns sydd yn cymeryd lle yn rhy aml yn 
mysg yr Anymddibynwyr. * • * Gellid meddwl nad oes gan rai nn am- 
gyfired am Anymddibyniaeth yn amgen na pherffaith benrhyddid i bob 
eglwys-i wnenthnr fel y myno ; idd yn nnig mewn pethan perthynol iddi 
ei hun yn nnîg, ond mewn pethan a fyddo yn perthynn i eglwysi eraill 
hefyd. Os beiir ar ryw ymddygiad afreolaidd o'n heiddo hwy nen ea 
cyfeiUion, gwaeddant, Anymddibynwyr ydym ni, ni fyddwn ni gyfrifol i 
neb. Os nodir rhywbeth anghyson á'r hyn y penderfynwyd amo gan yr 
eglwysi yn y cyfundeb sirol, gofynir, Beth sydd yn dyfod o Anymddibyn- 
iaeth felly ? megys pe na byddai Anymddibyniaeth ond gair arall am an- 
nhrefn. Beth ! A ydyw yn anghyson âg Anymddibyniaeth i amryw 
eglwysi i gydnno mewn rhyw fesnran cyffredinol er atal annhrefn ? Nis 
medraf weled un anghysondeb rhwng fod pob eglwys yn meddu hawl i 
Iywodraethn ei holl achosion mor belled ag y maent yn perthyn iddi ei 
han yn nnig, a bod rhifedi o'r fath eglwysi, mewn tref n i gydweithredn ac 
atal afreolaeth, yn cytuno i fabwysiada rheolan neilldnol gyda golwg ar 
bethaa perthynol i'r eglwysi yn gyffredinol yn y cyfundeb hwnw. Yn y 
blaenaf , nid yw yr eglwys i fod yn gyfrifol i berson, nac eglwys, na chy- 
manfa, na llÿs ar y ddaear ; yn yr olaf y mae yn gyfrifol i'r cyfnndeb y 
perthyna iddo."* 

Ysgrifenwyd yr uchod gan Mr. GriflSfch mewn adeg derfysglyd, 
gyda chyfeiriad arbenig at y ddadl rhwng Mr. Caledf rjn Williams 
a chyfundeb sír Gaemarfon, a Dr. Arthur Jones, Bangor, a mwj- 
afrif gweínidogion y Gogledd a^í cefnogent ef , ac a gydnabyddent 
ei reoleiddiwch ef fel gweinidog yn yr enwad, a rheoleîddiwch y 
pregethwyr a anfonaí efe allan; ac er fod yn eglur fòd cydym- 
deimlad Mr. Grifflth â'r blaenaf, eto ceisia gyfryngu rhwng y 
pleidian, ac oblegid hyny ysgrifena yn ddoeth a gochelgar. Diau 
y cytuna pawb â'r rhan gyntaf o'r difyniad uchod, er o bosibl nas 

♦ Diwygiwr 1840, tndal. 171. 



Digitized by 



Google 



180 COFIANT DR. T. EEES, 

gallant weled lygad yn llygad âg ef ar y rhan olaf . Mae perth- 
ynas eglwysî Annibynol â'u gilydd mewn cyf undeb, a'u cyfrifoldeb 
i'r cyfundeb, yn gyfryw nad ydym eto wedi gweled neb yn gallu 
eu heglaro yn foddhaol; ac y mae yn rhaid i ni gydnabod nad oes 
genym ein hunain weledigaeth eglur amo. Yr ydym yn creda yn 
ddiysgog yn y ddwy egwyddor — hawl pob eglwys i drefnu eí 
hachosìon ei hun; a chydweîthrediad yr hoU eglwysi i gyrhaedd 
amcanion cyfifredinol crefydd; ond yr anhawsder ydyw cael allan 
Iwybr esmwyth i sicrhau yr olaf heb sathru ar y blaenaf. Nid 
ein hamcan ydyw ateb y cwestiwn nac ysgrifenu traethawd ar 
Annibynineth a chydweithrediad, ond yn unig rhoddi i'r darllen- 
ydd ryw gipdrem ar yr anhawsderau yburaid ymwthio drwyddynt 
wrth geisio gweîthio allan Annibyniaeth gyfundrefnol. Ehyw 
ymbalfalu y buont, ond trwy eu camgymeriadau yr oeddynt yn 
d'od i ddeall yn well; a chyn diwedd eu hoes yr oedd y rhai 
mwyaf eithafol yn eu hieuenctyd wedi cymedroli yn ddirfawr yn 
eu golygiadau. Mae pawb hefyd erbyn hyn wedi dyfod î weled 
mai cymdeithasau hollol wirfoddol ydyw yr undebau a flFurfir, heb 
ymhòni i unrhy w awdurdod, ond yn unig yr awdurdod f oesol sydd 
yn codi o ddoethineb yr hyn a gymeradwyir ganddynt. 

Dichon y teimla Uawer o'n darllenwyr ein bod yn y bennod hon 
wedi eu tynu trwy anialwch sych, diffaeth, lle nad oedd iddynfc 
fowr dyddordeb, ond y maent yn ffeithiau hanesyddol pwysig jm 
hanes ein henwad, a dylai y rhai a ddel ar ol ddysgu rhywbeth 
oddiwrthynt. Yr oedd ganddynt hefyd eu dylanwad ar wrth- 
ddrych y Oofiant hwn, oblegid yn eu canol y cychwynodd ei yrfa 
weinidogaetbol. Ni chymerodd ran amlwg yn y dadleuon amynt^ 
gan nad oedd ond ieuanc; ond, ac eithrio ei ymweliadau daufisol, 
dros dymhor, â Phenmain, yr oedd bob amser yn deymgarol hoUol 
i'r cyfundeb y perthynai iddo, a'i wyneb yn erbyn terfysgoedd ac 
ymrafaelion, yn gystal ag yn erbyn pob afreoleidd-dra; a'i arwydd- 
air gwastadol ydoedd, "Gwneler eîch holl bethau chwi mewa 
cariad." 



Digitized by 



Google 



** TfiAMWY GAN BREOETHU TEYRNAS DdUW." 

Symud i Lanelli — Gyfarfod ei Sefydliad — Y cylch newydd y mae 
ynddo — Gychwyniad a chynydd yr achos yn Llanelli — Y Parch. 
D, Rees — Ei yshryd aH ddylanwad^Gychwyn Parh Street a 
Siloa — Tfantais a gafoddMr, Thomas Eees o ddyfodi gysylltíad 
âg ef — Y giüahaniaelh oedd rhyngddynt — Gysylltiad newydd áV 
sir — Y ddau gyfarfod chwarterol — Llanloidy a Llandilo — 
Neillduolrîüydd y gwdnidogion^Gymanfa Trefgarn — Profedig- 
aeth yn Narlerth—Gymeryd golygiaethy Tywysydd^ acysgrtfenu 
fr lüosg — Gymxinfa Drewen — Dyfodi Gadwgan — Y lletygarwch 
yno — Yr heîbul am ddillad'—Gynhwrf ^^Beca^* — Y mynediad 
anffodus i Oaerfyrddin^Dyfodiad y meirchfilwyr tr drtf— 
Cymanfa Penmain — Y daith mewn cysyllUad aV gymanfa — 
Rhai oedfaon nodedig iddo — Cyfarfod Llanymddyfri^Dychwélyd 
adref 

ÖWELSOM fod Mr. Rees yn gogwyddo i symud o Aberdar, ond 
nid yn frysiog y penderfynodd ymadael. Bu dau neu dri o leoedd 
yn siarad âg ef yn nghylch dyfod afcynfc. Teimlai amryw yn 
Nhrefoms awydd am dano, ond fod y mwyafrif dros roddi eu 
hünain o dan yr un weinidogaefch a Olandwr. Bu am Sabbath yn 
Sardis a Myddfai, ac yr oedd ei gyfeillion Mr. Williams, Llandilo, 
a Mr. Jones, Penfcrefcygwyn, yn awyddus iawn am ei gael yno; ond ni 
theimlai efe ogwyddiad cryf at y fan. Bu am Sabbafch yn Siloa, 
Llanelli, a hoffwyd ef yn fawr gan y bobl; ac yr oedd Mr. Rees yn 
frwd iawn drosfco. Nid oes yn mysg ei bapyrau a adawodd ar 
ol, alwad ffurfiol iddo o Siloa, fel y mae oV hoU leoedd eraill y bu 
ynddynfc. Y cwbl a gafwyd yn mysg ei bapyrau oedd y llythyr 
canlynol afco oddiwrth Mr. Rees:— 

"LlanelU, Tachwedd 27/41, 
"Aäwyl Prawd, 

« Yr wyf yn meddwl fod y bobl yma yn addfed am danoch. Pa 
liryd y gellwch ddyfod i lawr i aros pe anfonem alwad i chwi; a sicrhau 
galwad i chwi yn cynwys mwy o arian nag ydych yn gael yn brcsenolt 



Digitized by 



Google 



182 COFIANT 

Aníonwch gyda throad y Post, fel y gallwyf osod y peth ar droed cyn 
myned i Lundain. Gorea pa gyntaf y deuwch. Byddai yn dda genyf 
pe byddech i ddyfod tra fwyf yn aros yn Llundain. Cedwch y cwbl i 
chwi eich han nes y bydd y mater wedi setlo. 

Yr eiddoch, 

David Rbes." 

Mae yn debyg ddarfod i'r alwad ddyfod yn f uan ar ol hyn, 
oblegid dechreuodd ei weinidogaeth yn Siloa Mawrth 15, 1842, 
ac yr oedd ei alwad o Aberdar yn gofyn tri mis o rybudd. 
Addewid iddo na byddai ei gyflog o dan bum' punt y mia, yr hyn 
oedd yn welliant ar yr hyn a dderbyniasai yn flaenorol. Yr oedd 
cyfarfod chwarterol sir Gaerfyrddin wedi ei gynal yn Llanelli ryw 
bythefnos cyn iddo symud yno, ac oblegid hyny gohiriwyd cyfar- 
(od ei sefydliad hyd Gorphenaf 26ain a*r 27ain. Dyma drefn y 
gwasanaeth — Nos Pawrth, dechreuwyd gan y Parch. D. Evans, 
Oastellnedd; a phregethodd y Parchedigion D. Evans, Penygraig, 
aW. Williams, Llandilo. Dranoeth am 10, dechreuwyd gan y 
Parch. D. Jones, Bethesda, Merthyr. Traddodwyd pregeth alluog 
ar Ymneillduaeth, gan y Parch. D. Davies, Pantteg. Yna rhodd- 
odd y Parch. D. Rees hanes byr o ddechreuad yr achos, a'r modd 
yr arweiniwyd hwy i roddi galwad i'r Parch. Thomas Rees. 
Pregethodd y Parch. D. Jones, öwynfe, bregeth ragorol ar Ddy- 
ledswyddau gweinidogion yr efengyl; a phregethwyd yn gyflFred- 
inol i'r gwrandawyr gan y Parch. D. W. Jones, Treffynon. Am 
2, dechreuwyd gan Mr. J. H. Hughes (Jemn o Leyn), o Gol^ 
Aberhonddu. Pregethodd y Parch. J. Evans, Crwys, bregeth 
synwyrol ar ddyledswydd eglwysi at eu gweinidogion; a phregeth- 
wyd i'r gynulleidfa yn gyffredinol gan y Parch. J. Thomas, 
Adulam, Merthyr. Am 6, dechreuwyd gan y Parch. J. Joseph, 
Llanedi, a phregethodd y Parchedigion D. Evans, Castellnedd, a 
W. Morris, Glandwr. Pregethwyd hefyd yn nglŷn â'r sefydliad 
yn Nghapel Als a'r Bryn gan y Parchedigion H. Davies, Bethania; 
Joseph Evans, Capel Seion; J. Davies, Cwmaman; J. Davies, 
Mynydd bach; D. Jones, Bethesda; a V. Ridge, Eendle.* 

* Diwygiwr^ 1840, tudal. 2S1. 



Digitized by 



Google 



DB. T. RBES. 188 

Mae Mr. Rees bellach wedi dyfod i gylch eang a phwysig; a 
chyn myned yn mlaen âM hanes personol rhaid i ni edrych amo 
yu 6i gysylltiadan newyddion â Llanelli, ac â chyfondeb sir 
Gaerfyrddin; ac y mae genym bob mantais i wnend hyny, gan 
ein bod yno ychydig o'i flaen, ac i ni fod yno am ychydig fisoedd 
ar ei ol. Mae Llanelli wedi dyfod yn un o brif orsafoedd Anni- 
byniaeth yn Nghymru; a dichon nad oes yr un dref yn ein gwlad 
ag y mae dylanwad Ymneillduaeth yn cael ei deimlo yn fwy 
ynddi. Nid oedd y dref 120 mlynedd yn ol ond cilfach fechan i 
ychydig bysgotwyr; ac nid ydym yn cael fod yno unrhyw gynyg 
wedi ei wneud at bregethu gan yr Annibynwyr cyn y flwyddyn 
1770. Yr oedd yno ychydig o aelodau, y rhai a gyrchent i Lanedi ; 
ac o gylch y flwyddyn hòno y daeth y Parch. David Thomas, 
Ffosyrefail, gyntaf i'r dref i br^ethu, ond üi wnaeth ond ychydig 
ymdrech i sefydlu achos yn y lle. Yr oedd wedi myned yn hen, 
ac mewn amgylchiadau bydol cysurus, ac yn gogwyddo at Armin- 
iaeth yn ei olygiadau, fel cydrhwng y cwbl nas gallesid dysgwyl fod 
fawr o egni ynddo at helaethu yr achos. .Yn 1775, urddwyd y 
Parch. Evan Davies yn gydweinidog â Mr. Thomas, a gwelodd 
ef f od yn Llanelli faes eang oedd yn addfed i^r cynhauaf , a thalodd 
sylw arbenig iddo. ünwaith bob deufis y pregethid yma hyd 
hyny, ond yn raddol caf wyd pregeth bob mis, " A gair yr Arglwydd 
oedd werthfawr yn y dyddiau hyny." Adeiladwyd y capel cyntaf 
yma yn 1780, mewn man lle yr oedd flFynon, a enwid yn Ffynon 
Alíce, yn ol enw rhyw hen wraig a drigai yn y ty gerllaw iddi, a 
galwyd ef Capel Als. Nid oedd ond ty bychan, diaddurn, ac ni 
fwriedid ef ond i gael oedfa ar brydnawn Sabbath. Helaethwyd 
ef yn 1797, a llafuriodd Mr. Davies yn y Ue gyda mesur o Iwydd- 
iant hyd ei farwolaeth yn 1806. Cafodd yr achos ei anrheithio yn 
fawr ar ol hyn trwy ddyfodiad y Parch. Thomas Edwards, myfyr- 
iwr o Wrexham, i Lanedi, ac ymranodd yr eglwys o'i herwydd, a 
dyoddefodd Llanelli oddiwrth y rhwyg. Enciliodd amryw at 
y Bedyddwyr, a'r Methodistiaid, a'r Eglwys Sefydledig, a rhai 
at y Wesleyaid, y rhai oeddynt ne^^ydd gychwyn yn y lle. Yn 
mhen amser, yînadawodd Mr. Edwards, a chyda hyny terfynodd 
cjBylltíad LlanelU a Llanedi, Bhoddwyd galwad i'r Parch. Howell 



Digitized by 



Google 



131 COFUNT 

Williams, myfyriwr o Wrexham, ac urddwyd ef lonawr 18, 1813; 
a bu yn y lle am 14 mlynedd, ac o dan ei weinidogaefch dyner ae 
effeithiol cynyddodd yr achos yn gyflym, ac iachawyd ef i raddau 
dymunol oddiwrth yr archollion dyfnion a gafodd. ŵwaelodd 
iechyd Mr. Williams, a bu farw Ebrill 27, 1827, yn 38 oed. 

Ond yn nyddiau y Parch. David Rees yr ymgododd yr achos i 
nerth a dylanwad. Daethai ef yno o'r athrofa yn y Drefnewydd, 
yn Ilawn asbri a brwdfiydedd at waith. Nid yw yn debyg i 
fyfyriwr fyned erioed allan o unrhy w goleg yn f wy f elly. Cyr- 
haeddasai boblogrwydd mawr fel pregethwr, ond yr oedd yn Ilawn 
mor nodedig yn ei ysbryd diwygiadol, a'i benderfyniad at wwth, 
ag ydoedd yn ei ddawn fel pregethwr. ürddwyd ef yn Llanelli 
Gorphenaf löfed, 1829. Gwelodd fod yno le i weithio, a gwelodd 
hefyd y gwaith neillduol oedd yno i'w wneud. Clywsom ef yn 
adrodd hanes ei fynediad i'r Ue í ddechreu ei weinidogaeth. 
Teithiai ar ei draed, yn ol arfer y dyddiau hynyj a chyrhaeddodd 
yno ar brydnawn Sadwrn yn hir-ddydd haf. Yr oedd dysgwyliad 
mawr am dano, a chan eu bod yn gwybod y ffordd y deuai, yr 
oedd amryw o'r cyfeillion wedi myned ran o'r ffordd i'w gyfarfod, 
a llawer yn dysgwyl am dano yn y Manselfs Arms, Ile yr oedd i 
letya, ac yn barod i'w groesawu yn eu ffordd hwy o ddangos car- 
edigrwydd. Pan ddaeth i fewn yr oedd yno lawenydd mawr, a 
phawb yn yfed ato; ac er na ddywedodd ddim ar y pryd yn erbyn 
en harferion, eto gwelodd ar unwaith y gwaith noillduol oedd yno 
i'w wneud; ond deallodd hefyd fod yn rhaid ei wneud yn bwyllog 
a gochelgar, rhag peri terfysg ac ymryson. Er ei fod yn bender- 
fynol, eto yr oedd yn synwyrol i ddefnyddio y ffordd oreu er cyr- 
haedd ei amcanion. T peth cyntaf oll oedd ganddo i'w wneud 
oedd cadw ei hun yn hollol allan o'r fath gynuUiadau profedig- 
aethus; a chyn hir sefydlodd gyfarfodydd ar nos Sadyrnau i 
wrthweithio eu dylanwad, i'r rhai y Ilwyddodd i gael pobl oreu yr 
^lwys, a'r rhan fwyaf o'r bobl ieuainc; fel heb wneud unrhyw 
ymosodiad uniongyrchol yn eu herbyn, Ilwyddodd i osod terfyn ar 
gynulliadau crefyddwyr yn y daf am, a ystyrid yn dafam y capel, 
oddieithr rhyw ychydig bersonau oedd wedi myned yn rhy ddwfn 
yn yr arferiad i'w diddyfnu oddiwrthi, a chyda hwy y darfu am 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 185 

dani. Dyn na cheid yn'mysg mil ei gyfiPelyb oedd Mr. Eees. 
Bhifai yr eglwys ar ei sefydliad yn y lle 260, oiid cynyddodd yn 
gyflym, fel y bn raid yn 1830 ailadeiladn y oapel, er nad oedd ond 
rhyw ddwy flynedd cyn hyny er yr oedd wedi ei helaethn. Aeth 
y dranl yn £800, at yr hyn yr oedd £800 o ddyled yr helaethiad 
blaenorol yn aros; ond ar agoriad y capel newydd yn Mai, 1831, 
casglwyd £500, nes yr oedd haner y ddyled agos wedi ei thalu. 
Ymosodwyd yn ddioed ar y gweddill, a chyn pen pedair blynedd 
nid oedd ceiniog o ddyled yn aros. Nid oedd yr eglwys agos oll 
ond gweithwyr, heb neb a gyfrifid yn gyfoethog yn eu plith, ond 
yr oeddynt oll yn fîyddlawn, a'r gweinidog yn ddihafal yn ei fedr 
ìgael gan bawb weithio. 

Ganf n Mr. Bees yn inan wedi ei sefydliad yn y Ile, y dylesid 
gwneud rhy w ddarpariaeth ar gyf er y Saeson, y rhai oeddynt yn 
Ilnosogi yn y dref , heblaw fod gogwydd Ilawer o'r bobl îeuainc at 
yr iaith Saesoneg. Dechreuodd gan hyny gynal oedfa Saesoneg 
am dri o'r gloch bob prydnawn Sabbath. Hyd hyny arferid cynal 
oedfa Gymraeg yn y prydnawn, ac yr oedd Ilawer o'r hen bobl 
yn hwyrfydig iawn i'w rhoddi i fyny, oblegid hòno oedd y brif 
oedfa er yr adeg yr oedd Llanelli yn nglŷn á Llanedi. Yn nhymhor 
Mr. Howell WiIIiams pregethid yn y capel y boreu a'r prydnawn, 
ac mewn gwahanol anedd-dai yn y cylchoedd yr hwyr; ac nid 
oedd yr Ysgol Sabbathol yn cael fawr o sylw. Gwelwyd hefyd cyn 
hir fod yr oedfa Saeson^ am dri yn anfantais fawr i'r ysgol, ac 
oU^d hyny newidiwyd hi i fod ar ol yr oedfa Gymraeg yn y 
boreu, ac y ceid felly y prydnawn yn gwbl i'r ysgol. Parhaodd 
felly hyd 1889, pryd yr agorwyd capel Seisonig Park Street, ac y 
goUyngwyd pedwar ar hugain o'r aelodau allan i ymffurfio yn 
eglwys yno. Dygwyddiad pwysig oedd hwn yn hanes yr eglwys, 
ac ofnid y buasai coUi cynifer o bersonau gyda'u teuluoedd yn 
f wlch mawr yn y Ile, ond Ilanwyd eu lleoedd yn fuan, ac ni chaf- 
odd dim ddyoddef oblegid eu hymadawiad, ond bu sefydliad achos 
Annibynol Seisonig yn y dref yn fendith anmhrisiadwy i*r trigol- 
ion, ac yn ddechreuad cyfnod newydd yn sefydUad achosion 
Seisonig yn Nghymru. 

Yr oedd nifer fawr o'r aelodau yn by w yn nglàn y môr, a'r 



Digitized by 



Google 



186 COFIANT 

rhagolygon yn addawol am gjnydd yn j boblogaeth, a gwelai Mr, 
Bees fod perygl y collai yr enwad dir oni wneid darpariaeth yno. 
PaBÌwyd trwy bleidlais reolaidd yr eglwys i godi capel yno; ac ar 
no8 Sabbath, Gorphenaf 19eg, 1840, mynwyd rhywbeth mwy 
sylweddol na phleidlais. Casglwyd yn nghapel AIs £46 2s. 4c. 
at yr amcan. Yn ddioed cymerwyd tir, ac adeiladwyd capel 
gwerth £651, yn mesur 40 troedfedd wrth 36 troedfedd, agalwyd 
ef SiLOA. lonawr 14eg, 1841, corffolwyd ynddo eglwys o 116 o 
aelodau, a ollyngwyd yn rheolaidd o Gapel AIs, gydag nnarbym- 
theg eraill a ymunodd á hwy ar y pryd, a chynaliwyd cyfarfodydd 
agoriad y capel Bbrill 26ain a'r 27ain, y flwyddyn hòno; fel yr 
oedd yr achos newydd yn cychwyn o dan amgylchiadau nodedig 
o ffafriol. Dyma yr eglwys y daeth Mr. «Bees, Aberdar, ati yn 
Mawrth, 1842. Mantais ddirfawr iddo yn mhob ystyr fu eí 
symudiad i Lanelli, a*r benaf yn ddiau oedd dyfod i gysylltiad â 
Mr. Eees, Llanelli. Ni bu erioed ddau ddyn mwy annhebyg yn 
gorfforol a meddyliol. Dyn byr, crwn, Iluniaidd, cydnerth, oedd 
Mr. Rees, Llanelli, ac er fod swm da o gnawd arno, nid toes 
meddal oedd hwnw, ond cnawd iach a chaled; yr hyn a barai fod 
ei symudiadau yn hoy w a chwimwth. Yr oedd Mr. Eees, Siloa, oV 
ochr arall, yn dàl ac esgymog, heb lawer o gnawd amo, a'i sym- 
udiadau yn araf a hwyrfrydig, ac o'r braidd yn af rosgo. Yr oedd 
y naill o deimladau bywiog a chynhyrfus, fel y taniai yn wenfl9am 
ar darawiad, a hyny ai' yr achlysur mwyaf dibwys, tra yr oedd y 
Uoll yn oddefgar dros fesur, ac nid oedd dim a barasai ìddo 
ddweyd gair garw. Diwygiwr trwyadl oedd Mr. Eees, LlaneDi. 
Galwodd un o'i feibion yn Luther, ac nid anhawdd ydy w gwybod 
pwy a edmygir gan rieni wrth yr enwau a roddant ar eu plant; 
er f od yr enwau a'r plant fynychaf yn ieuad hoUoI anghymharus. 
Ond yr oedd galw y bachgen yn Luther yn dangos pwy a edmygai 
y tad; a phan y cychwynodd gyhoeddiad misol, galwodd ef ¥ 
DitvygiìVT^ yn ol yr hyn oedd ef ei hiin. Yr oedd yn wrol a diofn, 
ac nid arswydai wyneb neb i draethu ei feddwl. Yr oedd Mr. 
Bees, Siloa, yntau, yn ofnus a gochelgar, ac ni fynasai beri dolur 
i deimlad neb. Tynerwch a charedigrwydd oedd lonaid ei natur, 
ac i ochr tragaredd yn wastad y syrthiu. Cariai y naill lywodr- 



Digitized by 



Google 



DB. T. BESS, 187 

aeth gref yn mhob cylch, yn ei deulu ac yn yr eglwya; a dalíai 
yr awenan yn dỳn yn ei law ei hnn^ fel na feiddiai neb wnend yn 
hyf amo; ond yr oedd y Ilall yn wan a goddefgar, fel y cymerai 
pob nn o*i gylch gryn lawer o ryddid i wnend yr hyn oedd nniawn 
yn ei olwg ei hnn. Nid yn aml y daeth dau ddyn aV fath wahan- 
iaeth rhyngddynt i* gysylltiad mor agos a'a gilydd. Ond yr 
oeddynt yn gyfeillion trwyadl, mewn llawn gydymdeimlad â'u 
gilydd, yn cydweithio ynberfiFaith heddychol; a'r naill yn ddiau, 
er hwyrach yn ddiarwybod, yn cael yn y Uall yr hyn y teimlai ei 
fod ei hun yn ddiffygiol o hono; ac y mae yn sicr genym iddynt 
wneud lles dirfawr i'w gilydd. Yn nghyfarfod ymadawol Mr. 
Bees Siloa, dywedaì Mr. Bees, Capel Als, eu bod wedi byw 
mewn heddwcli perffaith, heb air croes rhyngddynt, am yr wyth 
mlynedd agos y buont yn nghyd. " Do, Mr. Ehys," meddai Mr. 
Joseph Evaas, Oapel Seion, yr hwn oedd yn bresenol, " Do, Mr. 
Bhys, ond mae'r diolch i gyd iddo fe;'' ac yr oedd chwerthiniad 
iachus y dyrfa yn dangos mai felly y credent hwythau hefyd. 

Ond yr ydym yn sicr ddarfod i'n gwrthddrych gael Iles dirfawr 
trwy ei gysylltiad â Mr. Rees, Llanelli. Ehoddodd symbyliad 
e£EèithioI idda Cadwai ef yn wastad mewn gwaith, a phan y 
tueddai i fyned yn ddiofal, yr oedd yn union yn ei gyffroi. Yr 
oedd ynddo nerth cawrfil, ond ei brofedigaeth oedd ymoUwng oni 
symbylid ef ; a pha fwyaf o waith a roddid amo, goreu oll y gwnai 
ef ; a gofalai ei gymydog o ŵapel Âls na byddai byth yn segur. 
Bhaid i ni ddweyd mai Mr. Bees, Llanelli, oedd y gweinidog 
mwyaf effro a gweíthgar y daethom erioed i gyffyrddiad âg ef ; a 
chredwn mai fel gweinidog y rhagorai. Yr oedd yn ddoniol iawn 
f el pregethwr, yn fedrus fel golygydd, yn alluog mewn cynadledd- 
au; ond yn Llanelli yr oedd gartref ; ac yn Nghapel AIs yr oedd 
yn feistr y gynulleidfa; ac yr oedd ynddo ryw ysbrydiaeth yr hwn 
a daflai i bawb a ddeuai i gysylltiad âg ef. Nid oedd trwy hoU 
BÍr Gaerfyrddin ar y pryd neb o gyffelyb feddwl, nac yn wir trwy 
hoU Ddeheudir Cymru. Cafodd lawer o bethau yn ei ffafr; ym- 
sefydlodd yn sir Gaerfyrddin ar yr adeg yr oedd y gweinidogion 
poblogaidd oedd yno yn heneiddío, ac felly yn naturiol yn gollwng 
yr i^^en^u o'i; tow, Daeth trwy briodas i gysylltiad âg un o hen 



Digitized by 



Google 



136 COFIANT 

denluoedd mwyaf parchus a chyfrifol Llanellî, a bu hyny yn help 
mawr i'w ddylanwad. Cymerodd eî ran yn holl helyntîon 
cyhoeddus y dref, ac ar fwrdd y gwarcheidwaid, a byrddau eraiU, 
jr oedd bob amser yn un o'r rhai blaenaf. Ymladdodd frwydr y 
dreth eglwys nes y bwriwyd rhai o'i bobl i garçhar, Yn lle gadael 
i ficer y plwyf orfaelu pob awdurdod mewn Ue yr oedd corfiE y bobl 
yn ymneillduwyr, gwnaeth i'r ficer deimlo mai ganddo ef yr oedd 
y bobl. Llawer brwydr galed a f u rhyngddynt ar f aterion plwyfol, 
nes y gwelodd y ficer o'r diwedd mai caled oedd iddo wingo yn 
erbyn yr esgob ymneillduol. Mae yn amheus genym a fu gan yr 
un gweinidog ymneillduol mewn unrhyw dref yn Nghymru y fath 
ddylanwad dros yr holl drigolion, ag a f u gan Mr. Bees yn Llanelli 
am yn agos i ddeugain mlynedd. Yr ydym yn cyfeirio at y 
pethau hyn oll er dangos y fantais a gafodd gwrthddrych y Cofiant 
trwy ddyfod i'r fath gysylltiad agos âg ef. 

Ond nid yn Llanelli yn unig yr oedd y fantais, ond yr oedd y 
cysylltiad y daetb iddo yn sir öaerfyrddin ar yr adeg bòno yn 
ffafriol iawn, Mae rhyw adegau ffafriol ar siroedd. Mae yn 
dygwydd fod nif er o bregethwyr nodedig mewn sir yn gyfamserol. 
Cof genym gly wed yr Hybarch Rees Jones, Ffaldybrenin— tad yr 
athrylithfawr Eilsby— yn dweyd gyda chyfeiriad arbenig at sir 
Gaerfyrddin yn y cyfnod hwnw, a'r nerth mawr oedd yn y weini- 
dogaeth, " 'Rwy'n cofio," meddai, " mai sir Aberteifi oedd ar y 
blaen i bob sir yn y Deheudir yma o ran ei phregethwyr; pryd yr 
oedd Dr. Phillips yn y Neuaddlwyd, a Griffiths yn Hawen, a 
Davies yn Aberteifi, a PhiUips yn ddyn ifanc yn Drewen, a 
Griffiths yn Horeb, a Griffiths yn Nhy'nygwndwn, ac Azariah 
Shadrach yn Aberystwyth, a Moses Ellis yn ei flodau yn Nhaly- 
bont. Mi fydda yn sir Aberteifi bregethu yn yiìyddiau hyny; 
ond yn awr sir Gaer sydd ar y blaen o bob sir yn y Deheudir." 
Ac yn ddiau f elly yr oedd. Ysgatfydd na bu mewn unrhy w sir 
ar yr un adeg gynifer o bregethwyr doniol a phoblogaidd ag oedd 
yn sir Gaerfyrddin yn y deng mlynedd, o 1838 i 1848. 

A ddaw y darllenydd gyda ni i ddau gyfarfod chwarterol yn sir 
Gaerfyrddin; y ddau gyfarfod chwarterol cyntaf y bu gwrthddrych 
y Oofiant hwn ynddynt wedi sefydlu yn Siloa, a cheir ynddynt 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 189 

ryw syniad am nodwedd y weinidogaeth yn y sir ar y pryd. Cy- 
naliwyd y cyntaf yn Llanboidy, Mehefin 6ed a'r 7fed, 1842. Yr 
oedd yn dywydd brwd a thesog, a chan fod y cyfarfod y Llan a'r 
Mawrth cyn cymanfa Trefgam, daeth nifer luosocaeh nag arferol 
weinidogion y sir yno. Gwnaed darpariaeth i bregethu yn yr 
awyr agored, oblegid na chynwysai y capel y dyrfa a ddaethai 
yno. Y Parchedigion J. Lloyd a J. Lev^is, Henllan, oedd gwein- 
idogion Llanboidy ar y pryd; ond ar Mr. Lewis y disgynai holl 
ofal rheolaeth y cyfarfod, oblegid fod Mr. Lloyd yn analluog i 
ddilyn y cyfarfodydd. Y prydnawn cyntaf, am ddau oV gloch, 
pregethodd y Parchedigion T. Eees, Siloa, a D. Davies, Llundain. 
Dyma y waith gyntaf i Mr. Rees i bregethu mewn cyfarfod 
chwarterol yn sir Gaerfyrddin. Nid ydym yn cofio ei destun na 
dim o*i bregeth, ac ni adawodd unrhyw argraff neiUduoI ar y 
gynulleidfa. Arferai Mr. Davies, Llundain, ddyfod i lawr o 
Lundain bob blwyddyn o gylch adeg y gymanfa, a threuliai ran 
fawr o'i amser gyda'i deulu yn Nhrelech, a phregethai lawer trwy 
y wlad oddiamgylch, ac yr oedd yn nodedig o boblogaidd. Yr 
oedd ei ddawn yn iraidd, a'i lais yn swynol, ac yr oedd gwedd o 
brydferthwch barddonol ar ei holl bregethau. Anaml y bu dyn a 
mwy gymhwysderau naturiol ynddo at bregethu, pe gwrteith- 
iasid y galluoedd hyny trwy ymroddiad; a phe buasai yn fwy 
trwyadl a difrifol yn ei waith. Er mai yn Llundain y gweini- 
dogaethai, eto yr oedd ei ymweliadau blynyddol â Chymru, a'i 
bresenoldeb gwastadol yn y cyfarfodydd pan ddeuai i lawr, yn 
peri iddoef a phawb arall deímlo ei fod gartref yn sir Gaerfyrddin. 
Y noson hòno am chwech pregethodd y Parchedigion J. "Williams, 
Llangadog, a W. Davies, Llanymddyfri. Gweinidog ieuanc oedd 
Mr. WiUiams, newydd ei urddo y flwyddyn cyn hyny; ac un o'r 
dynion ieuaino mwyaf addawol yn yr enwad. Byr o gorff, ac o 
líw crasgoch, ac yn nodedig o lanwaith a thrwsiadus; a'i bregeth 
feleîgorff a'i wisg, yn goeth a threfnus; ac er na chyfrifid ef 
yn fawr, yr oedd yn nodedig o brydferth. Brithid ei bregethau 
ag eglurhadau syml, a chymhariaethau dealladwy, a thraddodai 
yn gyflym a gwresog; ac er fod ei lais yn gryf, ac o'r braidd 
yn gras, eto fel y poethai tynerai ei oslef nes bod yn dra effeith- 



Digitized by 



Google 



140 OOFIANT 

iol. Newidiodd lawer yn ei arddull ar ol hyny, nes d'od yn f wy 
llac a mentrns; ac er o bosibl i hyny ei wnend yn fwy poblogaidd 
gyda'r Unaws, eto nid oedd Mr. Williama, Oastellnewydd, yn 
mlynyddoedd ei nerth, i ni i'w gymharn fel pregethwr â'r hyn oedd 
" Williams„Llangadog," yn njlynyddoedd cyntaf ei weinîdogaeth. 
Yr oedd Mr. Davies, Llanymddyfri y pryd hwnw, yn anterth ei 
ddydd. Dyn tàl, llnniaidd, llathraidd, hynaws a serchog yr olwg 
amo, yn meddn parabl clir a llais clochaidd, a pharai ei fyrder a'i 
felusder ei fod yn wastad yn dderbyniol. Pregethai dair gwaith 
bob Sabbath i'w bobl gartref, ac nid oedd neb yn íwy derbyniol 
ganddynt; ac ni bn y gynuUeidfa eríoed yn llnosocach nag yn ei 
amser ef. Yr oedd yti un o'r dynion mwyaf diniwaid, ac heb 
ddim drwg gan neb Vw ddweyd am dano. 

Boren dranoeth, am saith, pregethwyd gan y Parchedigion T. 
Jenláns, Penygroes, ac E. Jones, Cmgybar. Tr ydym eisoea 
wedi cyfeirío at Mr. Jenkins, oblegid gydag ef y bn Mr. Rees 
gyntaf ar daith. Nid oedd wedi cael dim manteision addysg, ac 
ni ddeallai ond y Gymraeg yn nnig. Yr oedd yn hynod o esgeulus 
am y dyn oddiallan; ac ychydig o ofal a gymerai pa beth na pha 
fodd y gwisgai. Ond yr oedd yn ddyn cryf o gorff a meddwl, ac 
yn gryfach ei argyhoeddiadan na'r cwbl. Mynai gael allan y 
rheswm am bob peth, yr hyn a roddai i'w bregethau wedd athron- 
yddol. Pregethai y boreu hwnw oddiar y geiriau, " Ti a gedwi 
mewn tangnefedd heddychol yr hwn sydd a'i feddylf ryd arnat ti, 
am ei fod yn ymddiríed ynot;" ac ymdriniai yn Ued helaeth âg 
athroniaeth feddyliol, er nas gallasai ei fod wedi darllen odid ddim 
erioed ar hyny; ond yn unig edrychai ar bethau fel yr ymddang- 
osent.iddo ef. Cof genym fod y Parch. David Hughes, Trelech, 
yn eistedd yn ein hymyl y boreu hwnw, ac nid oedd mewn un 
modd yn foddhaol arno. Cydnabyddai ei fod yn ddyn o ddeall 
cryf, ond y dylasai fod wedi darllen llawer mwy ar y mater cyn 
ymgymeryd â'r fath gwestiwn mewn cynuUeidfa. Yn ddian yr 
oedd Mr. Hughes yn awdurdod ar y fath bethau, ac iddo ef rhaid 
yr ymddangosai yn dra diffygiol; ond yn sicr yr oedd Mr. Jenldns 
yn ddyn o ddeall cryf , ac yn un o'r dynion mwyaf difrifol a chyd- 
wybodol yn ei oes. Pregethodd Mr. Jones, Orugybar, 9,v athn^w- 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 141 

iaeth yr Iftwn; ac yr oedd ya eglur ei fod wedi darllen traethawd 
Dr. Jenfcyn ar yr lawn, ac wedi benthyoa yn helaeth o hono; ac 
íiid ymddangosai yn ceisio cehi hyny, oWegid cyfeiriodd at Dr. 
Jenfcyn unwaith neu ddwy yn nghorff ei bregeth. Yr oedd Mr. 
Jones yn ddyn pwyllog a synwyrol iawn, ac yn bregethwr pur a 
sylweddol, ond heb ireiddiwch neilldaolyneiddawn, ef ypregethai 
ar brydiau yn dra effeithiol. Yr oedd o ymddangosiad urddasol, 
a gwnai bob peth yn deilwng oM ymddangosiad, fel na feiddiaî neb 
wneud yn hyf arno. Edrychid i fyny ato gan y Uuaws, oblegid 
yr oedd ya amaethwr parchus a chyfrifol, yn gystal ag yn weini- 
dog cymeradwy. 

Am ddeg o'r gloch, pregethodd y Parchedigion W. Williams, 
Llandilo; Joseph Evans, Oapel Seion, a D. Rees, Llanelli. Dyma 
y brif oedfa, a dyma y prif ÍH^ethwyr. Hwynthwy fynychaf 
fyddai am ddeg o'r gloch, os byddent bellder priodol oddiwrth eu 
cartrefi. Mr. Williams, yn ddiau, oedd y pregethwr mwyaf 
poblogaidd o honynt oU ar y pryd hwnw. Yr oedd ynddo fwy o 
bethau i gyfarfod y Uuaws yn y cynulleidfaoedd, ac yr oedd yn 
uchder ei boblogrwydd. Yr oedd yr angerddoldeb oedd yn ei ys- 
bryd, y nerth oedd yn ei draddodiad, yr eglurder a'r cyfaddasder 
òedd yn ei bethau, a'r wedd gyfeiriadol a roddai i'r cwbl yn peri 
ei fod fel Uifeiriant yn cymeryd y cyfan o'i flaen. Pregethai y 
boreu hwnw oddiar y geiriau, " feibion Israel, nac ymleddwch 
yn erbyn Arglwydd Dduw eich tadau; canys ni Iwyddwch chwi."^ 
'Ymladd yn erbyn Duw, ac aflwyddiant yr ymgyrch oedd ganddo. 
Nid oes genym gof neiUduol am y bregeth, yn ychwaneg na'i bod 
yn nerthol iawn, er nad ymddangosai yn cario goruchafiaeth mor 
llwyr ar y gynulleidfa ag y gwelsom ef weithiau. Yr oedd Mr. 
Eyans yn un o'i fanau uchaf. Ei bregeth fawr, " Ymffrostio yn 
y groes." Yno y daeth allan gyntaf, ac ystyriai ef hòno yn un o 
l)regethau goreu ei oes, ac felly yn ddiau yr oedd. Brawddegau 
byrion, tlysion, caboledig; ac eto yn finiog a bachog, ac yn cael eu 
traddodi gyda'r oslef hòno oedd yn briodol hoUol iddo ei hun. 
Dangosai ei bregethau ól llafur mawr. Oymeräi amser hir gyda 

*2 Cron. xiii. 12. 



Digitized by 



Google 



Ì42 OOPIANT 

hwy. Gasglai iddjnt y pethan goren a allai gael o bob man, ac 
yr oedd ganddo lygaid i weled y cyf ry w. Diwygiai a pherfifeithiai 
hwy, nes en bod, erbyn y deuent allan i'r cyhoedd, yn ddamau 
gorphenedig. Nid oedd mewn un modd yn gynyrchiol ei feddwl; 
ond ar gyfer achlysnron neillduol darparai yn ofalus; ac oni byddai 
ganddo bregeth ni welid ei wyneb mewn cyfarfod. Ni ddaeth neb 
yn y cyfarfod hwnw yn agos ato; a theimlai ei hun ei fod wedí 
gwneud mor dda, fel y gwrthododd ar bob cyfrif fyned yn mlaen 
i'r gymanfa. Dychwelodd adref, gan deimlo ei fod wedi gwneud 
yr oU a allai wneud am yr wythnos hòno. Nid oes genym ddim 
cof am destun na phregeth Mr. Rees; ac nid rhaid i ni ychwanegu 
am dano ef at yr hyn a ddywedasom eisoes. Pregethwyd am 
ddau o'r gloch gan y Parchedigion H. Davies, Bethania, a D. 
Williams, Bethlehem, Llangadog. Gweinidog ieuanc newydd eí 
urddo y gwanwyn blaenorol oedd Mr. Davies, ac yr oedd yn breg- 
ethwr rhagorol. Sylweddol o ran mater, a gwresog o ran traddod- 
iad. Gwr rhagorol yn mysg ei frodyr oedd Mr. WiUiams; anwyl 
ganddynt oU; ac er na chyfrifid ef yn bregethwr mawr, eto yr oedd 
yn ddyn da, ac yn bregethwr cymeradwy. Bu ef f arw y flwyddyn 
hòno, ac yr oedd galar mawr 6*i golli. 

Mae yn demtasiwn i ni fyned yn ndaen i'r gymanfa i Trefgam, 
a rhoddi ein hadgofion am dani, ond i ba beth yr ymdrown ? 
Aeth Mr. Rees, Siloa, gyda Mr. Rees, Llanelli, i Zion's Hill ar eu 
flFordd i'r gymanfa. Yn y gymanfa ni ofynwyd iddo wneud dim, 
Ni wyddai Mr. Grifiìth, Trefgara, ddim am dano; ac nid oedd yn 
meddwl fawr am neb ond am Mr. Williams, Llandilo. Wrtho ef 
yr oedd ei hoU ddysgwyliad. Yr oedd Mr. WiUiams ac yntau 
wedi bod yn cydbregethu yn nghymanfa Bwlchnewydd y fiwyddyn 
fiaenorol, Ue y cafodd Mr. WiUiams oedfa anarferol, ac aeth yr 
hen wr gartref wedi ei lyncu i fyny ganddo; a'r cwestiwn cyntaf 
a ofynai i bawb foreu y gymanfa oedd, " A ddaeth e ?" ac ni bu 
yn dawel nes y gwelodd ef. Noson olaf Oymanfa Trefgarn, yr 
oedd Mr. Rees, LlaneUi, wedi anfon ei gyhoeddiad ef a Mr. Rees, 
ffiloa, i Narberth, ar eu ffordd yn ol. Y naiU i bregethu yn 6y- 
mraeg, a'r UaU yn Saesoneg. Yr oedd yn ddiwmod poeth, Uych- 
lyd, a'r ddau yn Ued fiinderus ar ol teithio; ac ar y ffordd, mynai 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 148 

Mr. Bees, Llanelli, gan mai efe oedd i bregethn yn Saesoneg, a 
hyny yn gyntaf, i'w gydymaith ddechreu yr oedfa, gan y cawsai 
ef orphwys ychydig cyn dechreu pregethu. Boddlonodd yn ddi- 
nâg. Ond wedí deall fod hyny i'w wneud yn Saesoneg, dechreuodd 
ymgyndynu, a mynai dynu yn ol, ond gwasgai Mr. Eees arno i 
wneud. Yr oedd wedi gwneud hyny lawer gwaich yn Aberdar, ac 
unwaith neu ddwy yn Park Street, er y daethai i Lanelli; ond yr 
oedd arno ofn mentro yn Narberth, yn ol y syniad oedd ganddo 
am y gynuUeidfa yno, ond wedi hir gymhell cydsyniodd. Wedi 
myned iU dau i'r pulpud, ac ar ol rhoddi y penill allan, tra yr 
oeddynt yn canu disgynodd ei lygaid ar ryw wraig fwy boneddig- 
aidd yr olwg ami na'r UeiUyn ygynuUeidfa, a honmtímT ribanog 
ganddi, yr hyn oedd yn beth pur anarferol yn y dyddiau hyny. 
Dychrynodd yn yr olwg arni i feddwl gweddîo yn Saesoneg, ac 
eisteddodd wrth ochr Mr. Eees yn y pulpud, a gofynodd iddo 
mewn tôn ddolefus, " Pwy yw'r fenyw acw a'r fonet yna?" yr oedd 
yn eglur wedi ei hofnî. "0," meddai Mr. Eees, yn ei flFordd 
swta, " na hidiwch mo'i bonet wr, gweddîwch chi." Ac erbyn 
hyny yr oedd y canu ar ben, ac yr oedd yn rhaid gwynebu y 
gwaith. Llawer o ddifyrwch gafwyd gydag ef ar ol hyny, pan yr 
adroddai Mr. Eees, Llanelli, fel y dychrynwyd ei Saesneg gan 
" fonet y fenyw." 

Ond rhaid i ni fyned yn mlaen er gweled yn mhellach y f rawd- 
oliaeth i gysylltiad â'r hon y mae wedi dyf od. Yr oedd y Oyf arfod 
Ohwarterol dilynol i Lanboidy yn y Tabernacl, Llandilo, Awst 
9fed a'r lOfed, yr un flwyddyn. Am ddau o'r gloch y dydd cyntaf, 
pregethodd y Parchedigion D. Jones, Bethesda, Merthyr; D. 
Bvans, Penygraig, a J. Erans, Oapel Seion. Gweinidog o 
Porganwg oedd Mr. Jones, a ddygwyddai fod yn y cyfarfod; ac yr 
ydym eisoes wedi cyfeirio at Mr. Evans, Oapel Seion. Yr oedd 
Mr. Evans, Penygraig, yn un o'r gweinidogion mwyaf effro a 
gweithgar yn y sir yn yr adeg hòno, ac yr oedd yn bregethwr pur 
effeithiol, er nad oedd yn fawr nac yn gryf . Ymosodai gydag 
egni ar arferion llygredig y wlad, a gwnaeth lawer tuag at eu 
rhoddi i lawr. Nid oedd o'r dymher fwyaf hapus, ac yn aml 
dywedai eiriau fel brath cleddyf ; ond yr oedd yn ddyn da a 



Digitized by 



Google 



144 OOPIINT 

chrefyddol, ac nîd oedd yn y wlad well gweinîdog. Gwnaeth les 
dirfawr yn y cylch Ue y llafuriai. Am chwech y noson hòno, 
pregethodd y Parchedigion Joseph Williams, Bethlehem, St. 
Clears; J. Davies, Cwmaman, a D. Evans, Castellnedd. Disgynasai 
llinynoedd Mr. Williams mewn lleoedd hyfryd, ac nid oedd yn 
amddifad o allnoedd pe buasai ei ymroddiad yn gyfatebol; ond 
esgeulusodd ei waith, fel y çwelodd mai diogelach iddo oedd 
encilio i'r Eglwys Wladol. Er mai i gyfundeb Morgaìiwg y 
perthynai Mr. Davies, Cwmaman, eto yr oedd yn byw yn sir 
Gaerfyrddin, a chyrchai yn aml i'r cyfarfodydd, ac yr oedd yn 
bregethwr grymus iawn. Cariodd y gynulleidfa y noson hòno yn 
erbyn anhawsderau cryfion. Yr oedd ei ddawn fel afon lifeiriol 
yn ysgubo pob peth o'i blaen. Un o weinidogion Morganwg hefyd 
oedd Mr. Bvans, Castelbedd, ond yr oedd yn enedigol o Sir Gaer- 
fyrddin, ac wedi bod yu gweinidogaethu ynddi, a deuai yn aml i'r 
cyfarfodydd, ac yr oedd yn dra derbyniol. Yr oedd ei ddawn yn 
fFrydlifol, ac ar brydiau yn nodedig o efifeithiol. Boreu dranoeth, 
am saith o'r gloch, pregethodd y Parchedigion John Joseph, 
Llanedi, a T. Eees, Siloa; ac o'r holl oedfaon hon oedd y fwyaf 
nodedig. Dyma y waith gyntaf i Mr. Joseph ymddangos yn un 
gyfarfodydd undeb y sir, er ei f od wedi ei urddo er's deng mlyn- 
edd, Cadwasid ef allan hyd ddechreu haf y flwyddyn hòno, pryd 
yr heddychwyd y pleidiau, ac y gwnaed y ddau achos yno yn un. 
Pregethodd oddiar y geiriau, " Yr hwn sydd genym ni megys angor 
yr enaid, yn ddiogel ac yn sicr, ac yn myned i mewn at yr hyn 
Bjàà o'r tu fewn i'r llen." Yr oedd yn ddawn newydd i bawb, a 
. tharawodd yr holl gynuUeidfa. Tywysog o ddyn o ran yr olwg 
amo oedd Mr. Joseph, o deimladau bywiog a chynhes, ac yn llawn 
caredigrwydd. Y boreu hwnw y gwnaeth Mr. Rees ei farc yn sir 
Gaerfyrddin, Profodd f od ynddo f wy o allu nag a gredai neb hyd 
hyny. Pregethodd ar effeithiau ty walltiad yr Ysbryd yn cynyrchu 
galar mawr, " Megys galar Hadad-rimmon yn nyffryn Megidon, 
a'r wlad a alara, pob teulu .wrtho ei hun." Yr oedd y lle yn 
foddfa ddagrau, fel pe buasai yr addewid wedi ei chyflawni. 
Ni chlywsom ef yn gyffelyb cyn hyny ; ac os oedd dadl yn meddyl- 
ian rhywnû yn flaenorol, nid ydym yn meddwl f od dadi yn meddwl 



Digitized by 



Google 



DR. T. RBBS. 14:5 

neb ar ol hyny, nad oedd i'w restru o hyny allan yn noBbarth y 
pregethwyr blaenaf; a hapus oedd, ddarfod iddo ar ei gychwynîad 
bron yn y sir gael y fjith oedf a nodedig mor agos i f angre ei enŵd- 
igaeth. 

Am ddeg o'r gloch pregethodd y Parchedigion D. Davies, 
Pantteg; D. Rees, Llanelli, a D. Williams, Llanwrtyd. Yr ydym 
eisoes, fwy nag unwaith, wedi cyfeirio at Mr. Davies, Pantteg. Yr 
oedd ef ýn weínidog yn Sir Gaerfyrddin cyn geni Mr. Rees, ac er 
y clywodd gyntaf ei enw, edrychai i fyny ato gydag edmygedd a 
pharch. Nid oedd y pryd hwn yn hen, ychydig uwchlaw haner cant 
oed, ond yr oedd wedi ei urddo yn ieuanc, fel yr edrychid arno yn 
hénafgwr. Yr oedd yn ddyn synwyrol a deallgar, a chyfrifid ef yn 
dduwinydd crafiF, a dywedid ei fod yn flaenorol i'r clefyd trwm a 
gafodd yn ddoniol felpregethwr, a'i lais yn swynol. Diangenrhaid 
dweyd dim am Mr. WiUiams; er mai yn Sir Frycheiniog yr oedd 
yn byw, anaml y byddai cyfárfod yn mhen uchaf Sir Gaerfyrddin, 
heb ei fod ef ynddo; a meistr y gynulleidfa ydoedd fel pregethwr. 
Am ddau o'r gloch pregethodd y Parchedigion R. Pryce, Cwm- 
llynfell, J. Lewis, Henllan, ac Edward Rees,*Bryn Seion. Perthyn 
i Porganwg yr oedd Mr. Pryce, ond deuai yn aml i gyfarfodydd 
heb fod yn nebpell o'r terfynau. Un o wir feibion athrylith oedd 
efe, ac ynei allu desgrifiadol yr oedd bron yn anghymharol. " A 
galw amaf fi yn nydd trallod " oedd ei destun; ac yr oedd ei ddar- 
luniadau o drallodion bywyd yn mhob cylch, yn mhlith y pethau 
mwyaf byw a glywsom erioed, ond ei fod weithiau yn chwerthin- 
gar dros fesur yn y gwawd a wnai o ddynionyn ceisio dedwyddwch 
lle nad oedd i'w gael. Oyfrifid Mr. Lewis yn un o'r dynion ieu- 
ainc mwyaf dysgedig yn yr enwad. Nid oedd yn ddoniol fel 
pregethwr, eto yr oedd yn fywiog, a phob amser yn ymarferol. Yr 
oedd gogwyddiad ei feddwl yn athronyddol, ac felly y byddai ei 
bregethau. Cychwynai gyda rhyw wirionedd, a dilynai ef i ba le 
bynag yr arweinid ef ganddo. Pren yn tyf u ac yn ymganghenu 
fyddai ei bregeth, yn hytrach nag adeiladaeth gref a gorphenedig. 
Yr oedd Mr. Rees, Bryn Seion, yn un o'r parablwyr mwyaf clir a 
pherseiniol, ac i'w wrando yn achlysurol yn un o'r pregethwyr 
mwyaf poblogaidd. Symudodd y fiwyddyn ddilynol i Penmaiii, 



Digitized by 



Google 



146 COFIÁNT 

ond dychwelodd i Lanymddyf ri, lle y bu farw yn haner ei ddyddiau. 
Am chwech, pregethodd y Parchedigion J. Stephens, Brychgoed; 
B. Jones, Crugybar, a D. Williams, Llanwrtyd; ac nid rhaid i ni 
ychwanegu gair am danynt hwy. Yr oedd eraill yn y sir pan ym- 
sefydlodd Mr. Rees ynddi, megys y Parchedigion D. Jones, Gwynfe; 
D. Hughes, Trelech, H. Evans, Pembre, a D. Evans, Nazareth; 
ond yr ydym eisoes wedi crybwyll am rai o honjmt mewn cysyllt- 
iadau eraill. Nid oedd yn bosibl fod brawdoliaeth weinidogaethol 
fwy dymunol na'r hon y syrthiodd ei goelbren ynddi, ac yr oedd 
ei gael ef iddi yn ychwanegiad gwerthfawr yn mhob ystyr, 
oblegid ni bu erioed mewn cylch gweinidogaethol ddyn mwy di- 
dramgwydd, na neb parotach i gydweithio, fel y profodd ei hoU 
oes. 

Tn ei gylch cartrefol yr oedd iddo air da gan bawb. Ni wnaî 
diim^ ac ni ddy wedai air i beri dolur i neb. Nid oedd yn nodedig 
f el ymwelwr. Nid oedd ganddo dalent at hyny, ac ni cheisiodd eî 
meithrin; ond pan y gelwid am dano at wely y claf neu at deulu 
mewn trallod, nid oedd neb yn fwy cydymdeimladol. Medraí 
fyned i mewn i'w hamgylchiadau, a thywallt olew a gwin iV 
harchollion. Yr unig gýrjn a ddygid yn ei erbyn yn Siloa oedd eî 
f od yn myned ormod oddicaçtref , a pharhaodd y gýrjn hòno yn ei 
erbyn yn mhob man Ue y bu ar ol hyny. Byddai rhai o'r hen 
frodyr yn achwyn yn dost oblegid ei fod gymaint oddicartref, a 
gwyddai yntau hyny, ond wedi dychwelyd cadwai o'u cyrhaedd 
rhag i neb ddweyd dim wrtho; a boreu Sabbath, ar olhir grwydro, 
elai i'r pulpud ar ei union heb ddweyd gair wrth neb; a chyn y 
disgynai o hono byddaì wedi sicrhau maddeuant llawn a llwyr. 
Bu ei ddawn i fwydo cynuUeidfaoedd o^r pulpud yn help lawer 
gwaith iddo gael maddeuant o fil o fân-droseddau o'r fath. 

Parodd ei agosrwydd i'r swyddfa iddo dalu llawer m^y o sylw 
i lenyddiaeth nag a wnai cyn hyny. Ysgrifenodd amryw draeth- 
odau i'r Ihtvygim. Un ar y "Y Pechod Anfaddeuol;" un arall 
ar "Adduned Jephthah;" ac un arall "Amerodraeth Prydain Fawr, 
a chrefydd lesu Grist." Oymerodd hefyd ran yn Ngolygiaeth y 
Tywyiyddy yr hwn hyd hyny oedd yn gwbl o dan ofal y Parch. D. 
J)avies, Pantteg. Cyhoeddodd Gofiant, yn llyf ryn bychan, i'r Parch. 



Digitized by 



Google 



DE« T. BEES. 147 

D. Thomas, Penmain; a bu y pethau hyn oU yn ymarferiad Uesol 
iddo. Talodd sylw neiUduol hefyd i'r iaith Seisnig, gan ymroddi i 
berffeithio ei hun ynddi, a daeth cyfieithu o'r Saesoneg i'r Gymraeg 
o'r diwedd yn hollol naturiol iddo. Cadwai Mr. Eees, Oapel Als, 
ef mewn llawn waith i ysgrifenu i'r Diwygiwr a'r Tywysyddy a 
daeth yn ddioed i gymeryd ei ran yn mhob peth a berthynai i'r 
enwad yn Llanelli, ac i'r enwadau crefyddol yn gyfifredinol. Ni 
cheid neb yn f wy fifyddlon yn holl gyfarfodydd y sir — y üyf arfod- 
ydd Chwarterol, a'r Cyfarfodydd Diwygiadol, a chynelid hefyd y 
pryd hwnw gyfarfodydd yn nglŷn â'r Ysgol Sabbathol. Elai yn 
achlysurol dros y terf yn i ymweled â'i hen gyfeiUion yn Morganwg, 
wrth lawer o ba rai yr oedd ynddo ymlyniad cryf ; ac nid oedd neb 
a groesawid yn fwy ganddynt hwythau. 

T Gymanfa Orllewinol gyntaf y bu yn pregethu ynddi oedd yn 
Drewen, Mehefin 7fed a'r 8fed, 1843. Gan ein bod gydag ef yn 
myned i'r, ac yn dychwelyd o'r Gymanfa hòno, y mae yr hoU am- 
gylchiadau yn fyw iawn ar ein cof. Yr oedd Gwyl Ddirwestol yn 
Nghastellnewydd y dydd blaenorol, i'r hon yr oedd ef a Mr, Bees, 
LlaneUi, a Mr. Evans, Hebron, ac amryw eraiU yn cael eudysgwyl 
ar eu fifordd i'r Gymanfa. Dygwyddodd i'r hin droi yn anfiFafriol 
iawn ddyddiau y Gymanfa. Anaml yr ydym yn cofio'r tywydd 
mor annymunol yn mis Mehefin. Yr oedd y stage wedi ei chodi 
yn lled agos í làn afon Teifi, ond yr oedd hòno wedi llifo dros ei 
cheulanan, ac amgylchu yr esgynlawr, fel nas gallesid myned o 
fewn rhai llatheni ati, ond trwy help planciau; ac oblegid hynyyr 
oedd cryn bellder rhwng y dorf a'r stage. Pregethwyd y pryd- 
nawn cyntaf gan y Parchedigion T. Rees, Siloa, a W. WilliaHis, 
Llandilo. Pregethodd Mr. Reea oddiar Luc xiii. 23—30 : " Ym- 
drechwch am fyned i mewn trwy y porth cyfyng." Teimlai 
anhawsder oblegid pellder y bobl oddiwrtho, ac eto y mae ei lais 
yn cyrhaedd yn mhell y tuhwnt i derfynau eithaf y dorf . Yr oedd 
sefyllfa yr hin yn ei gwneud yn dra anghysurus i bregethu a 
gwrando; ond Uwyddodd cyn y diwedd i gael gan lawer yno 
anghofio gerwinder yr hin. Darluniai y dyrfa waredigol yn d'od 
o'r dwyrain, y gorllewin, y gosrledd, a'r de gyda hwyl neiUduoI, 
a'i laís cryf cyrhaeddol fel ysgubell yn eu casglu oll yn nghyd. 



Digitized by 



Google 



H8 COFIAHT 

Pregethodd Mr. Willíaros t)ddiar Mat. xiii. 13. Pregeth yr "Hen 
Wrandawyr;" ei arch-bregeth. Anaml y methai hòno. Yr oedd 
fel cleddyf Goliath, "nid oedd o f ath hwnw." Ond profodd yr hia 
yn y Drewen yn anf antais iddo, er cryf ed y bregeth, ac er holl 
nerthy pregethwr. Ond cafwyd oedfa gref er hoU erwindeb yr hin. 
Nid ydym am ddilyn hanes y gymanfa yn mheliach; bnd yn 
dywydd garw y parhaodd hyd y diwedd; ac eto glynwyd ar y maés 
erycwbl. 

Yr oeddym yn dychwelyd y prydnawn hwnw, gryn nifer o 

'^ honom yn nghyd, dros ros Penboyr yn nghyfeiriad Oaerfyrddin, 

ac yr oedd yn dy wydd blin ac ystormns. Marchogem oll, ond 

rhwng y gwynt a'r gwlaw yr oedd yn anmhosibl cadw rhag 

gwlychn, a gwlychodd rhai o honom yn drwm. Yr oedd 

^ , cyhoeddiad Mr. Rees, Llanelli, a Mr. Williams, Llandilo, i fod yn 

^ iCadwgan y noson hòno, ac yr oedd Mr. Rees, SiJoa, yn myned yno 

' fel cyfaiU i'r blaenaf, a Mr. Williams, Llangadog, fel cyfaill i'r 

olaf, ac yr oedd Mr. Jones, Gwynfe, yn myned yno yn nghysgod y 

i cwbl. Nid oeddym ni nébpell oddicartref, a bwriadem fyned yno i 

aros iddi glirîo ychydig, troisom oU— chwech o honom— i fyned i 

OadwgaDw Amaethdycyfrifol, neubalasdy bychan oedd Oadwgan, 

iryw filldir o Gonwil ar flFordd Oastellnewydd, ac yr oedd yn 

adnabyddus ddeugain mlynedd yn ol fel " llety y fiforddolion oll." 

TSià oedd Ue yn Nghymru y cawsai pob pregethwr fwy o groesaw. 

Yr oedd gynt lawer o'r fath leoedd. Brown HiU oedd le i'r hwn 

ymynychgyrchid, alle bob amser yr oedd caredigrwydd dirodres. 

Glantowy oedd gartref clyd, ac yr oedd yno lawer o gyrchu. Y 

Forge am dymhor hir f u yn gyrchfan pregethwyr De a Gogledd, a 

dtìeth y Fforest a'r Gẅindy ar ol hyny yn lleoedd o ymgeledd i 

bregethwyr a'u hanifeiliaid. Ond yn yr adeg dan sylw yr oedd 

Oadwgan yn f wy f elly nag un lle. Yr oedd yn lle clyd a chysurùs 

inewn Uanerch unig ac anghysbell. Yr oedd gymaint uwchlaẅ 

pob peth a geid trwy yr holl amgylchoedd. Nid oedd perygl 

llwyr f wyta y teulu ychwaith, oblegíd yr oedd yno helaethrwydd. 

Yr oedd yr hen f oneddwr Mr. Phillips yn meddu ystad f echan, ac 

yr oedd yn un o'r dynion mwyaf cryno a thaclus o'i wadn i'w 

goryn ag a allesid byth weled, ac yn llawn caredìgrwydd. Yr oedd 



Digitized by 



Google 



DB. T. BESS. 149 

Mrs. Phíllips lawer o flynyddoedd yn íeoangach nag ef, ae yn 
wraig ddoeth a rhinweddol. Yn mhen llawer o fljnyddoedd ar ol 
hyny ail-briododd hi â Mr. Rees, Llanellí. Yr oedd Mrs. Dayies, 
Towy YiUa, Llandilo yn awr, yno ar y pryd gyda'i modryb, ac yr 
oedd hi iddi megys merch; ac yr oedd y pryd hwnw, fel y mae wedi 
bod trwy ei hoes, yn garedigrwydd by w. Diau ei bod hi yn cofio 
yn dda ein dyfodiad yno o gymanfa Drewen, a'r helbul f u gyda 
rhai o'r cwmni pa fodd y gwneid â hwy tra y sychid ea diUad. Pa 
le ond i Gadwgan y gallasai y fath nifer fyned heb fodyn faich rhy 
drwm i'w ddwyn ? Ond derbyniwyd ni gyda'r sirioldeb mwyaf, ac 
yr oedd yno bob helaethrwydd ar ein cyfer. Yr unig anhawsder 
oedd pa fodd y gwneid am ddillad i'r rhai mwyaf corffol o'r 
cwmni. Dyn bychan oedd Mr. PhiUips, ac nis gallesíd gwthio 
rhai oedd yno i'w ddillad ef. Llawer awgrymdigon chwerthingar 
a daflwyd, ac os na weithredwyd yn eu hol parasant ddifyrwch ar 
y pryd. Ni buwyd fawr o dro yn cyflenwi holl eisieu Mr. Williams, 
Llangadog, oblegid yr oedd dillad Mr. PhiUips yn ei ateb ef i'r 
dim. Oyda thipyn o ymdrech gallwyd gwthio Mr. Rees, Llanelli, 
i bâr arall o'i eiddo. Yr oedd yno un ai'all na chafwyd anhawsder 
mawr gydag ef , ond yn unig ei fod yn edrych yn Uipryn main 
mewn clos pen glin, a hwnw yn rhy fyr iddo, ond dyna yn unig 
oedd i'wgael, canys ni ddarostyngasai gwr y ty erioed mo hono ei 
hun mor isel a myned i wisgo Uodrau. Ni bu Uawer o waith i 
gyflenwi hoU angen Mr. WiIUams, Llandilo, am mai efe o bawb a 
gadwasai oreu rhag gwlychu. Yr anhawsder oedd gyda Mr. Bees, 
Siloa, a Mr. Jones, Gwynfe. Mr. WiIUams, Llandilo, oedd y 
mwyaf parod ei awgrymau pa fodd i wneud â hwy. Ond o'r 
diwedd daeth ymwared. Yr oedd yno weision, y rhai oeddynt 
wŷr cryfion, a gwisgwyd y ddau yn glyd yn niUad y rhai hyny; a 
chyn pen haner awr yr oeddym oU wrth f wrdd Uawn yn eistedd, 
ond prin y buasai yn gywir dweyd am danom, " Yn ein dillad a'n 
" hiawn btm/ll,'^ oblegid dillad benthyg oedd am danom, ac nis 
gallasem fod yn ein ^^hiawn hwyll^^'^ ac edrych ar ein 
gilydd. Yr oedd genym fwy na dwy awr hyd amser dechreu yr 
oedfa, ac nid oedd yn debyg wrth erwinder yr hin y deuai neb yno 
am pedfa oddigerth teulu y ty; ond erbyn i'r adeg dd'od yr oedd 



Digitized by 



Google 



150 COPIANT 

yno fagad o bobl wedi ymgynull. Y cwestiwn nesaf i'w l)ender- 
fynu, ar ol i'r tea fyned heibio, oedd pwy a bregethai? Mr. 
Williams a Mr. Rees a gyhoeddasid, ond gwrthodai Mr. Rees ar 
bob cyfrif. Nid oedd yn iach, ac yr oedd wedi gwrthod pregethu 
yn Drewen y bore hwnw. Oeisid gan Mr. Jones, Gwynfe, ond ni 
fynai. O'r diwedd penderfynwyd i Mr. Williams, Llangadog, i 
ddechreu yr oedfa, ac i Mr. Rees, Siloa, a Mr. Williams, Llandilo, 
bregethu, ac felly f u. Oaf wyd oedf a ragorol. Os am Mr. Williams y 
^ dysgwylid, rhoddodd Mr. Eees lawn cymaint o foddlonrwydd i 
bawb; a byth ar ol hyny nid rhaid oedd ond ei gyhoeddi na cheid 
iddo y cynulleidfaoedd Uuosocaf yn y rhanbarth hwnw. Boreu 
dranoeth, cyn ymadael, estynodd Mrs. Phillips goron bob un iV 
ddau bregethodd, a haner coron i ddechreuwr yr oedfa; ac yr oedd 
rhai o'r gweilch yn dweyd, pe gwybuasid hyny, na buasai y fath 
gyndynrwydd i bregethu. Pa fodd bynag yr oedd hòno yn noson 
i'w chofio, ac yn un lawer o'r fath bethau a ddygwyddodd yn 
nglŷn à phregethu teithiol yn Nghymru. 

Yr oedd Oymanfa y pedair sir ddwyreiniol y flwyddyn hòno yn 
Mhenmain, Mynwy, ac i'w chynal cyn diwedd y mis hwnw; ac yn 
nglŷn â'r Gymanfa yr oedd sefydliad Mr. Rees, Bryn Seion, yn 
weinidog yno; ac yr oeddym wedi addaw myned i'r Gymanfa, ac 
yr oedd Mr. Rees, Siloa, wedi addaw myned hefyd. Trefnasom 
â'n gllydd i fyned yn nghyd, a myned am bythefnos o daith yn 
nglŷn â'r Gymanfa i gasglu arian y Diwygiwr^ y rhai a gesglid y 
pryd hwnw ddwy waith yn y flwyddyn. Gadawsom iddo ef drefnu 
y daith, gan ei f od ef yn f wy cyfarwydd â'r wlad, ac yn f wy cyfleus 
i'í swyddfa i wybod yn mha leoedd y dymunid i ni alw. Oytun- 
wyd i wahanu yn aml, ac eto i fod yn gyfleus i'n gilydd bob dydd. 
Gan mai hon oedd ein taith gyntaf gyda'n gilydd rhoddwn hi yma 
gyda gradd o fanylwch. Yr oeddym i gychwyn ddydd Llun, 
Mehefin 12fed, ac i gyfarfod y noson hòno yn Soar, OasteUnedd, 
ond yr oedd anhawsder ar ein fifordd ni i gychwyn hyd dranoeth. 
Y dydd Llîm hwnw oedd y diwrnod bythgofus yr aeth " Beca a'i 
phlant " yn dyrfa fawr i Gaerfyrddin, ac nis gallasem feddwl am 
adael cartref nes bod yr helynt hwnw drosodd. Amser cyffrous 
iawn ydoedd, ac yr oedd wedí bod f elly ar hyd y gauaf blaenorol. 



Digitized by 



Google 



DB. T. B£KS. 151 

Byddai yn hawdd i ní ysgrífenu pennod faith ar y cynhwrf Beoa- 
yddol, oblegid yr oeddym ar y pryd yn nghanol y rhanbarth hwnw 
o*r wlad yn yr hwn yr oedd y cyffroad; a sicrheid ni fod " Beca " 
y parth hwnw yn ein gwrando bob Sabbath, oblegid^yr^oedd gan 
bob ardal ei Beca ei hnn. Yr oedd cydymdeimlad lled gyffredinol 
â hi, ac â'i gweithrediadau, cyhyd ag y boddlonodd yn unig ar 
dori y tollbyrth, oblegid yn sicr yr oedd eu hamledd yn orthrwm 
dirfawr. Nis gallasai amaethwyr anfon eu certi i'r glo neu i'r calch, 
heb fod ganddynt dri neu bedwar o doUbyrth i'w talu, ac yn aml 
fwy na hyny. Ond pan drodd Beca i ddial ar bersonau a 
theuluoedd, i ympsod ar dai, a llosgi ydlanoedd, collodd gydym- 
deimlad y bobl oreu, ac aeth rheolaeth y gweithrediadau i ddwylaw 
y rhai mwyaf dibris a rhyfygus. Yr oedd y mynediad i öaer- 
fyrddin y Llun hwnw wedi ei drefnu, ond ni wyddai neb gan bwy 
nac i ba beth; ond yr oedd y gorchymyn wedi myned allan, ac yr 
oedd ofn ar bawb bron anufuddhau, oblegid na wyddent paddial a 
wneid os gwrthodejj^t. Nid ä y Sabbath blaenorol byth ynanghof 
genym; ofnai pob un ei gymydog, ac o'r braidd yr oedd gan frawd 
hyder mewn brawd. Beiddiasom bregethu y Sabbath cyn hyny 
oddiar y geiriau, " Ceisiwch hefyd heddwch y ddinas y'ch caeth- 
gludais iddi, a gweddîwch ar yr Arglwydd drosti hi, 
canys yn ei heddwch hi y bydd heddwch i chwithau;" a 
bamai Ilawer ein bod yn rhyfygus iawn i wneud, ond ni welsom 
wg ar wyneb neb o'r herwydd. Trwy yr holl nos hòno yr oedd 
yn gyffro mawr trwy y wlad i gyd, ac ychydig a gysgodd neb; ac 
yn blygeiniol iawn ddydd Llun yr oedd yr holl gylch islaw Caer- 
fyrddin hyd Lanfyrnach, ac o Gastellnewydd hyd Narberth, yn 
ymysgwyd i gychwyn. Amaethwyr, fychain a mawrion, ar eu 
meirch, a'r gweision a'r gweithwyr ar draed, gyda chanoedd o 
ferched, y rhai bob amser a welir yn Iluosog yn chwyddo y fath 
dyrfaoedd. Mae eu gwynebau oll ar Gaerfyrddin, ond ni wyddai 
neb honynt i ba beth. Byddin heb arweinyddydoedd, yn myned 
allan yn fwy o ofn y naiU y IlaU, nag oddiar unrhyw amcan i 
ddrygu neb. Ar ol myned i Gaerfyrddin yn dyrfa fawr, a 
cherdded trwy heolydd y dref, arweiniwyd hwy gan ryw rai 
drygionus hyd y worJchouse^ a chan fod gwrthwynebiad mawr gan 



Digitized by 



Google 



152 COFIANT 

amaethwyr ar y pryd i ddarbodion Deddf y Tlodion, aethant 
mewn a dechreuwyd chwaln 7 dodrefn, a thafla y gweljau allan 
trwy y flenestri; ac fel yr oeddynt yn cynhyrfu yr oeddynt yn 
ymhyfhau i wneuthur difrod a dinystr. Ond, Ow I yn sydyn ac 
annysgwyliadwy dyma y meirchfilwyr i'r dref, ac ar eu gwarthaf, 
nes yr aeth yn ddychryn cyffredinol! Pfodd pawb a allai am ei 
einíoes, ond daliwyd ugeiniau yn y worhhouse, y rhai gan mwyaf 
a oUyngwyd yn rhydd yn y fan, oblegid deallwyd mai nid hẅynt- 
hwy oedd arweinwyr y drwg. Nid anghofiwn byth yr olwg a 
welsom ar ugeiniau yn dychwelyd adref yn gynar y prydnawn 
hwnw, wedi eu brawychu drwyddynt gan y si fod y milwyr wedi 
d*od, er heb weled cysgod yr un honynt. Ni bu dim erioed yn 
fwy ffol na'r mynediad allan y diwrnod hwnw, heb wybod pwy 
oedd yn arwain na pha beth oedd yr amcan. Bemid fod mwy na 
phum' mil bobl holl barthau y wlad wedi dyfod yn nghyd; a'r 
syndod ydyw yn mysg cynifer na buasaî Uawer mwy ddrygau 
wedi eu gwneud. Gan awydd i weled y diwedd yn nglŷn â'r 
helynt yma nis gallasem gychwyn hyd ddydd Mawrth; ac wedi 
cychwyn yr oedd yn eglur yr holl ffordd trwy Bontardulais, a 
Threforris hyd GasteUnedd, fod y wlad yn gynhyrfus iawn yn 
nghylch yr hyn a ddygwyddasai y dydd blaenorol, 

Yr oedd Mr. Rees wedi pregethu yn Soar nos Lun, ac wedi 
myned rhagddo i Hirwaen nos Fawrth, tra yr oeddym ninau yn 
Maesyrhaf . Dranoeth aethom ar ei ol, gan feddwl bod yn Hirwaen 
cyn iddo gychwyn, gan fod genym anifail — Drunwr^B, fu mor 
wasanaethgar i ni ar y daith. Ond erbyn i ni gyrhaedd Hirwaen 
yr oedd ef wedi myned yn mlaen i Ferthyr; ac yn nhy Mr. 
Josuah Thomas, Adulam, y cyfarfuasom, Ue yr oedd Mr, Owens, 
Soar, hefyd wedi dyfod, ac y tdreuliasom ddwy awr yn hapus yn 
nghyd, ond nad oedd blas i siarad am ddim ond am " Beca," a'r 
helynt yn Nghaerfyrddin. Y noson hòno yr oedd ef yn myned i 
Saron, Tredegar, a ninau i Sirhowy; ac wedi myned encyd 
ffordd, dywedai, '* Gwell i mi gymeryd Drumer heno i Dredegar, 
mae yno well lle i geffyl nag yn Sirhowy." Oydsyniasom yn y 
fan, oblegid yr oedJym yn awyddus am i Drumer gael y Ue goreu; 
oud y nu^e yn amheus genym hef yd ai er mwyn Drumer druan y 



Digitized by 



Google 



Ì)R. T. BEES. 158 

dymanai hyny. Ni ryfeddem nad ydoedd cael myned i 
Dredegar, ac at ddrws Cromwel o Went, ar eî farch, yn rhyw 
foddhad iddo, oblegid ni bn erioed awchlaw fod gan bethan byehain 
felly ddylanwad arno. Trefnwyd i ni alw gydag ef dranoeth yn 
nhy Mr. Jones, ond meddai, '* Da machgen, os gwed é rywbeth, 
peidiwch myn'd i daera âg ef ." "Wel,"" atebem nînan, "y mae yn 
dibyun beth a ddywed." Ond ni ddywedodd ddim, ond pob peth 
yn y modd mwyaf caredig. T noson hòno yr oedd ef yn Oendl a 
ninan yn Llanelli, Brycheiniog, a chymerodd ef ofal yr anifail y 
noson hòno hefyd, er mai ein ffordd ni oedd bellaf ; ac feUy nos 
Wener drachef n pan yr oedd ef yn Blaenafon a ninau yn y Farteg. 
Daeth heibio i ni boren Sadwm, ac aethom yn nghyd i Bontypool, 
ac yno cyfarfnasom á Mr. Davies, Oaerdydd wedi hyny, yr hwn 
oedd yn y sir ar y pryd yn casglu at Goleg Aberhonddu, lle yr oedd 
yn fyfyriwr. Yr oedd Mr. Rees i fod boreu Sabbath yn Bbenezer, a 
ninau yn y Oapel bach yn Trosnant. Yr oedd yn gymundeb yn 
Ebenezer y boreu hwnw, a chafodd ef yno, fel yr ymddengys, oedfa 
effeithiol iawn. Yn y prydnawn yr oeddym ynmyned dros fynydd 
Llanhiddel, hyd Abertilerwy, i fyny i'r Blaenau, ac i dŷ Mr. 
Daniel Seys Lewis erbyn tea. Yr oedd ef i bregethu y noson hòno 
yn y Berea bach, oedd wedi ei godi ychydig cyn hyny. Ar y ffordd 
rhoddai i ni gynghor cyffelyb i'r cynghor a roddasai cyn myned i 
dŷ Mr. Joues, Tredegar, a dyna yr unig ddau le y tybiodd fod 
angen y fath gynghor. Dyn caredig iawn oedd Mr. Seys Lewis, 
ond yn ffraetb a siaradus, ac yn ddoniol iawn, ond ni welsom duedd 
dadleu ynddo, Aethom ni i fyny i'r Brynmawr, ac yr oedd Mr. 
Eees wedi dweyd mai yno hefyd yr oedd oreu cymeryd Drumer^ 
ac ni chafodd ragorach Ue er y gadawodd ei gartref. Daeth Mr. 
Bees i fyny yn f oreu dranoeth, a threuUasom y díwmod gan mwy- 
af yn hapus gyda Mr. Stephenson. Nos Lun, yr oeddym ein dau 
yn Saron, Penycae, a dyma y waith gyntaf i ni fod yn nghyd. 
Pregethodd yn odiaethol oddiar weledigaeth " yr Oen yn sefyU ar 
fynydd Seion, a chydag ef bedair mil a saith ugeinmiL" Yr oedd 
y gynuUeidfa oU wedi codi ar ei thraed, ac yn ymddangos fel pe 
buasai wedi ei chipio i'r drydedd nef, ac wedi Uwyr anghofio y 
Uawr. Dranoeth yr oeddym yn myned dros y mynydd i Dontre*r- 

K 



Digitized by 



Google 



154 COPIANT 

bel. Yr oedd ei fam ar y pryd hwnw yn byw yno. Dynayr unig dro i 
ni ei gweled, ac nid oes genym ond ychydig gof am dan^, ond ym- 
ddangosai yn gryno a chysurus. Dygwyddodd fod cyhoeddiad y 
Parch. D. Griffiths, Madagascar, yno hefyd, a hwy ill dau a br^eth- 
odd, Aethom oddiynoi GymanfaPenmaín. Trowydyroedfaypryd- 
nawn cyntaf ar y maes yn gyfarfod sefydliad y Parch. Edward Rees. 
Traddodwyd ychydig sylwadau arweiniol gan y Parch.H. Jones, Tre- 
degar, a darllenodd lythyr cymeradwyaeth Mr. Rees oddiwrth yr 
^lwysi a adawodd, at eglwys Penmain, a gofynodd am yr arwydd 
arferol o ddewisiad yr eglwys; ac wedi hyny gweddîodd y Parch. D. 
Davies, New Inn. Piegethodd y Parch. W. Jones, Penybont-ar- 
ogwy, ar ddyledswyddy gweinidog, a'r Parch. L. Powell, Oaerdydd, 
ar ddyledswydd yr eglwys, ac oedfa i'w chofio oedd. Am chwech, 
pregethodd y Parchedigion J. Thomas, Bwlchnewydd, J. Stephens, 
Brychgoed, a D. Jones, Aber. Boreu dranoeth, am saith, y Parch- 
edigion J. Williams, Llangadog, a T. Rees, Siloa. Am ddeg, y 
Parchedigion D. Davies, Llundain, J. Davies, Cwmaman, a D. 
Rees, Llanelli. Am ddau, y Parchedigion W. Griffith, Llanharan; 
W. Hopkin, Llangatwg, a G. Griffiths, Aberhonddu. Am chwech, 
y Parchedigion J. Evans, Maendy, W. Thomas,Rock,aD. Davies, 
New Inn.* Nid oes genym ddim cof am ei bregeth y boreu 
h\snw; a da yr ydym yn cofio ein bod yn ei feio na buasai yn 
cadw pregeth Penycae hyd y gymanfa; ond ei ateb oedd, " 'Does 
dim trust iddi hi;" a gwir yw y gair, y mae ambell bregeth nad 
oes dim trust iddi hì. 

T noson hòno yr oedd ef yn myned at ei hen gyfeiUion i Oraig- 
yfargod, y rhai oeddynt wedi dyfod ag anifail i'w gyrchu, ac aeth 
ei gyfaiU Mr. Stephens o'r Brychgoed gydag ef, ac aethom ninau 
i Seion, Rhymni, a chyfarf uasom dranoeth yn Dowlais, lle yr 
oeddym ein dau i fod y noson hòno, yn hen Gapel Bryn Seion'. 
Oawsom y lle yn orlawn, ac oedfa foddhaol iawn. Daeth Mr. 
Hughes, Dowlais, ac amryw bregethwyr cynorthwyol öedd yno ar 
y pryd, gyda ni o'r oedfa i dŷ Mr. Roberts, a threuliasom awr 
ddedwydd yn nghyd. Yr oedd Bryn Seion newydd yn cael ei ad- 

* IHwygim 1843, tudal. 249, 

Digitized by CjOOQIC 



DB. T. BEES. 155 

eiladu ar y pryd, a bron yn barod i'w agor. Dydd Sadwm aethom 
heibio i ddosbarthwyr y Diwygiwr yn Dowlais a Merthyr, am yr 
arian. Boreu Sabbath, yr oedd ef yn Bethesda, Merthyr, a ninan 
ynMhendaren. Swllt oedd y degwm a roddid y prydhwnwi 
bob pregethwr a ddelai heibio; ond os byddai gan un geffyl, rhoddid 
haner coron iddo yn Merthyr, ac iddo yntau dalu ar ei ol yn y 
Crown, a deunaw oedd y tâl, a rhy wbeth i'r ostlery fel yr oedd y gwr 
ar farch yn waeth allan na'r gwr ar draed. Yn Merthyr, pryd* 
nawn Sadwm, pan yn ymadael bob un i'w lety, efe i dŷ Mr. 
Jones, Bethesda, a ninau i dŷ Mr. Thomas, Adulam, dywedaiŷ 
"Gwell i mi gymeryd Drumer heno, waeth mae Bethesda yn 
gryfach i dalu na Horeb. Mi 'weda i fod gen' i geffyl." " Dy* 
wedwch chwi a fynoch chwi," meàdem ninau; "os gofyna nhw a 
oes gen' i gefifyl, wada i mo'r hen Drumer /^^ Ond ni ofynodd 
neb, ac ni estynwyd i ni ond y swllt arferol; ac y mae yn fwy na 
thebyg f od Mr. Thomas, yr hwn oedd gweinidog Horeb ac Adulam, 
wedi deall pa f odd yr oedd pethau i f od. Tr oedd wedi ei f oddhau 
yn fawr yn yr hwyl a gafodd yn Bethesda. Llifodd dros y llestri. 
Yr " Oen yn sefyll ar fynydd Seion " oedd ganddo. Yr oeddym 
yn Aduhm am dri, a chan fod yr amser yn fyr, a ninau i fyned i 
Aberdar erbyn chwech, efe yn unig a bregethodd. Aeth ef i'r 
ystafell yn y Pentref at yr achos oedd yno ne\5[ydd gychwyn, 
oblegid yr oedd iddo yno amryw gyfeilUon a fu yn ffyddlon iddo, 
ac wrth y rhai y teimlai ymlyniad cryf . Aethom ninau i Ebenezer, 
ganmai felly yr oedd ef wedi trefnu. Boreu Llun, cychwynasom 
trwy Hirwaen i Hermon, Yfitradfellte, lle yr oeddym i fod am un- 
arddeg. Mr. Stephens, Brychgoed, oedd gweinidog Hermon ar y 
pryd, ac yr oedd yno y Sabbath blaenorol, ac yn barod yn ein 
dysgwyl, canys yr oeddym i fyned gydag ef i'r Brychgoed y noson 
hòno. Daeth nifer dda yn nghyd i Hermon, a chafwyd oedfa 
ddymunol; ond yr oedd rhyw gamgymeriad yn nghyfrif y Diuryg' 
iwr a anfonwyd i'r hen frawd Mr. John WiIIíams, Penllwyneinion; 
a chafodd Mr. Bees gryn waith dofí ei lid, ond daeth i ben à'r 
gorchwyl, fel y terfynwyd pob peth yn heddychol. Triniai yr hen 
wr gyda thynerwch mam f edrus gyda phlentyn anniddig. Yr oedd 
Mr. Stephens wedi darparu anifail i'w gario, fel yr aethom hyd y 



Digitized by 



Google 



166 OOFIANT DB. T. BEES. 

Brychgoed yn gysurus iawn, a chaf wyd yn yr hen gapel, y pryd 
hwnw, oedfa ddymunol, Dranoeth yr oeddym i fod yn Nghwm- 
wyBg ganol dydd, lle y cawsom lonaid y capel, ond cyn diwedd yr 
oedfa, trodd yn wlaw mawr, er i ni gael tywydd hyf ryd yr holl 
daith hyd hyny. T nosoh hòno yr oedd cyfarfod blynyddol 
Llanymddyf rí yn dechreu, yr hwn yn y blynyddoedd hyny oedd yn 
gynuUiad lluosog o weinidogion a phobl; ac wedi aros yno dros y 
noson gyntaf ac oedf aon y boreu, saith a deg, brysiasom i ddy- 
chwelyd gŵtref , wedi pythef nos o daith o'r f ath hapusaf , y gynt- 
af i ni yn nghyd, ond a ddilynwyd gan luaws o rai cyffelyb, y rhai 
j mae eu hadgofion oll yn f elns, er yn gymysgedig à llawer o 
bmdd-der. 

Bhaid i ni yma derfynu y behnod hon, er nad ydym eto ond ar 
drothwy ei fywyd gweinidogaethol yn sir Gaerfyrddin. Brysiasom 
heibio i lawer o ddygwyddiadau dyddorol i ni, onddigon tebyg na 
bnasent felîy i lawer o'n darllenwyr, ac o bosibl fod hyny yn wir 
am lawer o'r hyn a ysgrifenasom; ond y mae yr holl fàn bethau 
hyn yn help i ddeall neillduolion y cymeriad sydd dan ein sylw. 



Digitized by 



Google 



Vtnnẅ mu. 

** YSGBIFBNYDD WBDI BI DDTSaU I DBYBNAS DdUW.'* 

Llanêlli ynffafrioliw ogwyddiadau llmyddol'-^Esboniad Bames^ 
Ei benderfyniad fw gyfieiOm — Olnodiad oH eiddo arforeu godi 
— Bam y Farch. J, Datnes yn yr ^Adolygydd^ — Llwyddiant 
yr Esboniad^Gyfarfodydd sir Gaetfyrddin — Oweinidogion fel 
gmandawyr — Blinder yn dyfod % mewn — Gyfundeb Mynwy — 
T Parch. H. Jones a\ Parch. D. Rees--Gyfarfod Salem^Y 
Penderfyniad—Rhwygo Eglwys Heol Äwst — Anghymeradwy* 

, aeth oW gweithrediadau^T Ddyled Sirol — T daith yn mhen 
uchaf y sir — Gystadleuaeth ganu yn Mharc Taliaris — Diwedd 
y ddyled sirol^T cyffroad dros Addyeg^Gyfarfod Mr. Stephene^ 
Brychgoedy yn Mhencadair-^*^ Talcen Goffín^* — Dyled GaeÜe 
streetj Abertawy--T Parch. E. WatMns—Tcith gyntcff Mr. 
Rees i Loegr — Dyfod i gydnabyddiaeth â H. Bichard^ Tsw.^ 
A.8. — Adroddiad Mr. Bichard yn Norwieh — Gyma/nfa Aber^ 
gorlech—Tn y gadair^Gymanfa Solfach — Pregẁm yn nodedig 
yno arDdirwest — Anffodion y daith hono — Eigy8tuddynl847 — 
Gymanfa Siloa--Gyfa7fodydd Bwlchnewydd a Phetẃretygu^yn — 
PregeOi Dcfydd a Ooliatìi — Tmweled â Liverpool^ Mancheêter^ 
a Mon — Gymanfa Llanerchymedd-^Ooguyyddo i ymadael â 
Llanelli^Derbyn galwad o Gendl. 

Yb jájm wedi dílyn Mr. Bees hyd yn Llanelli, ac wedí ei weled 
yno yn hapos yn ei berthynas âV eglwjs yn Siloa, aç yn ei hoU 
gjlchoedd lleol, jn gjstal ag yn ei gysylltíadan cyhoeddns yn y 
sir. Nis gallasai neb fod yn f wy f elly. Ond 7 mae ganddo hefyd 
ry w syniad am fy wyd heblaw hapusrwy dd a mwynhad, ac y mae yn 
dyfod i deimlo fod ei linynoedd wedi syrthio mewn lleoedd mor 
hyf ryd, nid er mwynhad yn nnig, ond er gwasanaeth a defnydd- 
ioldeb ychwanegol. Mae eto yn mlodan ei ddyddiau, heb f od yn 
llawn ddeng mlwydd ar hngain oed, yn iach a chryf gorff a 
meddwl, fel od oes gwaith neilldnol iddo iV wnend, mai dyma yr 
adeg iddo i ymaflyd ynddo, a*i wnend à*i holl egni. Parodd ei 
agosrwydd i wasg TDiurygiuyr i'w ogwyddiadan flenyddol gryfhan, 
ac o'r diwedd penderfynodd ymgymeryd à chyfieithn Esboniad 
Albert Bames ar y Testament Newydd. 



Digitized by 



Google 



158 OOFIAKT 

Nid oes achos dweyd pwy oedd Albert Barnes. Ddengain 
mlynedd yn ol, efe oedd yr esboniwr mwyaf pohlogaîdd yn Lloegr 
ac America; ac y mae yn amhens a ddaeth yr nn ar 'ei ol iV 
gymham ág ef fel esboniwr poblogaidd i'r werin. Mae yn ddian 
fod esboniadan mwy dysgedig a beirniadol, ond i ddarllenwyr 
cyffredin y mae yn anhawdd cael yr nn a ddaw i f yny âg ef . Mae 
wedi esbonio yr oU o'r Testament Newydd, ac amryw o lyfran yr 
Een Destament. Dygwyd gwahanol argraffiadan o^i Esboniad ar 
y Testament Newydd allan yn olynol; a chyn pen pymtheng 
mlynedd wedi ymddangosiad y gyfrol gyntaf , sicrheid fod mwy na 
MiLiWN gyfrolan wedi eu gwasgam yn America, a Lloegr, a'r 
Trefedigaethan. Ysgrifenwyd ei Esboniad gan yr awdwr yn 
nhymhor ei weinidogaeth i'r Eglwys Henadurol yn Philadelphia; 
ac ysgrifenwyd y cwH ganddo cyn naw o'r gloch y boren, oblegid 
penderfynodd wrth ei ddechreu na cha'i y gwaith hwnw mewn nn 
modd ymyraeth â'i ddyledswyddan fel gweinidog. Oodai yn 
blygeiniol iawn, fel y byddai erbyn awr arferol dynion eraill o 
fyned at en gorchwylion, wedi gweithio ambnmp o oriau. Parodd 
darllen Esboniad Albert Baraes, a chly wed am ei boblogrwydd, a'r 
gymeradwyaeth gyffredinol a roddid iddo, i Mr. Bees benderfynn 
ymaflyd yn y gorchwyl mawr o'i gyfieithn i'r iaith Gymraeg; acyr 
oedd fod swyddfa y Diwy^iwr yn ymyl i'w argraffu yn gymhelliad 
ychwanegol i wnend hyny. 

Da iawn y cofiwn ei gyf arf od pan yr oedd cyfieithn Esboniad 
Bames wedi myned a'i hoU fryd. Yr oedd Cyfarfod Chwarterol 
sir Graerfyrddin iV gynal yn Gwynfe, Hydref 21ain a'r 22aîn, 
1844, a chyfarfnasom â Mr. Bees, Llanelli, ac yntau yn Nghorsto, 
aneddle glyd y Parch. B. Pryce, Cwmllynfell, ar ein ffordd yno. 
Ŷr oeddym ni yn dygwydd bod ar y pryd yn y rhan hòno o Por- 
ganwg, a hwythan yn dyfod i fyny i Cross Inn a Chwmaman, a 
thros y Mynydd Du dranoeth. Taith i'w chofio ydoedd. Byddaî 
yn hawdd i ni ymhelaethn am dani. Ond nid oedd dim yn mryd 
Mr. Bees ond Esboniad Bames. Dyna oedd ganddo yn nhy Mr. 
Pryce y noson hòno; am hyny y soniai ar draws pob peth wrth 
fyned a dychwelyd droe y mynydd. Holai bob un o*r gweinidogîon 
yn Gwynfe a oeddynt wedi gweled Esboniad Bames; a mawr fel y 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 159 

camnolaî ef, gan ychwanegu ei fod yn bwriadu ei gyfieithu i'r 
Gymraeg. Nid oedd y rhan f wyaf o honynt, mwy na ninau, wedi 
clywed dim am dano byd hyny; ac o'r braidd nad amheuent 
yn fwy ei gymhwysder ef i'w gyfìeithunag yramheuentdeilyngdod 
yr Esboniad. Ond yr oedd wedi gosod ei galon o idifrif ar y 
gwaith, ac ni throai yn ol er neb; ac yr oedd Mr. Rees, Llanelli, yn 
dra chefnogol i'r anturiaeth. Yn ddioed daeth yr hysbysîad allan 
am dano, a dechreuwyd casglu derbynwyr iddo, a chychwynodd yn 
obeithiol iawn. Ymosododd ar unwaith ar y gorchwyl. Dilynodd 
esiampl Albert Barnes i godi yn foreu i wneud y gwaith, a 
pharhaodd felly am íisoedd. Ysgrifenodd at Mr. Barnes am 
ychydig o hanes ei fywyd, yr hyn agafodd, a chyhoeddodd ef yn y 
toiwygiwr am Medî, 1845; ac yn nglŷn â hyny ceir yr olnodiad a 
ganlyn o'i eiddoef ei hun, yr hyna ddengys fel yr oedd boreu godi 
wedi myned a'i hoU fryd; ac er na pharhaodd yn hir i godi yn 
blygeiniol felly, eto nid oedd hir gysgu yn brofedigaeth iddo 
weddill ei oes. 

" Os dygwydd i'r rhai hyny a arferant orwedd yn eu gwelyau hyd wyth 
neu naw o'r gloch y boreu ddarllen y llythyr hwn, tybiaf y bydd yn lled 
anhawdd iddynt wneud hyny heb wrìdo. Mewn Uytbyr arall a dderbyn- 
iais oddiwrth Mr. Bames, ychydig fisoedd yn ol, dywed mai yn 1890 y 
dechreuodd ysgrifenu ei sylwadau, ac na ddarfa iddo ysgrìfena nn linell 
o honynt wedi naw oV gloch y boren. Nid oes ond pymtheng mlynedd 
oddiar hyny, ae y mae y gwr parchns eisoes wedi cyhoeddi pedair cyf col 
ar ddeg o'i sylwadaa ar yr Hen Destament a'r Newydd, a'r cwbl yn yr 
amser y mae miloedd yn ei dretdio yn eu gwelyau. Mae rhai yn siglo 
gwledydd á dylanwadan moesol, tra y byddo eraiU yn ymestyn ar en 
glythaa. Ni ragorodd an cysgwr hir y boren erìoed mewn dim. Mae 
Mr. Bames, gydag ysgrifenn cyfrol o'í sylwadaa ar yr ysgrythyrau bob 
Wwyddyn, yn Uanw ei swydd fel gweînidog nn o'r eglwysi Unosocaf yn 
Amerìca, yn teithio canoedd o fiUdiroedd bob blwyddyn, yn pregethn 
agos bob mis mewn cylchwyUan, cymdeithasaa cenadol, cyfarfodydd di- 
wygiaeth, &c., ac ä ei law gyda phob achos da sydd yn tneddn at lesoU 
y byd. Pa beth da na wna meddwl gaUnog, calon.rasol, a diwydrwydd 
diatal ? Gwyn fyd na byddai pawb, yn enwedig gweinidogion a phreg- 
ethwyryr efengyl, yn fwy tebyg i'r dyn mawr a defnyddiol hwn." 

GweUr mor Uwyr yr oedd wedi ei lyncu gan yr awdwr a'i waith. 
^u cyfieithu Esboniad Barnes yn ddysgyblaeth nodedig iddo ef ei 



Digitized by 



Google 



160 COFIANT 

hun. Yr oedd cyfnewidiad amlwg i'w weled yn ystwythder a 
naturioldeb y cyfieithiad fel yr elai yn mlaen, rhagor yr hyn 
ydoedd ar y dechreu; a daeth ar ol hyny yn un o'r rhai perffeithiaf 
fel cyfieithydd. Mewn ysgrif ar Albert Bames gan y Parch, J. 
Davies, Oaerdydd, wedi hyny yn yr Adoly^ydd am Ragfyr, 1851, 
ceir cyn terfynu y crybwyllion canlynol am y cyfieithydd: — 

" Byddem ddiffygiol ddiolchgarwcb, gwladgarwch, cenedlgarwch, a 
chrefyddgarwch pe gorphenem ein sylwadau heb ddweyd gair am y cyf- 
ieithiad Cymreig a*r cyfieithydd. Ychŷdig, os neb, o ddarllenwyr yr 
Adolygydd sydd heb fod yn bersonol adnabyddns ft'r cyfieithydd. Mae 
wedi bod yn pregethn, ar w<^nol brydian, yn agos holl brif eglwysi An« 
nibynol Dehau a Gogledd Cymm; a phob Ile ag y bn, os cafodd hwyl 
weddol, gan nad pa nn a oedd yn ei fan goren ai peidio, gadawodd ax« 
graffiadan ar ei ol a bar i'r gynnlleidfa ei gofio tra y byddont ar y ddaear. 
Nid ydym yn gwybod am nn pregethwr sydd mor effeithiol i fyned at 
ffynonell y dagran, gan nad ar ba fater y bydd yn traddodL Mae ei 
olwg yn ddiaddnm, difrifol, a theimladwy ; ei lais yn doddedig, galaros» 
a nerthol ; ei bregeth yn eglnrhaol, athrawiaethol, a chymhwysiadol, yn 
cynyddn yn ei grym a*i heffaith o'r dechren i*r diwedd, nes, cyn gorphen, 
y bydd y lle yn wlyb gan ddagran y gynnlleidfa fawr, oblegid cynnlleidfa 
fawr a gaiff efe gan nad pa bryd a pha le y byddo yn pregethn. Bydd 
ganddo bob amser gyflawnder ac amrywiaeth diddarfod o hanesion byrion 
i glndo cynwysiad ei faterion mawrion a phwysig i dre, nes nad ydyw 
byth yn pr^thu heb gael efiaith. Pan ddaw ef i gwrdd misol neu chwar* 
terol, teimlir yn bnr gefnog, pe na byddai yno ond ei hnnan. Aiff, os 
bydd angen, a'r cwbl o'r oedfaon, naill ai ar ei ol ai ar ei gefn yn berfiGûth 
dawel, didwrw, ac anrhydeddns; bydd ef yn ymddangos yn eithaf di- 
drafferth, a phawb arall yn eithaf diofid. Bnom lawer gwaith, yn nghwiEfg 
a dihnn, yn ei debygn i ry w beiriant anferth ei faint, yn Unsgo naw nen 
ddeg fynyddau mawrion ar ei ol, heb fod yn ymwybodol ei f od yn 
symud dim ond ei hunan. Mae ei iaith bob amser yn dda, cywir, a 
nerthol; ei wybodaeth gyffredinol yn eang, a'i adnabyddiaeth o weithian 
duwinyddol yn wir ganmoladwy. Credwn yn onest ei fod mor gyf arwydd 
ft gweithiau enwog y Puritaniaid, ag ydyw ftg enwau tai cymydogaeth 
Capel Isaac, ei ardal enedigol. Fe allai y byddai yn anhawdd cael dyn 
arall sydd wedi anghofio cyn Ileied o*r hyn y mae wedi ei ddarllen. Gwyr 
hanes a phris agos bob Uyfr duwinyddol a gyhoeddwyd yn Lloegr, Cymm, 
ac America yn ystod y can' mlynedd diweddaf. Mae ei sel dros athraw- 
iaeth bnr yn gref a thanllyd, a'i atgasrwydd at Babyddiaeth yr Eidal ae 
athroniaeth yr Almaen yn gryf fel angen, er ei fod yn un o'r rhai mwyaf 
llariaidd a mwyn ei ysbryd. Nid ydyw Mr. üees eto yn ddengain oedf 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEE8. 161 

I 
ac felly gobeithiwn y diogela Rhaglnniaeth ei einioes al iechyd am flyn« 
yddau lawer eto, fel y eafto weled llwyddiant maẁr ar ei lafnr amryfáth. 
Mae ei gyfieithiad o Esboniad Mr. Bames yn gywir, eglnr, ac ystwyth. 
Yr ydym wedi bod yn darllen yr un rhanau yn y Gymraeg a*r Saeeou^» 
a theimlem lawn cymaint o flas ar y cy fieithiad ag ar y gwreiddiol. Mae 
yr iaith y peth y dylai fod, yu dda a syml, heb fod yn rhy nchel ar nn 
llaw, nac yn rhy isel a dichwaeth ar y Ilaw arall. Pe byddai raid i ni 
fod wrth nn esboniad, Bames fyddai hwnw; a phe byddai raid i ni ddewis 
naill ai copi Saesoneg neu Gymraeg, er mwyn pleidio Ilenoriaeth Feibl- 
aidd ein gwlad, dewisem y cyfieithiad, ac ni fyddem ddim ar ein colled, 
08 ä y cyfieithydd rhagddo i orphen ei waith." 

Cafodd y gwaith gymeradwyaeth gyffredínol, ac enillodd y 
cyfieithiad ganmoliaeth uchel. Ni throdd yr anturiaeth allan yn 
arianol mor Ilwyddianus ag y dysgwylid. Colledwyd ef mewn 
Ilawer o'r derbynwyr, trwy i luaws a ddechreuodd ei dderbyn ei 
roddi i fyny, ac eraill heb dalu, er parhau i'w dderbyn; ac yn mhen 
amser, aeth y gwaith yn afreolaidd iawn yn ymddangosiad y 
rhanau, yr hyn a barodd i lawer o'r derbynwyr goreu ddiflasu, fel 
rhwng y cwbl na bu y gwaith yn ffynhonell o lawer o elw iddo, ac 
nid oedd yntau yn un oV rhai goreu i of alu am bethau o'r f ath. 
Safodd y gwaith am ysbaid, ond yn mhen amser, prynodd Mr. 
Thomas Gee, Dinbych, ei hawl ynddo ar yr amod iddo ef barhau i'w 
gyfieithu, yr hyn a wnaeth gan mwyaf , fel y dygwyd allan y gwaith 
yn gyflawn ar y Testament Newydd, er í hyny gymeryd amser 
maith. Ond yr oedd yn Ilafur mawr; yn llawer mwy yn ddiau 
nag y meddyliodd wrth ddechreu arno. Erys er hyny yn gofadaîl 
i'r òöBau a ddel o'i lafur diorphwys, yn gystal ag yn fendith an- 
mhrisiadwy i'n cenedl. 

Ond mewn pregethu a chyrchu i gyfarf odydd yr oedd ei hyf ryd- 
wch; ac yr oedd myned i gyfarfodydd yn sir Gaerfyrddin ar y 
pryd yn wir f wynhad. Dysgwylid yn awyddus am y cyf arf odydd 
chwarterol, a chyfarfyddid yn Uawer amlach na hyny mewn rhyw 
gyfarfod neu gilydd; ac er na dderbynid unrhyw gydnabyddiaeth 
am fyned iddynt, eto ni byddai bythbrinder pregethwyr. Teimlai 
y gweinidogion fwynhad mewn gwrando eu gilydd; ac arwydd 
ddrwg ar bregethwr ydyw ei fod yn ddiawydd am glywed eraill. 
Ni ragora y cyfryw, Mae y dyn da a synwyrol yn dysgu rhywbeth 



Digitized by 



Google 



162 COPIANT 

oddiwrth bawb; ac yn y rhai mwyaf diffygiol efe a wel rywbeth 
i'w ochel, os na wel ddim i'w efelychu. Yr oedd clywed eu giiydd 
yn pregethu yn rhan fawr o f wynhad cyfarfodydd sir Gaerfyrddin 
yn y cyfnod hwnw. Gwrandawent yn siriol a diwenwyn, fel yr 
oedd eu gweled yn galondid i*r neb fyddai yn pregethu; ac o 
honynt oU nid oedd gwell gwrandawr na Mr. Éees, Siloa. Nid ar 
rai y gwrandawai yn siriol, ac nid ar amserau y byddai mewn 
hwyl; ond ceid ef bob amser yn *• esgud i wrando," ac oh tybiai 
fod rhyw un gwanach na'i gilydd ar hwnw y gwrandawai siriolaf. 
Yr oedd carueiddiwch ei natur yn peri ei fod yn cael ei anwylo yn 
mhob cylch, ac yn gymeradwy gan bawb. Y f ath undeb ag a fodolai 
yn sir Gaerfyrddin yn yr adeg hòno, sydd yn d'od agosaf i'r syniad 
sydd genym am yr undeb ddylai f od rhwng gweinidogion ac eglwysi 
Annibynol; undeb serch a chalon yn diogelu cydweithredîad í'r 
un amcan, hebunrhyw rwymyn ond "cariad, yr hwn yw rhwymyn 
perffeithrwydd." 

Ond ni pharhaodd y tawelwch yma yn hir. Wedi hindda daw 
ystorm. Chwythodd tymhestl gref dros sir Gaerfyrddin; a theiml- 
odd Biroedd eraill hefyd oddiwrth ei heffeithiau. Bhanwyd teiml- 
adau y gweinidogion, terfysgwyd amryw eglwysi, rhoddwyd cyfle 
iddynion anesmwyth sydd a'u bryd ar wneud drwg i ddangos yr 
ysbryd oedd o'u mewn; ac, i fesur mawr, effeithiodd i chwerwi 
meddwl llawer o'r bobl oreu. Buasem yn gadael yr amgylchiadau 
i fyned i dir anghof, ped ymgynghorasem â'n teimladau ; ond y 
mae dygwyddiadau o'r fath yn ffeithiau, arosol yn hanes eglwys 
neu enwad; ac y maent i fod er rhybudd neu addysg i'r rhai a 
ddel ar ol. Nid oedd dim yn nglŷn â hwy oedd a fynai â chymer- 
iad moesol neb, onide taflasem len drostynt; ond mater o fam a 
doethineb ydoedd; a chan fod gan wrthddrych y Cofiant hwn law, 
nid anamlwg ynddo, nid ydyw yn anmhriodol cyfeirio ato yn 
nglŷn â'i goffadwriaeth ef . 

Wedi marwolaeth y Parch. J. Breese yn nechreu Awst, 1842, 
yr oedd tipyn o bryder pwy a ddewisid yn olynydd iddo yn Heol 
Awst, Caerfyrddín. Heol Awst ar y pryd hwnw oedd'yr eglwys a 
safai uchaf yn yr enwad. Cyn diwedd Medi, 1844, rhoddodd 
alwad i'r Parch. H. Jones, Tredegar, (Oromwel o Went), a chyd- 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 168 

sjmiodd yntiu â'r gwahoddiad. Nid oedd yr alwad yn hoUol unol, 
ond yr oedd hwyrach yn llawn mor unol ag y gallesid dysgwyl 
hefyd mewn eglwys o'i nifer, Nid oedd ychwaith unrhyw afreol- 
eiddiwch yn y modd y gweithredwyd gyda golwg ar roddi yr alwad. 
Yn wir y mae yn rhaid i ni ddweyd, mai yn anaml y gwelsom 
^lwys yn gweithredu yn fwy rheolaidd a chyfansoddiadol yn 
nglŷn â rhoddi galwad i weinidog. Ond nid oedd ei dewisiad 
mewn un modd yn f oddhaol gan f wyaf rif gweinidogion y sir, ac yr 
oedd yn ddolur i deimladau Uawer o honynt. Owir nad oedd 
ganddynt hwy lais yn y mater, ond yr oedd ganddynt hawl i 
draethu eu bam ar yr hyn a wneid. Yr oedd teimladau blin a 
chwerw rhwng Mr. Jones, Tred^r, a Mr. Eees, Llanelli, er*s 
Uawer o flynyddoedd; ac, fel y gallesid dysgwyl, yr oedd cydym- 
deimlad gweinidogion sir Oaerfyrddin â Mr. Bees. Yr oedd y 
ddau agoB yn gyfoed, wedi bod yn efrydwyr yn y Drefnewydd yr 
un pryd; ac wedi dechreu eu gweinidogaeth, y naiU yn Nhredegar 
a*r llall yn Llanelli, bron yn gyfamserol; ac yr oedd y ddau mewn 
Uawer o bethau yn gyffelyb. Ganwyd y ddau i deymasu; ac ní 
phenderfynwyd erioed rhyngddynt y cwestiwn byth-ddadleugar, 
" Pwy sydd fwyaf ?" Yn ystod y cynhwrf Siartaidd, ymddangos- 
odd amry w erthyglau yn y Diwy^iwr^ oedd, yn ol bam Mr. Jones, 
Tredegar, yn tueddu i enyn y flBiam, ac i gario yr ysbryd gwerinol 
i'r eglwysi nes eu terfysgu. Yr oedi amryw o'r eglwysi wedi 
rhwygo, a chyhuddid Mr, Eees o gefnogi y fath ysbryd aflonydd 
trwy oi ysgrifau yn y Ditoygiwr; a'i fod hefyd, aUan o'i swyddfa, 
yn anfon "Llythyrau Oymeradwyaeth " argrafiíedig, yn ol y flfurf 
a gymeradwy wyd gan y Oymanf aoedd, i eglwysi wedi eu flfurfio yn 
af reolaidd. Oymerodd y ddau saflad gwahanol hefyd yn nglŷn â'r 
achos dirwestol. Yr oedd Mr. Eees, fel y gwelsom, yn ddirwestwr 
pybyr; tra yr oedd Mr. Jones, o'r ochr araU, yn wrth-ddirwestwr 
digêl; ac mewn pwyllgor yn Ngholeg Aberhonddu daeth y ddau í 
wrthdarawiad anhapus ar y mater. Ond pe na ddygwyddasai 
ychwaneg na hyny, digon tebyg y buasai pawb araU yn myned 
heibio iV cwbl gan ei adael rhwng y ddau ; ond yn anflfodus 
cyhoeddodd Mr. Jones bamphledyn yn dwyn yr enw Oelyn 
Ànghristy yr hwn nad oedd ond ymosodiad sarhaus, a chableddus 



Digiti?ed by CjOOQIC 



164 OOFIANT 

yn wir, ar Mr. Bees, a chreodd hwnw gydymdeimlad mawr &g 
ef ; a phan ddeallwyd f od awdwr y f ath bamphledyn yn dyfod yn 
weinidog i Heol Âwst, ac i gyfnndeb sir Gaeríyrddin, aeth llawer 
i deimlo yn gynhyrf ns iawn ; ac i benderfynn na dderbynid ef oni 
alwai yn ol y cyhnddiadau a gynwysai Geli/n Änghrüt. Cododd 
y cydymdeimlad à Mr. Rees yn nchel iawn. Y Parchedigion 
Josuah Thomas, Adulam, Merthyr (gynt), ond oedd erbyn hyn yn 
weinidog yn Bethlehem, Llangadog, a T. Rees, Siloa, oedd yn 
cymeryd y Uaw flaenaf yn y mater ; oblegid eu bod iU dau yn 
gwybod mwy o'r amgylchiadau na neb arall, gan nad oeddynt ond 
yn ddiweddar, mewn cymhariaeth, wedi symud o Forganwg, ac yn 
adnabyddus iawn yn Mynwy. Bu y cwestiwn pa beth a wneid o 
dan sylw y Gweinidogion mewn modd anffurfiol yn nglŷn âg agor- 
iad Capel Myddfai, Tachwedd yr 20fed a'r 21ain, 1844. Tr oedd 
cyfarfod i'w gynal yn Salem, gerllaw Llandilo, yn nglŷn â'r hyn a 
elwid y " Ddyled Sirol;" a phenderfynwyd dwyn y mater gerbron 
yno. Yr oedd Cyf undeb Mynwy yn flaenorol wedi rhoddi cymer- 
adwyaeth uchel i Mr. Jones, Tredegar, ac yr oedd y gymeradwy- 
aeth hòno wedi ei harwyddo gan weinidogion sir Fynwy, ac eraill, 
ac wedi ei chyhoeddi yn y Dmygiwr. Oymerodd Cyf arfod Salem, 
fel ei gelwid, a'r hwn a ddaeth yn nodedig iawn yn y cyfnod 
hwnw, y gymeradwyaeth o dan ei sylw ; a phenderfynwyd ar yr 
hyn 8 ganlyn: — 

" Wedi dwya ystyried y * gymeradwyaeth a*r diolchgarwch * a arwydd- 
wyd yn nghyfarfod chwarterol Sirhowy ar y 6ed o Dachwedd, gan 
weÌDÌdogioD Myowy i Mr. Hugh Jodos, ac ystyried ei pherthynas ft'r 
cyfandeb hwD, pcDderfyDwyd— Fod y cyfarfod, tra yo awyddus iawn i 
ymddwyn yn frawdol a charedig tuag at eu brodyr yn Mynwy, i feithrin 
ysbryd cydweithrediad Cristionogol a thangDefeddns, ac i ymgadw yn 
hollol oddiwith bob peth fyddo yD taeddu i waethygu caritor Mr. 
JoDCs gerbroD y cyhoedd, eto yn teimlo yn rhwymedîg i sylwi yn 
gyhoeddos ar y gymeradwyaeth hòno, oblegid yn 

1. Tra y darlnnir gwrthddrych y gymeradwyaeth fel gwr tangnefedd* 
ns, pwyllog, arafaidd, &c., ac y dywedir mai efe a ddygodd gyfondeb 
Mynwy i'w drefn a*i agwedd bresenol, dìs gall hyn lai nag ymddangos yn 
rhyfedd i ni wrth ei gymhara ft hanes CyDadleddau Myawy, sydd yn awr 
iV gweled ar wyneb yr Efangylydd a*r Diwygiívr, ac ya argraflfedig ar 
feddyliau y Iluaws trwy y myayddoedd a*r broydd hefyd. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 165 

2. Ei bod yn wybodns iddynt mai Mr. Jones y w awdwr y papyryn 
hwnw a elwir << Gelyn Anghrist" Pa fodd y gallasû brodyr a barohwn 
mor drwyadl ar gyfrif eu da^vD, eu sel, en gwybodaeth, en sobrwydd, en 
dnwioldeb, a'n defoyddioldeb mawr, gymeradwyo awdwr y papyryn 
haerllng hwnw yn y fath fodd, ac ar yr nn pryd dderbyn y rbai a enllibir 
i'w tai, i'w pnlpndan, ac i'w mynwesan, sydd tnhwnt Tw deall. Os 
bemir y **gelyn** yn ddemyn oenllib maleis-ddrwg, pa fodd y gellir 
cymeradwyo yr enllibiwr? Ao os bemir y rhai a enllibir yn enog o'r 
cyhnddiadan a ddygir yn en herbyn, pa fodd y cyd-ddygir ft hwy yn 
en drwg? '<Nid oes genym nigyfryw ddefod ahon, na chan eglwysi 
Dnw."» 

Yn canljn 7 mae enwan unarbymtheg weinidogion oeddynt jn 
8ir Gaerfjrddin ar 7 pr^d, ac 7 maent oU, ond dan, wedi en casgln at 
en poU; ac fel nn o'r ddan s^dd ^n aros, a'r ienengaf o'r oll a'i har- ' 
w^ddodd, 7 mae ^n deg i ni gael dwe^d pa fodd ^r ^mddeng^s i 
ni 7n awr ar ol mw^ na dengaín ml^nedd ^st^riaeth ac adf^f^r- 
iad. Tr oedd gan weinidogion Sir Gaerf^rddin berfifaith hawl, 
can belled ag ^r oedd h^n^ ^n m^ned, i wneud datganiad o*r fath, 
fel 7 mae gan nnrh^w nifer bersonan hawl i ddatgan en c^mer- 
adw^aeth nen ea hangh^meradw^aeth weithrediadan nnrh^w 
berson nen g^fnndeb. Beth b^nag a wneir ^n g^hoeddos 7 mae 
gan 7 c^hoedd hawl i osod en barn arno. Ond 7 mae 7 cwestiwn 
ddoethineb i'w ^st^ried bob amser flaen 7 cwestiwn hawl, 
ac 7 mae ^n bosibl i gamarferiad d^nion, h^d ^n nod o*n hawlian, 
wnend mw^ níwed nag les; ac mewn enwad ac eglw^s, ^n 
g78tal ag mewn arferion personol, 7 peth c^ntaf i'w ^st^ried ^d^w 
pa beth s^dd ^n Uesàn ? Beth f^dd f w^af fantais i gref^dd? 
Mae 7 modd 7 gweithredir, ^n aml iawn, ^n peri fod ^r h^n s^dd 
7n dda mewn amcan ^n waeth na bod ^n ddieffaith. Ba 7 moäd 
7 gweithredw^d ^n ^r amg^lchiad ^ma ^n achl^sur lawer ofid. 
Oamg^meriad oedd dw^n 7 peth dans^lwmewn CTÍarfod achl^sur- 
ol, ac nid mewn c^farfod chwarterol rheolaidd. Er fod CTÍarfod 
Salem wedi eî alw ^n ol penderf^niad c^farfod chwarterol, eto ^r 
oedd wedi ei alw i amcan neillduol ^n nglŷn à'r dd^led sirol, ac 
7r oedd dw^n 7 fath bened^rfniad eithrîadol gerbron ^n dangos 

* Diwygẁor 1845, tndal. 30. 

Digitized by CjOOQIC 



166 OOFIÂKT 

gormod o frys; ac jn rhoddí achlysnr i ryw rai ddweyd ei fod yn 
cael ei wnend o'r tu cef n mewn cyf arf od nad oedd hoU weinidogíon 
y sir yn cael en dysgwyl iddo. O'i wnend, gwell f uasai ei ohiriò 
hyd y cyfarfod cbwarterol rheolaidd, fel na chawsai neb gysgod 
sail i ddweyd fod dim yn cael ei wneud yn Uechwraídd. Nid y 
datganiad, a gyhoeddasid, ychwaith oedd llythyr trosglwyddiad Mr. 
Hugh Jones o gyfundeb Mynwy i gyfundeb sir Gaerfyrddin, fel 
nad oedd dim a fynai sir Gaerfyrddin ag ef mwy na rhyw sir aralL 
Datganiad cyboeddus oeddhwnw; a rhoddwyd iddo yn ychwanegoi 
lythyr cyflwyniad o'r naill gyfundeb i'r Uall, ac ar gyflwyniad y 
cyfryw lythyr y dylesid gwneud y gwrthdystiad. Buom lawer 
gwaith, ar ol hyny, yn synu na buasai rhai o'r gweinidogion oedd 
yno yn nghanol eu dyddiau, ac yn nodedig am eu synwyr, yn 
gweled anmhriodoldeb yr hyn a wneid. Llawer gwaith ar ol hyny 
y bn gwrthddrych y Oofiant hwn a ninau yn ymddyddan .Vn gilydd 
ar y mater, ac yr oeddym yn hoUol gydweled; ond wedi i'r adeg 
fyned heibio y cawsom weledigaeth eglur arno. 

Ond gwnaed yn " Nghyfarfod Salem '* beth oedd yn Uawer mwy 
anamddififynadwy na phasio y penderfyniad hwnw. Cwestiwn o 
ddoethineb oedd hyny. Ni buasai gan neb lawer i'w ddweyd yn 
erbyn y penderfyniad pe gadewsid ar hyny. Ond ychwanegwyd 
penderfyniad byr arall: " Gydurmyd igynorthwyo y ìyrodyr yn 
Nglumfyrddin a fwriadant ymddeol o Heol ÄwsC^ Daeth dau 
ddyn, oeddynt yn aelodau yn Heol Awst, i fyny i gyf arf od Salem i 
ddweyd eu bod yn bwriadu ymadael o Heol Âwst y Sabbath y deuai 
Mr. Jones yno, a gofynent i weinidogion ysir ddyfod i'w cynorth- 
wyo, ac yn nghyfarifod Salem penderfynwyd i wneud hyny ! Nid 
oes amddiffyniad iV wneud Vr fath benderfyniad. Nid oes un 
eglwys yn ddiogel os gweithredír feUy. Mae yn myned o dan 
seiUau Annibyniaeth. Oydnabyddwn hawl y Ueiafrif i ymddeol, 
ac ni wadwn hawl gweinidogion i fyned i bregethu iddynt, os 
bydd ganddynt resymau boddhaol iddynt eu hunain dros hyny. 
Ond ar bob cyfrif dylai pob cysyUtiad rhyngddynt â'r eglwys a 
adawant fod wedi ei dori yn gyntaf . Nid oes hawl gan neb tra yn 
aelodan mewn eglwys i gynUunio i'w rhwygo, ac y mae y gweini- 
dogion a elo i gynghrair à hwy, ac a addawant eu cynorthwy i 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES* 1Ŷ7 

hyny yn gyfranog o'u pechod. Tr ydym yn ysgrifenu yn gryf 
oblegid eîn bod yn teîmlo yn gryf ar y mater, ac yr ydym yn eí 
adael ar gof a chadw i'r rhai a ddel ar ol, nid fel ein syniad personol 
eîn hunain, ond hefyd fel syniadgwrthddrych y Oofiant hwn, fel y 
cyd-ddatganwyd ef genym yn Hanes Eglwysi Anníbynol Cywru^ 
am yr oll o'r hwn yr ydym yn gydgyfrifol; a dyna ein hesgusawd 
am ei ddwyn i mewn yma. Parodd yr helynt derfysg a blinder 
mawr. Bu yr achoB gerbron yn y rhan fwyaf o'r cyfarfodydd 
chwarterol am y ddwy flynedd ddilynol; ac aeth yn ymbleidio ac 
yn ymryson yn y cyf undeb oedd hyd hyny yn nodedig am ei hedd- 
ychlonrwydd. Pellhawyd brodyr oddiwrth eu gilydd, ac aeth 
llawer o flynyddau heibio cyn iachâu y clwyfau, os iachawyd rhai 

honynt byth. Yn mhen agos i ddwy flynedd, ar ol cryn lawer o 
flinder, er tawelu meddyliaU yr eglwysi, bamodd gweinidogion sir 
Gaerfyrddin mewn cyfarfod chwarterol a gynaliwyd yn Milo, 
Hydref 18eg a'r 14eg, 1846, yn ddoeth i basio y penderfyniad 
canlynol:^ — 

« Fod y gynadledd yn teimlo yn ddwys o herwydd sefyllía annymanol 
pethan yn y sir hon, ac yn awyddns iawn hyd y mae ynom, yn unol ftg 
egwyddorìon nniawn a chydwybod bnr, i symud ymaith bob achos tram- 
gwydd; a chan yr ymddengys fod penderfyniadan cyfarfod Salem, a 
gynaliwyd Rhagfyr 12fed, 1844, wedi blino meddylian brodyrcydwybod- 

01 a chrefyddol, addef wn yn awr i ni fod yn frysiog ac anmhrydlon yn 
ein gweithrediadan, er ein bod yn gweithredn yn gydwybodol, ac oddiar 
yr egwyddorion puraf." ♦ 

Ooflwn yn dda mor hwyrfrydig oedd rhai brodyr i foddloni 
iddo, ac mor ochelgar oeddynt yn nghylch ei eiriad; ond Uwydd- 
wyd o'r diwedd i'w basio yn hollol unfrydol; ac yn y cyfarfod 
chwarterolagynaliwyd yn Abergwili y Ohwefror canlynol, gwnaeth 
y Parch. H. Jones ymddiheurad o*i du yntau, a phenderfynwyd 
claddu yr oU a fq, a derbyniwydef i gyfundeb y sir, a chyda hyny 
dygwyd yr helynt blin, yn gyfnndebol, i derfyniad, er i deimladau 
personol llawer aros yn hir yn archoUedig. Rhoddasom hyn fel 
rhybudd oddiar brofiad personol, i frodyr ieuainc, na thyner hwy 

* Piwÿgiwr 1846, tndal, 348* 

Digitized by CjOOQIC 



168 OOPIANT 

i mewn i gwerylon personol, ^lwysig, a ohyfnndebol, er y gallent 
gael en earío yn mlaen o dan gochl egwyddor a chydwybod, ond 
erbyn en chwilio ceir mai eiddigedd personol a drwgdeimlad 
íjydd fynychaf wrth wraidd y rhan f wyaf o honynt. 

Tr ydym eisoes wedi cyfeirio at y "Ddyled Sirol." Dyled yd- 
oedd a gymerwyd gan weinidogion y sir oddiar nifer o eglwysi 
oedd yn Uethn o dan eu beichiau. Wedi y cydymegnîad cyflfred- 
inol, ymgymerodd y rhan fwyaf o'r siroedd â chynorthwyo y lle- 
oedd mwyaf dyledog o'u mewn. Elai y gweinidogion yn gyfrifol 
am swm o arian a gymerìd oddiar nifer o leoedd, a rhwyment eu 
hnnain mewn notes i ofalu amy corff a'r llog. Yr oedd y cyfanswm 
yn mr Gaerfyrddin yn rhyw £600 wedi eu cymeryd oddiar yr eg- 
Iwysi yn symiauo£80 hyd £100; ac yr oedd rhai gweinidogion 
wedi arwyddo Uawer mwy o notes nag eraiU, ond yr oedd y rhan f wy- 
af yn rhwym yn rhai o honynt, oddigerth ry w ddau neu dri o'r rhai 
syddbob amser yn Uwyddoi gadw eu hunain aUan o bobpeth o*r f ath. 
Oamgymeriad mawr oedd i neb arwyddo o dan y f ath amgylchiadau, 
gan nad oedd unrhy w gorfforiaeth i syrthio arno. Pan yn arwyddo 
dros eglwys, y mae yr eglwys aV eiddo syddganddi with gefn, ond 
nid y w cyfarfod chwarterol mewn Annibyniaeth yn gorfforiaeth o 
gwbL Nid oedd ganddynt ddim hawl ar yr eglwysi, oni welent 
yn dda, ac yr oedd rhai yn gwneud tipyn i dalu y Uogau, ond yr 
oedd corff y ddyled yn aros. Adnewyddwyd rhai o'r notesy wrth 
newid dwylaw, fel y daeth y rhai ieuengaf, a'r rhai a ddaethai 
ddiweddaf i'r siryn rhwym fel y rhai hynaf, Nid oedd nebparot- 
ach i arwyddo y notes na Mr. Bees, Siloa, er na ddychymygodd ei 
galon erioed y buasai raid iddo dalu dim. TeimUd y dylesid 
gwneud rhyw ymdrech i dalu y ddyled; ac yr oedd cyfarfod Salem 
wedí ei alw i ymgynghori am ry w gynllun i wneud hyny. Cytun- 
wyd ar gynUun, a rhanwyd' y sir yn bump o ddosbarthiadan, ac 
enwyd dau weinidog i ymweled â phob dosbarth er cael addewid- 
ion i dalu y ddyled. Disgynodd ar Mr. Eees, Síloa, a ninau i fyned 
i ran nchaf sir Gaerfyrddin, ac yn ngwanwyn, 1845, cychwynaspm 
ar daith. Oyfarfuasom ar nos Lun yn Nghapel Isaac; ond ych- 
ydig fu ein llwyddiant yno. Yr oeddynt ar y pryd heb weinidog, 
er i'r Parch. Josuah Thomas sefydlu yno yn fuan ar ol hyny. Yr 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 169 

oedd yr hen gapel wedi myned yn adfeilîedîg, a sonient am ei ail- 
adeilada; ond yr oeddynt wedi son lawer gwaith am hyny, ond 
heb ysbryd i ddechren arni. Pa fodd bynag, yr oedd hyny yn 
ddigon esgnsawd ganddynt dros beidio gwneud fawr help i ni yn 
ein neges. Ehoddodd Mr. Rees yr achos gerbron mewn modd 
tyner a theimladwy, ac apeliodd atynt fel ei hen gydnabod, ac er 
fod hyny yn taro yn ddwfn ar en teimladau, nid oedd yn tycio i 
fyned yn ddwfn i'w llogellau. Yr oedd Mr. Jones, Gwynfe, aMr. 
WiUiams, Llandilo, yn yr oedfa, ond gadawsant ni i ymladd ein 
brwydr ein hunain; a chyda'r olaf, i'r Hafod, yr aethom i letya y 
noson hímo, a mawr y difyrwch a wnaeth o honom, er ei fod, fel 
ninau, yn rhwym am yr arian. 

Boreu dranoeth yr oeddym i fod yn Salem, a daeth Mr. 
Williams gyda ni yno; ac yr oedd Mr. Jones, Gwynfe, yno yn ein 
cyfarfod, oblegid efe oedd gweinidog y Ue. Buom yno ychydigyn 
íwy Uwyddianus, er mai cyndyn iawn oeddynt ar y dechreu i addaw. 
Wrth eu cymhell, dywedai Mr. Eees fod Mr. Jones, y gweinidog, 
fel eraill, yn gyfrifol am yr arian; ac y byddai raid i ni eu taluein 
hunain, oni chesglid hwy; a dysgwyliai trwy hynyeniU eu cydym- 
deimlad; ond dywedai Mr. Williams, Llandilo, wrtho, nad oedd 
hòno yn ddadl mewn un modd gyda phobl Salem, oblegid y credent 
fod Mr. Jones yn f wy abl i dalu nag oedd neb o honynt hwy i 
dalu drosto; ac o'r braidd nad awgrymai fod rhai o honynt yn 
chwerthin yn ddystaw fod yr hen frawd wedi ei ddal; oblegid un 
glew oedd ef am gadw o bob maglau o'r fath. Pa fodd bynag, 
addawyd yn Salem lawn cymaint ag a ddysgwyliem. Aethom ein 
pedwar yn nghyd i'r Mardy i giniaw ar eîn íf ordd i Hermon erbyn 
yr hwyr. Yr oeddym yn myned ar ein hanifeiliaid trwy barc 
Taliaris; ac yr oeddyn foreu teg braf, a'rhaul yn tywynu yn siriol, 
a'r hoU olygfeydd o'n cwmpas yn brydferth aswynol; a rhywfodd, 
dygwyddodd i Mr. Rees ddweyd rhywbeth am ganu; a chymerodd 
Mr. Williams ef i fyny yn union gan wneud cryn ddifyrwch o 
hono, oblegid nid yn aml y gwelwyd neb a llai o fedr ynddo at 
ganu, ran deall a Uais. Yr oedd Mr. Williams yn ganwr rhag- 
orol. Taflai fywyd i unrhy wgynuUeidfa pan y rhoddai ei lais allan. 
Yr oedd Mr Jones hefyd yn deall cerddoriaeth yn dda, ac yn 



Digitized by 



Google 



170 COFIANT 

medru chwareu ar rai o offerynau cerdd. Yr oeddym ninau ein dau, 
yn hyny, yn dygwydd bod y rhai mwyaf didalent; a chymerai Mr. 
Williams ni yn ysgafn, oblegid yr oedd ganddo allu nodedig i'r 
hyn a elwir yn nhafodiaeth sir Gaer yn "rigan dyn," a heriai ni 
ein dau i ganu am y goreu, a chynygiai ddernyn grôt yn wobr, y 
rhai ar y pryd oedd newydd ddyíod allan, a dywedai y ca'i Mr. 
Jones fod yn feirniad. Llawer adroddiad sydd wedi bod ar yr 
hanes am ddeugain mlynedd, a llawer o ddifyrwch a wnaed o 
honom gan frodyr o'r herwydd; a chan fod pob adroddwr yn rhoddi 
iddi y ffurf a fynai ei hun; ni waeth i ni yma fynegu y peth yn 
hoUol fel y bu; rhyddddifyrwchirywrai hwyrach, ac ni wna niwed 
i neb. Cymhellai Mr. Williams ni i wneud, ac fel rheswm dywedai 
nad oedd yno yr un dyn gerllaw i gly wed, na buwch na dafad 
yn agos i ddychrynu, pa fath bynag fyddai y swn a wneid. 
Safasom o'r diwedd ar ganol y parc, a ffurfiwyd cylch. Yr oedd 
Mr. Jones yn berffaith ddifrifol, cauai ei lygaid, a gwasgai ei 
wefusau yn barod i wrando, ac i eistedd mewn barn; ond yr oedd 
Mr, Williams yn ymnyddu gan chwerthin, oblegid y gwyddai beth 
oedd i ddyfod. Dechreuodd Mr. Eees yr hen dôn, pe tôn hefyd, 
ar y geiriau, "Cofia, f enaid, cyn it' dreulio dy oriau gwerthfawr 
yn y byd." Llusgai gyda'r Uawr, mewn llais mawr dwfn, heb 
godi nodyn o'r dechreu i'r diwedd; ac er holl chwerthiniad Mr. 
WiUiams, aeth i'r diwedd heb gymeryd ei atal. Daeth ein tro 
ninau; ac yr oedd genym hen dôn ddirwestol a ddysgasem, mewn 
cyweimod hoUol wahanol i'n cydymaith, — "Olywch, clywch, son- 
iarus udgorn dirwest— Bnwau lawr, enwau lawr." Aeth Mr. 
Williams braidd yn fwy dilywodraeth nag o'r blaen; ond cawsom 
i'r diwedd. Yn awr am y feimiadaeth, yr hon a roddwyd gan 
Mr. Jones mor ddifrifol a phe buasai yn cyhoeddi ei ddedf ryd 
ar achos bywyd. "Gan Thomas," meddaî, "y mae y nosiwn ore 
am ganu; ond Rhys sydd yn gwneud y swn fflna;" ond ni ddy- 
farnodd y naill na'r llall o honom yn deilwng o'r wobr; ac felly y 
terfynodd y gystadleuaeth fythgofus hòno. Esgusoded y rhai 
gwanaf o'n darllenwyr y cyfeiriad chwareus yna. Gwyddom y 
gwna y rhai cryfaf o honynt hyny. 
T noBonhòno yn Hermon buom yn fwy llwyddianus. Yr oe^d- 



Digitized by 



Google 



DR. T. BBES. 171 

ynt hwy yno ar y pryd yn son am gael Mr. Thomas Jones o'r Bryn yn 
weinidog, a buont yn siarad à Mr. Rees yn ei gylch; ac ni buont 
yn hír ar ol hyny cyn rhoddi galwad iddo. Dydd Mercher yr 
oeddym yn Carmel a Ohrugybar, a dydd lau yn Tabor a Llan- 
sadwm, a dydd Gwener yn Myddfai a Llangadog; a'r Sabbath, yr 
oedd ef yn myned i Gwynfe a Bethlehem, a ninau i Landilo a 
Phenybanc. Dyna oedd y cylch a ymddiriedwyd i ni, a gwnaethom 
ar y cyfan lawn cymaint a'n dysgwyliad. Buom ar ol hyny trwy 
yr nn dosbarth yn casglu yr arian. Ond araf iawn yr oedd yr 
arían yn dyfod i mewn o rai dosbarthiadau. Oadwyd y peth i 
hongian am flynyddoedd, ac yr oedd rhaí gweinidogion, er eu bod 
yn gyfrifol, yn hynod ddiofal hyd nes y gorfodwyd hwy, Casgl- 
asom ni ein dau lawer mwy na'n cyfran ni o'r oll yr oeddym yn 
gyfrífol am danynt; ond gan mai un pwrs oedd i ni i gyd, yr 
oeddym yn rhwym nes y buasaí y geiniog olaf wedí ei thaln. 
Wrth weled fod pob cymhelliad i gydweithrediad er ei dilëu jn 
aneíîeithiol, o'r diwedd penderfynwyd yn Nghymanfa sír Gaer- 
fyrddin, a gynaliwyd yn Bethlehem, Llangadog, Mai 19eg a'r 
20fed, 1847:— 

" Fod y cyfarfod hwu yn penderfynu, gan fod pob ymdrech sydd wedi 
bod hyd yma i dalu y ddyled sirol wedi profi yn aneffeithiol, nad oes dim 
i'w wneud, ond i bob gweinidog sydd yn gyfrìfol mewn notes, am yr arian, 
i gymeryd y rhan sydd yn dygwydd amo o honynt, ac y dysgwylir ^r 
byny i'r rliai nad ydynt yn rhwym i gynorthwyo y rhai sydd, a bod yr 
aü a*r drydedd ran o*r addewidion i fyned at hyny." 

Dyna fu raid wneud yn y diwedd, er i ddwy flynedd arall fyned 
heibio cyn y cariwyd hyny allan ; ac yn y cyfamser gwnai rhai eu 
goreu i gasglu er cyfarfod y swm oedd yn disgyn arnynt. Nid 
oedd ar Mr. Rees, ac un neu ddau eraiU, ond saith swllt ar hugain 
i'w talu pan ranwyd y ddyled; ac yr oedd ef wedi gadael sir Gaer- 
fyrddin pan wastadhawyd y cyfrifon. Er i'r peth gychwyn 
oddiar amcan cywir i helpu yr eglwysi oedd ar lethu, eto yr oedd 
i*r gweinidogion arwyddo y nodau, heb i V heglwysi ymrwymo i*w 
dîgolledu, yn gamgymeriad hollol; a phe buasent yn gwneud hyny, 
dylasai y diaconiaid hefyd, o leiaf , gydarwyddo. Pa fodd bynag, 
deuwyd allan o boni heb ysigo neb. 



Digitized by 



Google 



172 COFIANT 

Tn ystod y blynyddoedd hyn yr oedd Mr. Rees y n gweithio yn ddy- 
fal yn ei gylch cartrefol, a chyda chyfieithu Esboniad Bames, yn 
gystal a theithîo i gyfarfodydd achymanfaoedd. Anaml y gwelidei 
eisieu yn nghyfarfodyddei sir ; ac oblegidhen gysylltiadau, yn gystal 
a chyhoeddiad yr Esboniad, elai yn fynych i Forganwg a Mynwy ; ac 
yn achlysucol ceid ef mewn cyf arfodydd yn siroedd Penf ro ac Aber- 
teifi, ac yr oedd yn dringo yn uwch o hyd f el pregethwr, f el yr ym- 
ledai ei glod trwy yr holl eglwysi. Cymerai hefyd ddyddordeb mawr 
yn mhob symudiad cyhoeddus. Pan ddechreuodd cwestiwn addysg 
gyffroi y wlad, ac y bu symudiad ar droed am sefydlu Col^ 
Normalaidd yn Abertawy, ac y dechreuwyd casglu i'r perwyl hwnw, 
ac y casglwyd swm hefyd, ond fod y casglu a fu gan bawb i god 
dyllog, yr oedd ef yn un o'r rhai mwyaf blaenllaw. Rhanwyd 
Deheudir Cymru yn ddosbarthiadau, a phenodwyd ymwelwyr i bob 
dosbarth. Yn y flwyddyn 1846, rhoddwyd arno ef yn un, gyda rhy w 
gyfaiU arall, i fyned trwy y rhan o sir Gaerfyrddin sydd yn ymylu 
â glànau Teifi o Ffaldybrenin hyd Gastellnewydd. Yn Mhencad- 
air dygwyddodd iddo yn ddamweiniol gyfarfod â'i gyfaiU Mr. 
Stephens o'r Brychgoed, yr hwn gyda Mr. Watkins, gweinidog i'r 
Bedyddwyr yn Nhreforris, oedd wedi bod drwy sir Frycheiniog ar 
yr un neges; ac yr oedd wedi parotoi araeth oedd a myn'd ami; a 
chan ei fod wedi cael cyfle i'w dweyd lawer gwaith, yr oedd yn 
medru arni. Yn Mhencadair rhoddwyd Mr. Stephens i siarad, ac 
er mai nid wrtho ef y dysgwylid yn benaf, eto efe a aeth a'r hoU 
hwyl y noson hòno; ac nid rhyw lewyrch mawr oedd ar neb arall. 
Ar ol y cyfarfod canmolai Mr. Rees yr araeth, mor rhagorol yr 
oedd wedi gwneud. " Wel,^' meddai Mr. Stephens yn ei ffordd ei 
hun, "Wel 'does arna' i ddim o'ch ofn ch'i mewn rhyw gwrdd fel 
yna, neu am dipyn o araeth mewn Tea Party^ ond pan wela' i 
dalcen coffin yn d'od i'r golwg, mi fydda' i yn cil'o yn y man." lë 
siwr, pawb at y peth y byddo. Ac wrth " dalcm coffin^'* gwell oedd 
i bawb gilio os byddai Mr. Rees yno. " Dawn angladd " y galwai 
ei gyfaill ffraeth Mr. Stephens, Liverpool, ei ddawn ef ; ac yn ddiau 
yn hyny yr oedd yn ddihafal. " Apostol y cywair Ueddf " y galw- 
odd rhyw un yn America ef; ond beth bynag oedd ei.ddawn, taflai 
ei hun i bob gwaith cyhoeddus. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 173 

Yr oedd dyled Oastle Street, Abertawy, yn faich trwm yn y 
dyddiau hyny, ac wedi bod felly yn hir. Er na chyfrifir £2000 yn 
y dyddiau hyn ond baich ysgafn, eto yn y dyddiau hyny yr oedd 
yn Uethu i'r Uawr. Ocheneidid dano fel pe buasai yr enwad ar 
fyned yn fethdalwr. Dygid y ddyled gerbron cynadledd ar ol 
cynadledd; ond y Ue ffolaf yn y byd i ddwyn dyled iddi ydyw . 
cynadledd. Erioed ni thalwyd dyled gan gynadledd. Gallant 
basio penderfyniadau os mjmant, ond ychydig o les a wnant, ac 
anaml y mae dim daioni yn dyfod o honynt. Os mynir taludyled 
sydd wedi bod yn hir yn faich trwm, a Uawer yn ochain dani, 
rhaid i ryw un ei chymeryd mewn llaw i'w thalu, a myned yn 
uniongyrchol at bersonau unigol i gasglu, oblegid personau ac nid 
cyf undebau sydd yn cyf ranu. Gwyddom am ddyled a fu am flyn- 
yddau yn faich trwm, ac yn asgwrn cynen rhwng eglwysi. Llawer 
pwyllgor dreuliwyd uwch ei phen i ddadleu ac ymgecru; a'r naill î 
feio y llall yn nghylch myned iddi, a phwy oedd yn f wyaf cyfrifol 
am hyny ; ond ymadawid o bob pwyllgor gan adael y ddyled yn jrr 
un man, os nad oedd yn wir yn suddo yn ddyfnach. Ond ym- 
gymerodd dau neu dri o bersonau â'i thalu, ac heb benderfyniad 
unrhyw bwyllgor, na nawdd unrhy w gynadledd, dechreuasant ar y 
gwaith; ac er mor ddigalon yrymddangosai pethau wrth gychwyn, 
ni orphwysasant nes bod y ddyled wedi ei llwyr ddilëu, er i hyny 
gymeryd iddynt ddwy flynedd lawn o lafur caled. Yn gyffelyb y 
bu yn nglŷn â dyled lethol Castle Street. Y Parch. Evan Watfcins, 
Canaan, yn benaf, a gymerodd y peth mewn Uaw, a thaflodd ei 
hoU enaid i'r gwaith. Dechreuodd ar y gorchwyl yn 1848, ac 
ymaflodd ynddo o ddifrif. Ysgrifenodd filoedd o lythyrau; a 
theithiodd ganoedd o fiUdiroedd yn Lloegr ac Ysgotland i gasglu, 
a chafodd help eraiU; ac ni orphwysodd nes bod y cwbl wedi ei 
dalu. Gwnaed trwy gwbl ymroddiad un dyn o ddifrif, gyda 
chynorthwy rhy w ychydig f rodyr ffyddlon, waith y bu cynadleddau , 
am flynyddoedd uwch ei ben yn cwyno mewn anobaith. 

Yn nglŷn á hyn yr aeth Mr. Eees gyntaf i Loegr ac i Lundain, 
oddigerth ei fod cyn hyny wedi bod yn Bristol. Teithiodd ranau 
o Kent ac Essex yn y flwyddyn 1845 i gasglu at Castle Street. 
Dyma y cynyg cyntaf o'i eiddo i gasglu yn mysg y Saeson, am yr 



pigitized by 



Google 



I7é OOFIANT 

hyn y daeth ar ol hyny mor nodedig. Nid oedd Llundain o fewn 
y cylch a benodasid iddo ef, er.iddo alw gyda nifer o bersonau 
yno. Ni bu yn nodedig o Iwyddianos yn ei ymgais cyntaf, Nid 
mewn casglu mân-symiau gan lawer y rhagorai fel casglwr, fel y 
cawn weled eto, ond mewn dylanwadu ar ry w rai, y llwyddai i fyned 
i'w flFafr, i roddi iddo yn Ued helaeth. Ni chyfarfyddodd â neb o'r 
cyfryw ar y daith hòno, ond dechreuodd y pryd hwnw ymgydna- 
byddu â'r Saeson, ac ni bu yn hir cyn deall yn well y ffordd unionaf 
i'w llogellau; ac wedi ei deall tramwyai hi yn aml. Yn Llundain 
cafodd ffafr yn ngolwg Dr. Jenkyn a Caleb Morris, ac eraill o*n 
cenedl oedd yno ar y pryd yn wŷr o ddylanwad mawr. Dyma yr 
adeg y ffurfiodd gyfeillgarwch â'n cydwladwr cenedlgarol, Henry 
Richard, Ysw., A.S.; ac o gylch y pryd hwnw y dechreuodd Mr. 
Richard gymeryd dyddordeb neiUduol yn amgylchiadau Oymm, ac 
yn arbenig yn addysg Cymru. Y flwyddyn flaenorol ymwelasai ef 
a'r Parch. J. Blacfcbum â Chymanfaoedd Merthyr Tydfil a Ohaer- 
fyrddin dros Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Ohymru; a dyna yr 
amser y daeth yr Undeb Cynulleidfaol i gymeryd unrhy w ddy* 
ddordeb yn amgylchiadau ein gwlad, er f od Oymru o'r dechrenad 
yn nglŷn âg enw yr Undeb. Yn nghyfarfod Hydrefol yr Undeb 
Oynulleidfaol, a gynaliwyd yn Norwich yn 1844, darllenai Mr. 
Richard bapyr yn cynwys adroddiad o'i ymweliad ef a Mr. Black- 
burn â Ohymru; a'r pryd hwnw yr agorwyd cil llygaid y Saeson 
gyntaf i weled pa beth oedd Ymneillduaeth \vedi ei wneud i 
Gymru, ac mor nerthol yr oedd yr egwyddor wirfoddol wedi profi eî 
huif yn mysg cenedl gymharol dlawd, yr hon hefyd a feichid gan 
grefydd sefydledig. Ymwelodd Mr. Richard drachefn â Ohymm 
yn Ebrill, 1845, fel cynrychiolydd y Bwrdd Cynulleidfaol yn y 
Gynadledd ar Addysg a gynaliwyd yn Llauymddyfri; a byth «r 
hyny, trwy y wasg, ac ar y llwyfan, ac yn y senedd, y mae ei lus 
i'w glywed yn mhlaid hawliau ei gydgenedl. Ar ol y pethau hyn y 
daeth Mr. Rees i gydnabyddiaeth âg ef ynLlundain, a pharhaodd 
eu cyfeillgarwch heb gwmwl am ddeugain nüynedd. 

Ond tra yn cymeryd ei ran yn flaenllaw yn holl symudiadau ei 
enwad a'i genedl, parhaodd i fyned rhagddo fel pregethwr, ac yr 
oedd bob Uwyddyn yn ymgodi mewn poblogrwydd a dylanwad. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 175 

^Yn Nghymanfa sir Gaerfyrddin, a gynaliwyd yn Abergoijech, 
Mai 19eg a'r 20fed, 1846, efe oedd Cadeirydd y gynadledd, a dyma 
y waith gyntaf iddo fod yn Gadeirydd mewn Cymanfa, a theimlem 
oll fod anrhydedd arbenig wedi ei osod arno, ac nid oedd neb yn 
eiddigeddu wrtho. Yn nechreu Mehefin, ar ol hyny, yr oedd y 
Gymanfa Orllewinol yn Solfach, ac yno pregethodd ar ol y Parch. 
W. Evans, Aberaeron, yn yr oedfa saith o'r gloch ar Ddirwest; ac 
oedfa nodedig ydoedd. Yr oedd yno dyrfa fawr ar yr awr foreuol 
hòno, ac yr oedd yn foreu braf, tawel, swynol. Yr oedd pob peth 
fel yn cynorthwyo i wneud yr oedfa yn un ddymunol; ac er nad 
oedd y mater oedd ganddo yn gymeradwy gan Jawer, eto yr oedd ei 
ymdriniad âg ef mor deg, mor ddidramgwydd, ac mor deimladwy 
nes enìll cymeradwyaeth gyffredinol. £i destun oedd Amos yi. 6: 
" Y rhai a yfant win mewn phiolau, ac aymirant â'renaintpenaf; | 
ond nid ymofidiant am ddryllio Joseph ." Meddwdod yn anrheithîo ( 
eglwys Dduw oedd ganddo, a difrawder yr Eglwys yn ngwyneb 
hyny. Tynodd ddarlun du iawn o'r difrod a'r dinystr a wneir; a 
thraethodd bethau cryfion yn nglŷn â'r anrhaith a wna y gelyn yn 
y cysegr. Tybiai fod y Pabyddion yn dyf od i awdurdod yn y wlad 
yma, ac yn Uosgi cynifer o'n haelodau bob blwyddyn ag y mae 
meddwdod yn eu dystrywio, y fath fraw a gynyrchasid; ond naa 
gaUasai Pabyddiaeth ond Uosgi cyrff yn unig; ond dyma elyn sydd 
yn bwrw enaíd a chorff i uffern; ac eto fod miloedd ynein heglwysi 
ndd ymofidiant am ddryllio Joseph. Darluniai ddyn ieuanc yn 
gweled ei fam ar y llawr yn ei gwaed yn cael ei throedio gan ryw 
ddyhiryn dideimlad, fel y cynhyrfai ei hoU natur i amddiffyn y 
f am a'i hymddug. Yna, mewn llais tyner-wylof us, ond nodedig o 
serchiadol, traethai am yr eglwys, fel " ein mam ni oU," mor dyner 
y bu honom, fel yr yn^eleddwyd ni ganddi; ond ei bod yn gor- 
wedd yn ei gwaed, a'i chlwyfau yn rhedeg oblegid yr archoUion 
oedd meddwdod wedi ei roddi. Yr oedd y bregeth drwyddi yn 
nodedig o effeiüiiol. Pregethasai hi yn Nghymanf a Abergorlech, 
ond nid gyda'r un dylanwad ag yn Solf ach. 

Taith hdbulus f u yr eiddo ef , a'r rhai a gyd-deithíent âg ef î 
öymanfa Solfach. Cyd-ddyged y darUenydd â ni yn rhoddi y 
maayUon. Bhydd f wynhad i ry w rai, a bydd yn help í gad rhy w 



Digitized by 



Google 



176 COFIINT 

drem ar yr helbul a fyddai yn aml yn nglŷn ä theithio i gymanfa- 
oedd gynt. Yn nghymanfa Abergorlech, yn mysg eraill yr oedd 
Mr. Powell, Oross Inn, yno, wedi d'od ar gefn ceffyl ieuanc cryf, 
golygus, " liw llaeth a chwrw," ys dywed pobl sir Gaer. Yr 
oedd gan Mr. Powell olwg fawr ar Mr. Rees, Siloa, oblegid mai 
efe a'i bedyddiodd, ac ni byddai byth yn anghofio dweyd hyny; 
ac yn Abergorlech yr oedd yn ymdroi cryn lawer o'i gylch. Daeth 
Mr. Rees, Llanelli, atynt, ac wedi gweled y cefiPyl cryf oedd gan 
Mr. Powell, dywedai yn ei ffordd fy wiog, " Mr. Powell, well i chi 
dd'od a'r ceffyl yna gyda chi i fyn'd a ni i gymanfa Solfach, yr 
wythnos ar ol y nesaj mi ffeinda i gerbyd yn Llanelli; mi gewch 
chi a mina fod yn mlaen, ac mi ddrifaf fi; ac mi gaiff Rees, Siloa, 
a Davies, Bethania, fod yn ol." " O'r gore, yn siwr Mr. Rhys mi 
ddewa 'nawr," meddai Mr. Powell yn ddínag. " Ddewch chi o 
brysur Powell?" ail ofynai Mr. Rees, oblegid prin y dysgwyliaî 
iddo dd'od pan ofynodd sryntaf . " Dewa, yn siwr mi ddewa." 
Ac felly y cytunwyd, Yr oedd Mr. Powell i dd'od i'r Bryn pryd- 
nawn Sadwrn, ac i bregethu yno boreu Sabbath, a'r ddau Rees i 
bregethu yn eu capeli eu hunain boreu Sabbath, ac yna i gychwyn 
i Gaerfyrddin erbyn yr hwyr, ac yr oedd Mr. Davies, Bethania, i'w 
cyfarfod wrth gate y Meinciau, ac yr oeddynt wedi anfon eu cy- 
hoeddiadau i bpegethu y noson hòno yn Nghaerfyrddin, Abergwili, 
a Ffynonddrain. Trefniad digon doeth a hylaw. Mae Mr. Rees 
wedi sicrhau cerbyd, a nos Sadwrn dyma Mr. Powell i lawr i Lan- 
elli i ddangos ei fod yn ffyddlon i'w air, fel y mae pob peth yn 
addawol am daith gysurus. Ond boreu Sabbath dyna Mr. Powell 
i lawr eilwaith o'r Bryn i dŷ Mr. Rees, Siloa, yn gythryblus, oblegid 
fod ei anifail wedi tori o'r cae Ue y rhoddwyd ef i bori, a myned 
i rywle, na wyddid i ba le. Dyma ddechreuad gofidiau y daith. 
Aethy ddau yn nghyd i dŷ Mr. Rees, Capel Als, ac wedi ymgy- 
nghori cytunwyd i logi ceffyli fyned hyd öaerfyrddin, a chael gan 
gyfaill dd'od i'w hebrwng, a dwyn yr anifail yn ol; ac i Mr. Pow- 
ell, os ca'i afael ar yr anifail, eu dilyn y noson hòno i Gaerfyrddin, 
ac onide, nad oedd dim i'w wneud ond cymeryd yr anifail a logasid 
yr holl ffordd i Solfach. Cychwynasant o Lanelli yn fuan wedi 
canol dydd, ac wrth gaU y Meinciau yr oedd Mr. Dayíes, Bethania, 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 177 

yn eu cyfarfod. Yn fuan, deallwyd fod un olwyn i'r cerbyd wedi 
cracio, ac ofnent mai gwaith mawr a gaent i fyned hyd Gaerfyrdd- 
in. Dyma yr ail brof edigaeth. Oyrhaeddwyd Oaerfyrddin pa f odd 
bynag, a phregethwyd yu ol y trefniad yn y gwahanol fanau, a 
chyn deg o'r gloch yr oedd Mr. Powell wedi cyrhaedd hyd atynt 
i'r Droverfi' Arms^ wedi cael yr anifail, ac yn teimlo yn galonog. 
Oafwyd benthyg cerbyd yn Nghaerfyrddin i'w cymeryd ynddo, 
am yr hwn y cytunasant i dalu pnnt, ac anfonwyd cerbyd a march 
Llanelli yn ol gyda'r cyfaiU a ddaethai i'w hanfon. Oychwynas- 
ant Gaerfyrddin yn blygeiniol iawn ddydd Llun, ac yr oeddynt 
yn y Gwindy erbyn naw o'r gloch, ac yno, yn ol arfer garedig y 
teulu, cawsant luniaeth iddynt euhunain, ac ebran i'r anifail; ond 
yr oeddynt wedî deall cyn cyrhaedd yno fod olwynion y cerbyd yn 
troi yn drwm, a chwynai Mr. Powell, fel un " gofalus am fy wyd ei 
anifail," o herwydd pwysau y cerbyd a'i Iwyth, ond gan f od y fiFordd 
gan mwyaf ar y goriwaered aethant yn ddibrofedigaeth. Aethant 
drwy Hwlffordd i Zion's Hill, lle yr oeddynt wedi anfon cyhoedd- 
iad. Dechreuodd Mr. Powell yr oedf a, a phregethodd y ddau Rees, 
ac eisteddodd Mr. Davies i'w gwrando, ac i fod yn dyst o'u gweith- 
rediadau, a chafodd ef am wrando yr un gydnabyddiaeth ag a 
gawsant hwythau am bregethu, oblegid y rheol oedd, "Derbynias- 
och yn rhad, rhoddwch yn rhad." Wedi mwynhau y gymanfa, a 
phregethu ill pedwar yno, a phan yn barod i gychwyn adref ar ol 
yr oedfa ddeg ddydd lau, dyma Mr. Powell at Mr. Rees, Llanelli, 
a golwg bruddaidd arno, ac mewn llais cwynfanus dywedai, " 0, 
Mr. Bhys bach, be nai, mae ngheffyl i wedi cael cic enbyd yn ei 
frest; all e byth fyn'd a ni nol. î 'n siwr be nai ?" " Wel yn 
siwr be nawn ninau ?" gofynai Mr. Rees yn synedig a chyjBFrous. 
Dyna nhw yn ngwaelod sir Benfro, a cherbyd mawr ganddynt o 
Gaerfyrddin, ac heb gefiyl i'w roddi ynddo i'w dynu. Ond rhaid 
dyfeisio rhy w fifordd. Oaf wyd gan amaethwr caredig o ardal Sol- 
fach roddi benthyg cefiFyl i'w cymeryd hyd Hwlfiíordd. Llogwyd 
cefiFyl yno i' w cymeryd hyd Narberth. Rhoddodd Mr. Davies, Nar- 
berth, fenthyg ei gefiFyl i fyned a hwy hyd St Clears; ac oddiyno 
eilwaith bu raid llogi i Gaerfyrddin, lle y cyrhaeddasant yn hwyr 
nos Wener, pan, yn ol y trefniad cyntaf, yr oeddynt yn dysgwyl 



Digitized by 



Google 



178 COFIANT 

cyrhaedd Llanelli nos Wener. Boreu Sadwrn, pan yr oedd y ddau 
Eees yn edrych allan o'u hystafell wely, pwy welent yn myned 
heibio " ar ei anifail ei hun " ond Mr. Powell, a'r march a'i farch- 
ogwr yn edrych yn fywiog a hoew, a hawdd y gallasent fod felly 
ar ol llwyddo i osgoi y baich trwm o lusgo pedwar o wŷr corfFol 
mewn hen gerbyd mawr a'i olwynion yn troi yn afrwydd, yr hoU 
fiPordd waelod sir Benfro i Gaerfyrddin. Cofiwn yn dda eu cyf- 
arfod yn Nghaerfyrddin y Sadwm hwnw, ac yr oeddynt yn teimlo 
braidd yn swil oblegid eu bod wedi eu gwneud yn deg. Oostiodd 
y daith i'r tri ry w ddau swUt ar bymtheg bob un, a thuag at hyny 
ni chaf wyd ceiniog gan neb. Pelly y byddai y gweinidogíon 
gynt yn talu am gael gwasanaethu y cyhoedd mewn cymanfaoedd 
a chyfarfodydd, er mai nid yn aml ychwaith y byddai anflFodion 
costus fel hyn yn dygwydd iddynt. 

Tn ngwanwyn 1817, goddiweddwyd Mr. Eees gan gystudd 
trwm, fel yr ofnid am ei einioes. Bu am wythnosau yn gyfyng- 
edig i'w dŷ ac i'w wely, a chofiwn yn dda yr olwg oedd amo yn 
Nghymanfa Bethlehem yn nghanol Mai y flwyddyn hòno; yr oedd 
wedi curio yn ddirfawr; ond gwellhaodd yn gyflym, fel erbyn y 
Gymanfa Orllewinol, yr hon oedd gydag ef yn Siloa y dyddiau 
cyntaf yn Mehefin, yr oedd wedi cyfnewid yn ddirfawr. Yr oedd 
araa bryder mawr yn tghylch y Gymanfa, ond trodd allan yn 
Uwyddianus iawn. Yr oedd y dorf ar y maes y noson olaf yn un 
o'r rhai Uuosocaf a welsom erioed ar faes cymanfa. Yr oedd y 
Gymanfa Ddwyreiniol i'w chynal yn yr AUtwen, a gosodwyd amo 
ef i barotoi " Llythyr y Gymanfa " erbyn hyny. Mr. Hughes, 
Trelech, a benodwyd yn Nghymanfa Solfach y flwyddyn flaenorol 
i'w ysgrifenu, ondam ryw reswm ni wnaeth hyny; feUy gosodwyd 
ar Mr. Rees i'w ddarpara erbyn Oymanfa yr AUtwen, a'i anfon 
aUaû, yn ol yr arfer, yn enw y ddwy gymanfa. GweUhaodd yû 
gyflym ar ol y Gymanf a, a chyn diwedd yr haf yr oedd mor gryf 
ag erioed. Yn Nghyfarfod Ohwarterol Bwlchnewydd, a gynaUwyd 
Awst Sydd a'r 4ydd, pregethodd yn odidog ar Dafydd a Goliath* 
Ni chly wsom ef erioed yn gryf ach. Oly wsom ef lawer gwaitìi yn 
f wy tyner ac eflFeithiol, ond ystyriai ef ei hun hòno yn un o breg- 
ethau grymusaf ei oes; a phregethodd lawer arnì yn y cyfnod 



Digitized by 



Google 



DË. T. tLEËB. 179 

hwnw. Daw ond odid dan ein sylw eto. Pregethodd hi drachefn 
yn Nghyfarfod Ohwarterol Pentretygwyn yn Hydŵf, a dyna y 
waith gyntaf erioed i ni gly wed yr un bregeth yn cael ei phregethu 
ddwywaith mewn cyfarfod chwarterol yn sir Gaerfyrddin. Yr 
oedd cael pregeth newydd erbyn y cyf arfod chwarterol yn cael ei 
ystyried gan bawb mor angenrheidiol a chael pregeih newydd 
erbyn pob Sabbath gartref. Br nad oedd neb yn Mhentrety- 
gwyn wedi ei chlywed yn Bwlchnewydd, oddieithr y gweinidogion 
oedd yn y ddau gyfarfod; ac nid oeddynt hwythau yn llawer; ac 
er fod yn agos i ddeugain milldir o ffordd rhwng y ddau le, eto 
gan mai yr un cyfundeb ydoedd, nid oedd cael yr un bregeth yr 
ail waith mor foddhaol, ac nid aeth mor nodedig a'r waith gyntaf. 
Mae pethau yn awr wedi newid yn hollol gyda golwg ar bregethn 
yr nn pregethau; ac os rhedid gynt i eithafion ar y naill law, 
dichon y rhedir yn awr i eithafion ar y llaw arall. Mae ynfantaís 
i draddodiad pregeth fod y pregethwr yn hollol gyfarwydd à hi, ac 
wedi cael cyfle i'w dweyd lawer gwaith; ond y mae pregeth afyddo 
yn fy w i feddwl y pregethwr, er o bosibl nad y w mor rhigl ar ei 
gof , yn cymeryd gafael gryfach ry wfodd ynddo, ac mewn canlyn^ 
iad yn cymeryd gaf ael gryf ach yn meddwl y gwrandawyr. Ysbryd 
y w pr^ethu yn f wy na chyfansoddiad a thraethiad, a'r hyn y 
byddo mwyaf o fin amo i'r dyn ei hun, dyna hefyd deimlir gan 
eraiil fel cleddyf daufíniog. Ond nis gellir tynu rheol i beth o'r 
f ath. Rhaid i bob un wneud yn y fFordd y tybir ganddo y medr 
wneud oreu, ac i feddwl sydd o dan ddylanwad yr ^' eneiniad 
oddiwrth y jäantaidd hwnw " y mae y gwirionedd yn fy w o hyd. 

Mae Mr. Rees bellach yn adnabyddus iawn i'r eglwysi yn holl 
siroedd y Deheubarth, ac yn gymeradwy iawn ynddynt oll; <má 
nid ydy w eto yn gwybod dim am eglwysi Gwynedd, ac er y gallai 
fod Ilawer o honynt yn gyfarwydd â'i enw, eto nid oeddynt yn ei 
adnabod wrth ei wyneb. Nid oedd y pryd hwnw y tramwy sydd 
yn awr o'r naill dalaeth i'r Ilall, ac yr oedd myned o'r Gogledd i'r 
De, neu o'r De i'r Gogledd, yn ddygwyddiad pwysig yn mywyd 
dyn. Yr oedd yr anghyfleusdra i deithio, a'r draul oedd yn nglŷn 
ft hyny, yn rheswm am y peth. Yn haf 1848 yr ymwelodd Mr. 
'Bees gyntaf & Liyerpool) a Manchester, ac Ynys Mon. Yr oeddy 



Digitized by 



Google 



180 OOPIANT 

Parch. W. Morris, Glandwr, wedi symud i Birfcenhead, ac yr oedd 
çf yn gyfarwydd iawn âg ef, ac yn edmygydd mawr o hono; a 
chymhellodd bobl Birkenhead i'w wahodd i'w cymanfa yr haf 
dilynol, yr hon, y pryd hwnw, agynelid yr ail Sabbath yn Gorphenaf. 
Gwnaethant hwythau hyny, a daeth yntau; ac ni ddaeth neb 
erioed oedd yn f wy cymeradwy . Tynodd ei ddawn sylw cyffredinol, 
oblegid yr oedd yn newydd iddynt oll, ac yr oedd Uawer o honynt 
wedi anghofio eu hunain mewn edmygiant o hono. Mae y lleddf 
a'r doleîus yn fwy naturiol i'r Gogledd nag i'r De, ac felly yn eu 
taro yn gryfach mewn pregethu a chanu. Parai i gynuUeidfaoedd 
cyfain wylo fel y gwlaw, ac yr oedd yn gymeradwy gan bob enwad 
yn ddiwahaniaeth, yn enwedig yr oedd y Methodistiaid yn ei fawr- 
hau. Byth wedi hyny, príny cyfrifid yr un gymanfa yn llawn yn 
Liyerpool oni byddai efe ynddi; ac am y deugain ndynedd 
diweddaf, ní bu neb o Gymru mor aml ynddi, na neb yn sicr yn 
rhoddi mwy o foddlonrwydd i bawb. Ÿr oedd ef ei hun braídd 
wedi myned i deimlo ei fod i fod ynddi, ac yn aml cyn ymadael o'r 
naiU byddai wedi d'od i ddealltwriaeth â rhywrai i ba le yr oedd i 
ddyfod y flwyddyn ddilynol; ac os na ddygai neb arall y peth i 
fyny, yr oedd ganddo ryw fifordd ei hun, yn hoUol esmwyth, heb 
ddim ymwthio, i'w ddwyn i'r wyneb. Ni bu erioed ei gylTelyb at 
y fath bethau.' Nis gellir yn hawdd dweydpafodd y gwnai; 
ond y mae y rhai cyfarwydd âg ef yn cofio hyny yn dda. Aeth 
hefyd i Manchester i Gymanfa Jackson Street— Booth Street yn 
awr— ac i Gymanfa Mon, yr hon a gynelid yn Llanerchymedd, 
Gorphenaf 13eg a'r 14eg. Pregethodd ar y maes i dyrfa fawr am 
ddau o'r gloch o flaen y Parch. David Price, Dinbych, gyda rhyw 
ddylanwad anarferol. Yr oedd yr oedfa yn un i'w chofio. Ni 
thynodd dim ar hyd y Gymanfa y fath sylw. Synai pawb o ba le 
y daethai y fath bregethwr, a hwythau heb wybod o'r blaen am 
dano. Pregeth Dafydd a Goliath oedd ganddo, ac yr oedd gyda 
nerth yn cario pobpeth o'i blaen. Teimlai pawb dros Mr. Price, 
yr hwn oedd i'w ddilyn, oblegid yr oedd yn eglur na allasai neb 
arall godi mor uchel yr oedfa hòno; ac yr oedd Mr. Price hefyd 
wedi gweled ei bod ar ben arno; ac er ei fod yn naturiol yn fawr 
ei bryder, eto cadwodd ei ysbryd yn siriol. Ar ol darllen ei destun, 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 181 

y gair cyntaf a ddywedodd gyda'i fFraethder arferol oedd, " Mae 
'mrawd yma wedi bod gyda Dafydd yn Uadd Goliath; ond heddyw 
y mae Goliath wedi lladd Dafydd." Creodd y sylw wên gyffred- 
inolj a chafodd gydymdeimlad pawb, a gwnaeth yn well nag y 
gallasaí neb arall yno wneud o dan yr amgylchiadan. hyny 
allan yr oedd Mr. Eees yn un o etholedigion Oymanfaoedd Mon ; 
a chafodd yno lawer o oedfaon a hir gofir. 

Tn y flwyddyn hòno deallasom fod ynddo ogwydd at symud o 
Lanelli, er ei fod yn ei hoU gysylltiadau yn berffaith hapus. Nis 
gallasai fod yn anwylach gan yr eglwys dan ei ofal; ac yn ei 
berthynas à Mr. Rees, Oapel Als, a'r eglwysi eraill, nis gaUasai fod 
yn ddedwyddach; ac yn mysg ei frodyr yn y sir nid oedd neb á 
gerid yn fwy gan bawb; ac eto yr oedd rhyw bethau yn ei dueddu 
i symud. Nid oedd y cyflog a dderbyniai yn ddigon i gyfarfod 
ei dreuliau, er i'r eglwys fod yn ffyddlon i gyflawni âg ef ei hoU 
ymrwymiadau^ a mwy na hyny. Dichon y teimlai ei fod yn 
gymhwys i gylch eangach nag oedd Siloa y pryd hwnw; a rhaid ei 
fod yn teimlo mai Mr. Rees, Oapel Als, oedd yn teyrnasu yn 
Llanelli, ac er ei fod yno yn hollol foddlon i gymeryd safle ail- 
raddol, eto camgymeriad mawr ydy w tybied nad oedd ynddo uchel- : 
gais. Nid ymhonai ac ni cheisiai ly wodraethu, eto gosodai ei hun 
yn wastad mewn Ue y geUid ei weled, heb i neb feddwl chwaith ei 
fod yn ymwthio. Nid anhawdd oedd i'r craff weled hyny ynddo 
y pryd hwnw, ac ar ol hyny daeth yn Uawer amlycach, er na bu 
erioed yn hyny yn dramgwydd i neb; ac ni thybiai* y Uuaws, o'r 
rhai a edrychent amo o draw, f od ynddo o gwbl unrhy w uchelgais. 
Ni bu neb erioed gariodd ysbryd cynghor Paul aUan yn f wy Uwyr, 
" Ai yn was y'th alwyd? na fydded gwaeth genyt; ond os geUi fod 
yn rhydd, mwynha hyny yn hytrach," Yr oedd yn barod i fod yn 
was i bawb, a gwnai unrhyw wasanaeth cyffredin yn ewyUysgar a 
dirwgnach; ond os byddai rhyw swydd o anrhydeddadyrchafiadyn 
d'od i'w ffordd, "mwynhai hyny yn hytrach." Fel yr ymgodai 
yn ei boblogrwydd fel pregethwr daeth i ymdeimlo yn fwy â'i 
nerth, ac i gredu y gaUasai lanw cylch eangach, pe gwelsai ddrws 
yn agor yn naturiol iddo. Bu rhyw siarad am dano gan eglwysi 
Glandwr a Threforris wedi ymadawiad y Parch. W. Morris; ac yr 



Digitized by 



Google 



182 OOFIANT DB. T. B£ES. 

oedd yn gymeradwy iawn ganddynt; ond gan nad oedd y ddwy 
eglwys yn bwriadu bod o dan yr un weinidogaeth yn hẃy, nid 
oedd ef na hwythau, ar y pryd hwnw, yn teimlo y gallasai yr un o 
bonynt ar wahan á'r llall gyfarfod ei dreuliau. 

Yr oedd yn adnabyddus iawn i'r eglwys yn Oarmel, Oendl, er yr 
urddwyd ef yn Nghraigyfargod, ac yn barchus yn eu golwg, Yn 
ngauaf 1848 ymwelodd à'r lle, a bu y diaconiaid yn ymddyddan ftg 
ef yn nghylch symud yno. Yn mysg ei bapyrau y mae Uythyr oddi- 
wrth ei gyfaill Mr. D. Seys Lewis, dyddiedig lonawr 31, 1849, yn 
myn^u iddo fod yr eglwys yn Oarmel, Cendl, a'i bryd ar roddi 
giúwad iddo, ac yn gwneud rhy w ymholion âg ef , er nad yn swydd- 
ogol dros yr eglwys yn Oendl, ac eto mae yn eglur fod dealltwriaeth 
rhyngddynt. Yr oedd Mr. Seys Lewis yn awyddus iawn am ei 
gael yno, ac felly yr oedd yr holl weinidogion cylchynol, yn arben- 
íg ei gyfeiUion ieuainc y Parchedigion Noah Stephens, Sirhowy, a 
John Davies, LlaneUi, Derbyniodd yr alwad yn flfurfiol yn mis 
Mawrth, ac atebodd hi yn gadarnhaol, a pharotodd i ddatod ei 
gysyUtiad ft Siloa, ac à LlaneUi, ac à sir Gaerfyrddin, a'i hoU 
frodyr ynddi, at y rhai y teimlai serch cryf ; ac nid oedd ei symud- 
iad ef ond dechreuad ysgydwad ar y f rawdoUaeth yn y sir, oblegid 
yn fuan dilynwyd ei esiampl gan amryw eraiU, y rhai, er hyny, a 
gofient trwy eu hoes, gyda hyfrydwch, am y blynyddoedddedwydd 
a dreuUasant yn nghyd yn sir Gaerfyrddin. 



Digitized by 



Google 



" Y OOFAL DEOS YR HOLL EGLWYSL." 

Oàlwad Cendl — Eangder y cylch—T gweinidogion fu yno yn 
flamoról — Cymanfa 1849 — 7 geri marwol—Tchwanegiad atyr 
eglwysi — Ei gysylltiadau yn sir Fynwy — T cydlafurwyr — Ei 
lafur llenyddol'-Cychwyniad yr ^^ Adolygydd^*-^T cwmni — 
Colled yr anturiaeih — Tr Emynwyr Cymreig — Pregeth ar 
Ddysgylìaeth Eglwysig — CyfeUiornad mewn lam — Cychwyn 
achoa Seiêonig yn Cendl — Cynadledd yn Cendl — Sefydlu y 
gymdeühas yn Nghaerdydd — Darllen papyr yn Halifax — Ei 
ddylanwad yn Lloegr — Defnyddio hwnw er mwyn eraill — Agor 
Capeì Barham gan Dr. Morton Brown — Haelioni honeddwr — 
Syndod llawen y Farch. T. Jeffreys — Trysorfa yr Hen Wäni' 
dogion — Dylanwad Mr. Rees ar Mr, Freeman — Llwyddo i gaél 
£6000 ynenw Cymru — Ffyddlondel iw enwad—Sel enwadol 
— Llythyrau ar ^^Hanesiaeth Bedydd^^ — Llythyr at Esgob 
Llandaf—Llafur i ddwyn allan ^^ History cf Nonconformity in 
Wales*^ — M argyhoeddiadau Ymneilldtwl — Cymanfa Cendl^ 1859 
— Tgynadledd dr oedfa ddeg — Tmweliad áV Iwerddon'-Ter' 
fyniad ei weinidogaeth yn CendL 

Bhoddasom eisoes y galwadau a dderbjniodd Mr. Bees o Oraigy- 
fargod ac o Aberdar, a'r Uythyr a dderbyniasai oddiwrth Mr, 
Bses, Llanelli, gyda golwg ar fyned i Siloa, er nad yw yr alwad 
ffnrfiol yn mysg ei bapyrau. Ehoddwn yma yr alwad a dderbyn- 
íodd Oendl. 

EGLWYS GYNULLEIDFAOL CARMEL, CENDL. 

AT Y PARCH. T. REES, SILOA. 

Gras a chariad a anUhäer» 

Yr ydym yn hysbysa i chwi fod meddwl genym am danoch i ddyfod 
i'n bageilio, ao yr ydym wedi bod yn ymgynghori à*n gilydd ac â'r Ar- 
giwydd, fel yr ydym yn hydera; ac yr ydym oll, heb yi an gwríhwytuò' 
wr^ yn gwresog a chalonog roddi galwad i chwi ; ac yr ydym yn ym- 
rwymo i*ch cynal yn gysaras, hyd a allom, yn ol ein hamgylchiadau, ac 
nid ydym (o herwyid ein gwybodaeth am y gweithiaa haiarn), yn 
Ẁwjmo nn swm benodpl \ cliwi yn fisol nen yn flynyddol, o herwydd y 



Digitized by 



Google 



284 COFIANT 

byddai hyny ar amser tlawd yn beichio yr eglwys, ac ar amser gwell yn 
gwnend cam á*r gweinidog. Ac fel y geliwch gael amcan beth fyddwn 
arferol o roddi, rhoddwn i chwi gyfrif beth gafodd Mr. Ridge nn flwydd- 
yn o Iwyddiant, ac nn o lai llwyddiant. Yn 1846 cafodd £ 77 148. 3c., 
aoyn 1848, cafodd £50 lls. lc. Felly gwelwch nad ydym mewn nn 
modd am eich camarwain. 

Ac yr ydym yn gobeithio y bydd i chwi gydsynio â*n galwad, ao ystyr- 
ied fod yma faes eang i lafnrio, ac efallai gylch i chwi droi llawer o 
eneidian at Ddnw. Geliwch fod yn hollol hyderns, fod pob peth yma 
yn dangnefeddns a thawel, a*r holl wrandawyr wedi cwbl gydsynio â 
meddwl yr eglwys am eich cael i'r Ue. Felly terfynwn gan wnend y 
mater yn destnn ein gweddi hyd oni chly wom oddiwrthych. 

Ydym, dros yr eglwys, 

DAvn) EyAK8. 
Stephen Dayies. 

JOHN WlLLIAMS. 

Methusalem Jones. 
Benjamin John." 

Gwelir nad oes dyddíad i'r alwad, ond yn ol ei dystiolaeth ef ei 
hun yn hanes eglwys Cendl, yn Hams Eglwysi Annibynol CymrUy 
yn mis Mawrth, 1849, y derbyniodd hi, er yr ymddengys fod yr 
eglwys wedi penderfynu y mater rai wythnosau cyn hyny, ond heb 
anfon yr alwad yn fiFurfiol iddo. Nid ydynt ychwaith, am y rheswm 
a roddir ganddynt, yn ymrwymo am unrhyw swm penodol, ond eî 
f od ef î gael y casgliad at y weinidogaeth yn llawn pa faint bynag 
fydiaî. Dyna y drefn yn Ued gyffredinol gynt, ac eto mewn rhai 
manau. Yr oedd Mr. Eees ei hun yn hoffi y drefn hòno. Dyna 
y cwbl aofynai yn Ebenezer, Aberdar, ac felly, mewn rhan o leiaf, yr 
ydoedd yn Sîloa; felly yn hollol yr ydoedd yn Cendl, ac yn Eben- 
ezer, Abertawe. Atebodd yn well iddo ef , oblegid cafodd f wy nag 
y buasai yr un o'r eglwysî Ue y bu, ar ei fynediad atynt, yn barod i 
ymrwymo iddo; ac ni ddisgynodd yn Cendl o gwbl yn is na'r swm 
uchaf a grybwyllir ganddynt yn yr alwad, ac fel rheol cododd yn 
llawer uwch na hyny. 

Tr oedd yn Cendl faes eang iddo lafurio, ac yr oedd yr achos 
cyn ei fynediad ef yno, wedi cael gafael gref yn y lle, a'r eglwys 
yn meddu dylanwad mawr yn yr hoU amgylchoedd. Yr oedd rhai 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 185 

hen Annibynwyr yn byw yn y lle yn y ganrif ddiweddaf, y rhaî a 
gyrchent, naill aí i Benmain, ai i Bontypool, ai i Langatwg. Y 
f wyaf nodedig o honynt oedd oedd Mrs. Miles, yr hon a gadwai 
hen westy Ehydyblew. Aelod o Ebenezer, Pontypool, oedd hi, ac 
nn aelodau flFyddlonaf yr " hen brophwyd " Edmund Jones. 
Pregethodd yr hen weinidogion oedd yn y cylch hwnw yn niwedd 
y ganrif ddiweddaf, a dechreu hon, lawer yn ei thy, cyn bod capel 
yn ylle. Y Parch. D. Davies, Llangatwg, fu y prif oflFeryn i 
ddechreu'r achos tua'r flwyddyn 1808, ond Uin yn mygu a fu yn 
hir, a symudid ef o ystafell i ystafell hyd 1821, pryd yr agorwyd 
y capel cyntaf, ac y cafodd arch Duw le i drigo. Y Parch. Daniel 
E. Owen oedd y gweinidog cyntaf fu i'r eglwys wedi iddi ymwa- 
hanu oddiwrth Langatwg, yr hwn a urddwyd Medi 2il, 1824. Dyn 
ieuanc nodedig ydoedd. Dechrçuodd bregethu pan nad oedd ond 
unarddeg oed, ac yr oedd yn fychan ac yn eiddij, ond ynanarferol 
boblogaidd, a pharhaodd felly dros ei oes. Bu yn nodedíg o 
Iwyddianus yn Cendl am ei dymhor byr, ond gwaelodd ei iechyd, 
ac aeth adref i Drefdraeth, Ue bu farw yn 27 oed. Dilynwyd ef 
gan y Parch. John Bidge, Bala, yr hwn a fu yno am ugain mlyn- 
edd, " fel cân cariad un hyfrydlais, ac yn canu yn dda;" ac er nad 
ydoedd ond pregethwr bychan, eto trwy ei flFyddlondeb ef, a mawr 
ofal calon yr hen frodyr Edward Eeynallt, a John Phillips, a John 
Malíphant, Isaac Evans, a Dayid Evans, ac eraill, daliodd yr achos 
ei dir, a pharhaodd yr eglwys yn gref , a'r gynuUeidfa yn Uuosog. 
Cyfrifid Cendl yn un o'r eglwysi mwyaf heddychol ar linell y 
gweithfeydd; a phan yr ysgydwyd eglwysi eraill gan derfysgoedd, 
daliòdd hi heb rwyg nac ymraniad. 

Dechreuodd Mr. Rees ei weinidogaeth yma yn Mehefin, 1849, 
ac yn ei dymhor ef y cyrhaeddodd yr eglwys ei gogoniant 
mwyaf . Torodd y geri marwol allan yn f uan wedi ei sefydliad, a 
gwnaeth ddifrod a dinystr arswydus, a llanwodd yr holl wlad à 
dychryn; ac yr oedd y bobl yn heidio i'r cápelau wrth y canoedd. 
ddechreu Awst hyd ddiwedd Hydref, daeth 396 i'r gyfeiUach 
yn Carmel, ac er i lawer o honjiit fyned yn ol yn fuan i'w hen 
Iwybrau, fel yr oedd yr ystorm yn pasio, eto derbyniwyd dros 300 
i gyflawn aelodaeth, ac o'r cyfryw derbyniwyd 210 ar yr un 



Digitized by 



Google 



186 COPIANT 

Sabbath. Rhifaî yr eglwys ar derfyn y cyffroad hwnw 520, ond 
ni chadwodd yn y nifer hwnw ond dros ychydig. Lleihawyd ei 
nifer trwy farwolaethau, symudiadau, a gwrthgiliadau; ond par- 
haodd, er hyny, trwy yr hoU flynyddoedd yn eglwys gref a ohef nog. 
Bu yno Gymanfa nodedig yn Awst y flwyddyn hòno, ac anaml y 
bu cymanfa a*r fath ddifrifwch ynddi. Tr oedd arswyd a braw 
fel wedi syrthio ar bawb. Tr oedd yno le difrifol yn yr oedfa y 
boreu, pan y pregethai Mr. Rees, Llanelli, oddiar y geiriau, " 
seirph, a hiliogaeth gwiberod, pa fodd y gallwch ddianc rhag bam 
uffern.î^" Ehwng fod y geri marwol yn difrodi y wlad, a*r br^th 
yn disgyn fel tân, teimlai y dorf fawr ar y maes fod barn uffem 
wedi eu dal, nes y rhoddodd y pregethwr floedd, yrhonagerddodd 
fel trydan, fod modd dianc. Á'r noson hòno, ar ol pregeth Mr. 
Powell, Caerdydd, torodd allan yn folianu a gorfoleddu, ac felly y 
parhaodd am oriau. Tr oedd yno ryw effeithiau rhyfedd iawn, 
nes bod y rhan f wyaf mewn syndod yn gofyn beth a allai y pethau 
hyn fod. Âeth y geri marwol rhagddo am fisoedd, gan wneud 
difrodiadau mawrion yn mysg pob dosbarth. Gymerwyd ymaiLh 
â dymod amryw weinidogion cyfrifol, ac yn mysg eraiU y Parch. 
David Stephenson, Nantyglo— gwr a anwylid gan bawb. Cymer- 
wyd Mr. Rees, Cendl, hefyd yn glaf iawn, a bu yn agos i angeu, a 
cherddodd y gair unwaith ei fod ẁedi marw; ond Duw a drugar- 
haodd wrtho, fel y daeth yn ol megys o borth angeu. Tn ei 
adferiad ef, gwiriwyd yr ymadrodd, fod pob dyn yn anfarwol nes 
gwneud ei waith. Ar ol hyny y cyflawnodd efe orchestion penaf 
ei fywyd yn y pulpud, a thrwy y wasg, yn gystal ag yn hoU 
gylchoedd ei enwad. Tr oedd ei gysylltiad â'r eglwys yn Cendl 
o*r fath fwyaf hapus o'r dechreuad, ac felly y parhaodd dros hoU 
ysbaid ei weinidogaeth yn y Ue; ac nid hapusrwydd diwaith ydoedd 
yçhwaith, oblegid nid oedd yr un eglwys yn yr enwad yn y cyf nod 
hwnw yn gweithio yn well gyda phob achos daionus. 

Gan i ni gyfeirio at ei gysylltiadau cyhoeddus yn y cylchoedd 
eraiU y bu yn Uafurio ynddynt, ni byddai yn weddus i ni fyned 
heibio heb gyfeirio atynt yn Nghyfundeb Mynwy. Tr oedd wedi 
bod ynddo o'r blaen cyn ei ysgar oddiwrth y rhan ddwyreiniol o 
Porganwg; ond er hyny yr oedd cyfnewidiadau lawer wedi cymeryd 



Digitized by 



Google 



BB. T. lUBES. 187 

lle. Nid oedd ond ychydig yn aros o'r rhai a adawsai yno, ond yr 
oedd ea lleoedd wedi eu cymeryd gan eraill nad oeddynt yn ol 
iddynt mewn un dawn. Tr oedd Mynwy yn gyfoethog mewn 
pregethwyr yn ystod y deuddeng mlynedd y bu Mr. Eees yn Cendl, 
1850 hyd 1862. Nid oedd raid iddi fyned y tu allan i'w ther- 
fynau ei hun i ymofyn doniau cymanfa, ac nid oedd odid.gyfarfod 
na chymanf a yn cael eu hystyríed yn Ilawn yn y blynyddoedd hyny 
oní byddai rhai o ddoniau Mynwy ynddynt. Edrychwch pwy oedd« 
ynt. Tr oedd Mr. Moses EUis yn Mynyddislwyn, ac'mor llawn o 
ysbryd yr Ef engyl a neb yn eî oes. Os na chyf rifid ef yn bregethwr 
mawr a dwf n, eto yr oedd y weinidogaeth wedi ei hymddiried iddo, 
a'i aír Ef o*i fewn yn Uosgi fel tàn, wedi ei gau o fewn ei esgyra. 
<< Efe oedd ganwyll yn llosgi ac yn goleuo/' a'r miloedd wrth ei 
wrando yn gorf oleddu yn ei oleuni ef . Tn y dyddiau hyny yr 
oedd Mr. Davies, New Inn, yn anterth ei boblogrwydd, ac os ca'i 
ei ddyn i hwyl, yr oedd ar f rígyn uchaf y pren, " yn canu yn ^da." 
Nid oedd ychwaith y n bosibl g wrando ar bregethwr mwy sylweddol 
ac efengylaidd naMr. Gríffith, Gasnewydd; chwiliai yn wastad am 
eiríau cymeradwy, ac od oedd neb heb lithro ar air, efe oedd hwnw. 
Pregethai Mr. Hughes, Penmain, yn wastad gyda nerth, ac yr 
oedd ei adroddiad medms o emynau a chaniadau yn perí ei fod yn 
dderbyniol gan luaws ei wrandawyr. Medrai ìít. Jenldns, Bryn- 
mawr, yru cynulleidfa yn oddaith os byddai gwreichionen ynddi, 
ac yntau wedi bod yn Uwyddianus i daro tân, yr hyn na fethai ond 
anaml yn y blynyddoedd hyny. Mr. Noah Stephens, Sirhowy, 
oedd un o gymydogion agosaf, ac un o gyfeillion anwylaf gwrth- 
ddrych y Cofiant hwn. Mr. Stephens a'i gyfaiU Mr. John Dayies, 
Llanelli, fel y crybwyllasom, a wnaeth fwyaf o bawb y tu allan 
i'r^lwys er cael Mr. Bees i Cendl, ac yr oeddynt yn gyfeiUion 
mynwesol. Tstyríd Mr. Stephens yn un o'r jH^gethwyr ieuainc 
galluocaf ; ac er nad oedd yn ddoniol, yn ol yr ystyr gyffredin a 
roddir i'r gair, eto yr oedd newydd-deb ei bethau a'i eglurhadau 
hapns yn perí ei fod yn bregethwr cymeradwy. Oallasem hefyd 
grybwyll am y Parchedigion D. Hughe«i, B.A., Tredegar; T. 
Jeffreys, Penycae; T. Gríffiths, Blaenafon, ac eraiU yn y sir a 
safent yn barchus fel pregethwyr; heblaw ryw ddau neu dri o'r 



Digitized by 



Google 



188 COPIANT 

rhai oedd yn aros yn eu Deoedd er y sefydlasid ef yn Nghraigy- 
fargod. Ond o honynt oll, Mr. Rees oedd meistr y gynulleidfa; 
cyfunai ynddo ei hun gynifer o ragoriaethau, fel yn mhob cysyllt- 
iad y bu yn Uafurio, edrychid i fyny ato; ac yn ystod y blynydd- 
oedd y bu yn Cendl y cyrhaeddodd binacl uchaf ei boblogrwydd 
fel pregethwr, ac y cafodd, fel y cawn weled eto, rai o*r oedfaon 
hynotaf a gafodd yn ei oes. Adnabyddir ef mewn rhai manau hyd 
y dydd hwn fel " Eees, Cendl," oblegid mai oddiyno y gwnaeth ei 
ymddangosiad cyntaf ynddynt. 

Ond nid i'r pulpud yn unig y cyfyngodd ei lafur yn y blynydd- 
oedd hyny. Parhaodd i gyfieithu Esboniad Barnes gyda diwyd- 
rwydd fel o'r blaen, ond nid arhosodd ar hyny. Yn nechreu y 
flwyddyn 1850, fiFurfiwyd cwmni er cychwyn yr Adoìygydd^ cy- 
hoeddiad chwarterol, o'r hwn y daeth allan ryw dri rhifyn ar ddeg. 
Y Parch. Bvan Jones (Jeuan Owynedâ)^ oedd y prif symudydd, ac 
efe a ddewiswyd yn olygydd. Gorfodwyd ef gan wendid ei iechyd 
i roddi ei weinidogaeth yn Saron, Tredegar, i fyny; acohyny 
allan, hyd y caniatai ei nerth, nid oedd ganddo ond gwasanaethu 
ei genedl trwy y wasg, yn yr hyn hefyd y bu yn fiFyddlon. Deg 
oedd nifer cwmni yr Adolygydd ar ei gychwyniad, a rhoddwn hwy 
yma ar gof a chadw, gan mai dyma y cynyg cyntaf a wnaed i 
sefydlu chwarterolyn yn ein henwad: — Y Parchedigion Evan 
Jones (Jemn Owynedd); W. Edwards, Aberdar; T. Rees, Cendl; 
W. WiUiams, Tredegar; N. Stephens, Sirhowy; J. Davies, Llan- 
ellî; J. D. WiUiams, Penybont-ar-ogwy; a Meistri D. Seys Lewis, 
James Lewis, brawd Mrs. Jones (Jemn Gwynedd); ac Evan 
Davies, M.A., Abertawy. Yr oedd pob un o honynt i dalu £5, 
fel y byddal ganddynt £50 i gychwyn, ond i gael eu harian yn ol 
08 byddai yr anturiaeth yn talu. Gweithiodd rhai o'r cwmni yn 
egnîol i gasglu enwau erbyn dyfodiad y rhifyn cyntaf allan, a 
pharotoisant ysgrifau i'w lanw, er mai ar leuan Gwynedd am y 
fiwyddyn gyntaf y disgynodd pen trymaf y baich. Nid oes neb a 
ddarllenodd yr Adolygydd na chydnebydd ei deilyngdod llenyddol; 
ond er hyny, ni bu y Uedaeniad yn ddigon i glirio y treuliau, 
eithr yn hytrach Uyncwyd y £50 i fyny y flwyddyn gyntaf. Ond 
ni fynent roddi i fyny. Credent gydag amser y troai yr aiituriaeth 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 189 

yn Uwyddiant, ond fod yn rhaid eangu y oylch, a chael ychwaneg 
i'r cwmni. Llwyddwyd i gael deg arall i ymuno, y rhai hefyd a 
dalasant £5 yr un ar gychwyniad yr ail flwyddyn. Gan i ni roddi 
enwau y lleill, cystal i ni roddi enwau y rhai hyn eto:— Y Parch- 
edigionW. WiUiams, Hirwaen; E. Roberts, Cwmafon; J. Thomas, 
Grlyn-nedd; T. Jones, Treforris; T. Thomas,Glandwr; H. 01iver, 
B.A., Pontypridd; D. Rees, Llanelli; W. P. Davies, Ehymni; J. 
Bees, Canaan; a Mr. J. WiUiams, Hirwaen. Ar derfyn yr ail 
flwyddyn nid oedd pethau yn fawr gweD. Bu leuan Gwynedd 
farw. Nid oedd unfrydedd hollol am olynydd iddo, a pharodd 
hyny i rai oeri. Gwnaeth eraiU ymdrech egniol. Parhawyd ef 
am dair blynedd ac un rhifyn. Ni chafodd neb elw oddiwrtho; 
Uyncwyd y £100 i fyny, er i'r hoU ysgrifenwyr roddi eugwasan- 
aeth yn rhad; ac yn mhen blynyddoedd bu raid i bob un oedd yn 
fyw o'r ugain dalu ryw swm bychan er cUrio yr ol-ddyled oedd yn 
aros. Llawer o ddifyrwch gafodd y rhai oedd yn bresenol pan 
Iwyr wastadhawyd y cyfrif gyda gwrthddrych y Cofiant hwn. 
Cyfarfýddwyd yn Merthyr yn nhy Gwesyn, yr hwn ar y pryd a 
gadwai ddirwesty yn y Ue. Wedî gorphen a thalu, teimUd y 
dylesid erchi rhywbeth i'w yfed er talu am wasanaeth yr ystafeU; 
ac wedi galw Mrs. Jones, a gwybod pa ddiodydd oedd ganddi, 
enwai amry w o honynt, ac yn mhUth eraiU yr oedd yr hyn a elwid 
yn " Cordialsy Ac ar unwaith, meddai Mr. Rees mewn Uais 
dwf n, cryf , wylofus, fel un ar dori ei galon, oblegid gorf od talu yr 
arian; " Mi gym'ra i lasiad o gordial." Ar hyn aethyn chwertìiin 
cyffredinol, ac er y teinüai pawb hyd hyny yn ddiflas o herwydd 
gorfod talu, bu hyny yn help i'w hiachâu. Gwyr y rhai cyfarwydd 
âg ef y fath ddifyrwch yn aml a barai y fath air o'i eiddo, obl^d 
yr arbenigrwydd oedd yn ei dduU ef o'i ddweyd, er nas geUir tros- 
glwyddo hyny i argrafiF. Nid y w hyn ond un enghraifiFt o'r aberth 
a 'wnaeth rhywrai wrth geisio rhoddi moddion gwybodaeth i'r 
wlad. 

Tsgrifenodd Mr. Rees nifer o erthyglau i'r Adolygydd ar " Yr 
Emynwyr Cymreig." Ceir y gyntaf yn y rhifyn am Bagfyr, 
1851; yr ail yn y rhifyn am Mawrth, 1852, a'r drydedd yn y 
rhifyn am Ragfyr, 1852. Mae yn gadael Per-emynydd Pantycelyn 



Digitized by 



Google 



lÿo coîtm 

flUan yn hoUol, oblegid fod cyfres o yggrifan arno ef wedi ym- 
ddangos yn y Traefhodydd ychydig cyn hyny, gan Dr. WiOiam 
Bees. Tn y gyntaf , Edmnnd Prys, Ârchddiacon Meirionydd, 
Horgan Bhys, Dafydd William, a Benjamin Frands, a ddygir dan 
sylw. Oyfyngir yr ail yn gwbl i Dafydd Jones, o Gayo, ei gyf- 
ieithiadan, aU gyfansoddiadau gwreiddiol. Máe y drydedd yn 
cael eí chyflẃyno yn gwbl i " Ddyfroedd Bethesda," gan Thomas 
WiIHams. Mae yr ysgrifau hyn yn drysor anmhrisiadwy. Crir 
ynddynt lawer iawn o ffeithiau dyddorol am yr emynwyr, a difyn- 
iadan helaeth o*u cyfansoddiadan. Nid yw yn debyg fod ond 
ychydig yn yr oes hon erioed wedi eu gweled yn yr Adolygydd; a 
gresyn na bnasai yn bosibl eu cyhoeddi mewn ffurf y gallent fod 
yn nghyrtiaedd darUenwyr y dyddiau hyn. Nid ydym yn meddwl 
iddo erioed ysgrifenu dim yn rhagorach na*r erthyglau hyn. 
Maent yn rhy helaeth i ni eu rhoddi yn y gyf rol hon, ac ni byddai 
rhoddi dyfyniadau o honynt mewn un modd yn cyflwyno i*r dar- 
Uenydd syniad cywir o*u gwerth a'u teilyngdod. 

Tn nghyfarfod chwarterol Cyfundeb Mynwy, a gynaliwyd yn 
Bisca, Bhagfyr 7fed a*r 8fed, 1852, ar gais y cyfarfod chẃarterol 
blaenorol, pregethodd ar Ddysgyhlaefh Eglwysig. Tr oedd Mr. 
Effis, Mynyddislwyn, yn pregethu yn yr un cyfarfod ar " T pŵys 
o fod y gwahaniaeth rhwng yr eglwys a*r byd yn fwy amlwg," ac 
ar gymheUiad taer y frawdoUaeth cyhoeddwyd y ddwy bregeth yn 
un Byfryn bychan. Mae Mr. Bees, wrth ymdrin â'r mater, yn 
cymeryd i fewn natìêr dysgyhlaeth eglwysig-^trtfn ei gweinydäM 
— aV dyhenion mewn golwg. Tn nglŷn ä natur dysjyblaeth, a*r 
ârygáu sydd yn galw am hyny, y mae yn cyfeirio at gyfeiUomád 
mewn bam, ac ar hyny ceir y sylw a ganlyn, yr hwn sydd yn 
hoUoI gydgordio à'i syniadau dros ei hoU fy wyd ar y mater. 

*rMae yr Ârglwydd lesu Grìst ynbeio yreglwys yn Pergamas am 
oddef ÿn ei chymnndeb rai yn dal athrawiaeth Balaam ac athrawiaeth y 
Nicolaiaid, ac y mae Paol yn gorchymyn i Titns i ochel y dyn a fyddo 
heretíc, wedi nn ac aü rybndd. Ond er eglared y dengys yr Ysgryth* 
yran ddyledswydd yr eglwys i ofaln am òurdeh mewn ham, yn gystal a 
phnrdeb mewn bnchedd, haera rhai er y cwbl, nad y w golygiadan dÿn- 
km yn nnwedd yn dyfod o fewn cylch dysgy blaeth eglwysig, a gofynanti 



Digitized by 



Google 



DB. T. fiEBS. 191 

Pwy sydd i farna pa beth sydd gyfeiliomad P Atebîr, mai yr nn rhai 
sydd i famn am gyfeiliomad niewn barn, ag ^ydd i famn pa beth sydd 
gyfeiliomad mewn bnchedd. Os nad yw eglwys Ddnw yn addas i farau 
yn y naill achos nid y w yn addas i fama yn y UaU, ac felly nis gellir 
gweinyddn dysgyblaethan am nnrhyw beth. 

Dadlenir hefyd fod dysgybla dynion am ea golygiadaa yn groes i 
egwyddorion rhyddid crefyddol. I hyn yr atebir, nas gall neb, ar dir 
teg, hawlio cymaint o ryddid iddo ei hnn ag a fyddo yn cyfynga ìu: 
ryddid eraill. Er enghraifft, os bydd nn yn dewis bod yn So^iniad, mae 
iddo ryddid i fod felly; ond nis gall hawlio aelodaeth mewn ec;lwys o 
Galfiniaid heb wasga ar derfynaa rhyddid eraill. Nid oes an dyn gonest 
a feddylÌM am wnead defnydd o ddylanwad ei aelodaeth mewn oym- 
deithas, er taena egwyddorion croes i'r rhai a broffesir gan y gyn»deithas 
hòno; ond profa hanes yr eglwys, yn neilldaol hancs Ymneilldaaeth yn 
y deymas hon, fod dynion pan yn gŵyro oddiwrth yrathrawiaethiachas, 
yn debyg o ŵyro hefyd oddiwrth foesoldeb. Pa gynifer o áddoldai a 
meddianan yn y deymas hon a adeiladwyd, ac a neilldawyd at ddysga 
Calfiniaeth, a gymerwyd yn ystod y can' mlynedd diweddaf, trwy ddich- 
ellion lladradaidd, at wasanaeth Ariaeth a Sosiniaeth? Dengys hyn 
ei fòd o'r pwys mwyaf i'r eglwysi daln y sylw difrifolaf i*r gorchymyn 
apostolaidd o berthynas i gyfeiliornwyr, sef ea • hargyhòeddi hwy yn 
Uym, fel y byddont iach yn y ffỳdd;* ac os gwrthodant ymwrthod â'a 
tsyféiliomadaa ' wedi an ac ail rybadd,* nid oes dim i'w wnead ft hwy, 
ond ea * gochel — peidio dal an math o gymdeithas grdfyddol ft hwy." 

Yn y Diwygiwr am Mai, 1858, wrth adolygu y pregethau, y mae 
y.golygydd yn datgan ei anghydwelediad â'r sylw a ddyfynwyd 
uchod yn nghylch dysgyblu dynion am gyf eiliornad mewn bam, 
ond nid yw yn ceisio gwneuddim ond codi yr henddrychiolaethau 
gyfyngu ar ryddid, àc mai yn rhydd y myn y meddwl fod, heb 
gynyg gwbl i wahaniaethu rhwng y pethau y mae cydolygiad 
amynt yn hanfodol i fodolaeth eglwys, a'r pethau, er gwahaniaethu 
arnynt, y dylai Cristionogion ynddynt oddef eu gilydd mewn 
cariad. Yn y rhifyn dilynol y mae Mr. Rees yn amddifiFyn ei hun, 
ac i'n bryd ni yn troi y byrddau yn deg ar y golygydd.' Mewn 
pethau ailraddol nid oedd yn bosibl cael neb yn fwy goddefgar, 
ond am y pethau a ystyriai yn wirioneddau hanfodol yr efengyl, 
nis gallasai,er holldiriondeb ei natur, ddywedyd, Duw yn rhwydd 
wrth neb a^u gwadai. 

Yn y blynyddoedd hyny yr oedd sefydlu achosion Seisonig yn 



Digitized by 



Goògle 



192 COFIANT 

Nghymru wedi myned a'i holl feddwl. Teimlai yn gryf mai hyny 
oedd angen arbenig ein henwad yn y Deheubarth, ac yn enwedig 
yn y rhanau gweithf<iol, a bod y gwaith wedi ei esgeuluso 
yn llawer rhy hir. Yehydig iawn a wnaed hyd o fewn y pymtheng 
mlynedd ar hugain diweddaf er cyfarfod yr angen yma. Ymgy- 
merodd y doniol Darid Davies, Abertawy, mor gynar a'r flwyddyn 
1814, â chodi y capel Seisonig yn Castle Street, ac oddieithr yr 
ychydig gapeU oedd yn rhan Seisonig sir Benfro, ac yn Browyr, 
islaw Abertawy, nid oedd odid achos Seisonig arall drwy y 
Deheudir oU, ac eithrio Caerdydd a Casnewydd, haner can' mlyn- 
edd yn ol. Cychwynodd y Parch. D. Rees, fel y gwelsom, achos 
Seisonig yn Llanelli yn 1839. Yr oedd y Parch. D. Blow wedi 
codi capel yn Aberhonddu dair blynedd cyn hyny; ac o gylch yr 
adeg hòno cychwynwyd achos Seisonig yn Aberteifi trwy gydym- 
drech y Parch. Daniel Davies, a Mr. Thomas Lloyd, masnachydd 
yn y dref ; ac yn y flwyddyn 1843, cychwynodd y Parch. T. JefiFreys 
achos Seisonig yn Mhenycae. Ond nid oedd eto unrhy w ymdrech 
wedi ei wneud at sefydlu achosion Seisonig yn gyffredinol, nac 
unrhyw gynDun wedi ei dynu er gwneud hyn. I wrthddrych y 
Cofiant hwn yn ddiau y perthyn yr anrhydedd o gychwyn unrhyw 
symudiad fiftirfiol i'r amcan. Cafodd gefnogwyr gwresog a chyn- 
Uunwyr mwy medrus nag ef ei hun i garìo y gwaith allan. Y 
tri enw amlycaf yn nglŷn â'r achosion Seisonig yn Neheudir 
Cymru, o*r cychwyniad, oeddynt Mr. Eees, Cendl; Mr. Dayies, 
Aberaman, a Mr. Thomas Williams, Aberdar, yr unig uno honynt 
sydd eto yn aros ac yn glynu yn fiFyddlon wrth y gwaith. Dyma 
y " tri chedyrn cyntaf ," a Mr. Eees, yn ddiau, ar lawer cyfrif , oedd 
y penaf o'r tri. Bu eraill o gynorthwy mawr i'r gwaith, er na 
chyrhaeddasant y tri chyntaf. Yr oeddyr ysbryd yma atgychwyn 
achosion Seisonig yn Mr. Rees cyn ymadae! o Aberdar, fel y gwel- 
som, a chryfhaẁyd ef yn fawr yn ystod ei arosiad yn Llanelli, fel 
yr ydym yn cael mai un o'r pethau cyntaf a wnaeth yn Oendl, 
wedi i'r cyfiFroad mawr yn nglŷn â'rgeri marwol fyned heibio, oedd 
cychwyn yno achos Seisonig. Cymerodd yno ystafell y tu cefn i'r 
Bifiners^ Arrm cyn diwedd y flwyddyn 1849, yn yr hon y cynal- 
iwyd Ysgol Sabbathol, a phob moddion yn rheolaidd; ac yno y 



Digitized by 



Google 



DA. T. BEES. 198 

bnont am yn agos i ddeng mlynedd, nes y caf wyd capel, ac yr oedd 
y lle y rhan f wyaf o'r amser o dan yr un weinidogaeth a Brynmawr, 
ac am ysbaid yn nglŷn à Phenycae, ond trwy yr hollamser edrych- 
ent ar Mr. Rees fel eu noddwr, fel yn wir y gwnai hoU eglwysi y 
cylch; oblegid pan fyddai rhy w gyf yngder arnynt, ato ef y rhedent 
am gynghor. Yn y flwyddyn 1858, galwodd gynadledd yn Oendl 
i gymeryd i ystyriaeth y cwestiwn o sefydlu achosion Seisonig yn 
Nghymru, a daeth cryn nifer o weinidogion a lleygwyr yn nghyd. 
Llywyddwyd gan Mr. Thomas Thompson, o Bath, yr hwn yn gar- 
edig a addawodd £150 y flwyddyn am dair blynedd er cynorthwyo 
yr achosion oeddynt wedi eu sefydlu yn Mhenycae, Brynmawr, a 
Cendl. Ehoddodd hyny galon i weithio yn y rhai oedd yn bresen- 
ol; ac aeth y gair allan o'r cyfarfod, fel y derbyniodd amryw, nad 
oeddynt yno, symbyliad i'r gwaith. Er na sefydlwyd unrhyw 
gymdeithas yn fiFurfiol y pryd hwnw, eto parodd yr ysbryd a gy- 
nyrchwyd yno i achosion gael eu sefydlu yn Nhredegar, Aberdar, 
a'r Blaenau, yn y rhai oU y cymerai Mr. Rees ddyddordeb maẃr. 
Yn mis Tachwedd, 1860, cafwyd cynadledd ddylanwadol yn 
Nghaerdydd, o dan ly wyddiaeth Mr. W. D. Wills, o Bristol, ac yn 
yr hon hefyd yr oedd Mri. 8. Morley, Henry Richard, A.S., 0. 
Jupe, a nifer fawr o Gymru, ac yn y gynadledd hòno fiFurfiwyd 
Cymdeithas Achosion Seisonig Deheudir Cymru a Sir Fynwy, yr 
hon er hyny sydd wedi gwneud gwaith mawr. Cafodd Mr. Rees 
gyfle i ddwyn hawUau Cymru ar Loegr gerbron Cyfarfod Hydref- 
ol yr Undeb Cynulleidfaol yn Halifai, yn 1858, mewn papyr a 
ddarllenwyd ganddo yno. Dyma y waith gyntaf iddo ymddangos 
ar Iwyfan yr Undeb, Ue y daeth ar ol hyny mor adnabyddus; ac 
nid oedd neb cyn hyny o Gymru, er cychwyniad yr Undeb, wedî 
cymaint a darllen papyr yn yr un o'i gyfarfodydd; ond i wneud y 
prawf cyntaf nis gallasai y gwaith ddisgyn i well dwylaw. Dy- 
wedodd i'r Saeson bethau oedd yn newydd a dyeithr iddynt, ac 
enillodd iddo ei hun eu hyder a'u hymddiried, fel yr oedd ei air 
yn awdurdod iddynt byth ar ol hyny. Daeth cyfarfod hydrefol yr 
Undeb y flwyddyn ganlynol i Aberdar, ac er hyny y mae cysylltiad 
agosach rhwng yr Undeb a Chymru nag a f u o gwbl cyn hyny; 
ac efe, yn fwy na neb arall, oedd y ddolen gryfaf í'w cydio yn 



Digitized by 



Google 



ÌH COFIANT 

nghyd. Darllenodd eilwaith bapyr yn nghyfarfod hydrefol yr 
Undeb Oynulleidfaol yn Bristol, yn 1865, a thrachefn yn Abertawy 
yn 1871, heblaw Uawer cyfle arall a gafodd i ddwyn gerbron hawl- 
ian yr achosion Seisonig yn Nghymru ar gydymdeimlad a chynorth- 
wy y Saeson. Ar ol sefydlu y gymdeithas cymerodd eraill y rhan 
fwyaf o'r gwaith. Ar Mri. Davies, Caerdydd, a Thomas WiUîams 
y bu y pen trymaf o'r baich, a diorphwys fu eu llafur; ond pan 
fyddai angen gwneud rhy w apeliad cyhoeddns, rhaid oedd cael enw 
Mr. Rees wrtho; a pha bryd bynag yr anfonid cais neu ddirprwy- 
aeth at y Saeson, yr oedd ei gael ef yn anhebgorol; ac at y fath 
bethau nid oedd yn bosibl cael ei gymhwysach. Nid oedd gair 
garw yn ei gyffroi, a hyd yn nod pe cawsai sarhad ni chiliasai yn 
ei ol; ac anaml y methai yn ei neges. Dygwyd ef trwy y pethau 
hyn i gydnabyddiaeth â nifer o wỳr cyfoethog yn ein henwad 
yn Lloegr, dros y rhai yr oedd ganddo ddylanwad mawr, yr hwn 
a ddefnyddiodd, nid iV fantais a*i elw personol, ond i wasanaethu 
yr achos oedd yn nes at ei galon na'i amgylchiadau ei hnn. 
Dichon na bu yr un gweinidog o Gymru erioed a enillodd y fath 
ddylanwad dros gyfoethogion ein henẁad yn Lloegr. Ni omeddai 
y Meistri "W. D. Wills ac H. 0. WiIIs, a Mr. SommèryiIIe o Bris- 
tol, a Charles Jupe, ac S. Morley, a Joshua Wilson, a John 
Crossley, a Uuaws eraiU, iddo odid ddim a geisiai; ac yr ydym 
mewn sefyUfa i wybod na cheisiodd neb erioed lai iddo ei hun. 
Nid am na buasai ychydig help ar lawer adeg yn werthfawr iddo, 
ac yn ddiau genym yn dderbyniol ganddo; ond ni fynai droi y 
dylanwad a gafodd trwy ei gysylltiadau cyhoeddus a chrefyddol, i 
wasanaethu ei amcanion personol. Ni welsom neb erioed yn f wy 
anrhydeddus yn yr ystyr yma. Gwyddom fod rhai yn tybied ei 
fod yn cael Ùawer iddo ei hun gan foneddwyr cyfoethog, ond ni 
bu erioed fwy o gamgymeriad. Nid dynion o'i fath ef sydd yn 
dyhysbyddü trysorfeydd, ac yn chwilota yn mhob man Ue y tyb- 
iant fod rhywbeth i'w gael; ond y dynion mwyaf diwasanaeth í 
grefydd, sydd yn treulio eu dyddiau i fegera felly. Gallem nodi 
Ilua\\s enghreifftiau o hono yn apelîo am help i ddynion Uawer 
gwell amynt nag lef ei hun, a'r rhai nad oedd amo ddim dyled 
iddynt, a rhai na chafodd ond eu gwaethaf ; ond ni fynai ddial, 



Digitized by 



Google 



Dfi. T. RfiÜS. 195 

gwell oedd ganddo wneud caredigrwydd. Mae yn aroB laaws mawr 

wragedd gweddwon, a brodyr anghenos, j rhai a allent dystio i V 
barodrwydd i'w cynorthwyo, ac nid ychydig ydyw nifer y rhai ar 

01 ei golli na wyddant am ei gyffelyb i droi ato yn en caledi. Ni 
bn erioed ei barotach i helpn pawb hyd y gallai; a throdd bob 
dylanwad a feddai nid i wasanaethn ei hun, ond i wasanaethn 
erailli ac i fod o help i*r achos yr oedd ei eangn mor agos at ei 
galon. 

Pan adeiladwyd capel Seisonig Cendl, galwyd ef Oapel Barham, 
o barch i*r Arglwyddes Barham, mam Mrs. Thompson o Bath, yr 
hon ynnghydaU phríod oedd yn garedig wedi noddi yr achos 
yno. Bhoddodd Mr. Thompson haner can* gini; a thrwy ei 
ddylanwad sicrhawyd gwasanaeth Dr. Morton Brown o Chelten- 
ham i bregethu yn yr agoriad yn Ebrill, 1859. Ar ol i Dr. Brown 
bregethn yn y boreu, gwnaed casgliad; ac yn un ochr i'r capel yr 
oedd Mr. Jeffreys, Penycae, yn casglu, ac wedi myned at y drẅs, 
gwelai hen foneddwr dysyml yn sefyll yn y lobbÿ, ac wedi estyn 
y plât iddo rhoddodd o'i law bum' penadur ar hugain amo; ac 
yna estynodd y Ilaw arall gan dywallt y cyffelyb swm o honî. Ni 
wyddai Mr. Jeffreys pa beth i'w ddweyd. Wylai a chwarddai o 
lawenyddy ond ni oddefai yr hen foneddwr iddo ofyn na dweyd 
gair. Aeth Mr. Jeffreys i mewn a'r dagrau yn gwlychu ei rudd- 
ian, ac nis gallai gan ei lawenydd ymatal rhag adrodd ei Iwydd- 
iant. " Pob peth yn dda," meddai Dr. Brown; deallodd ef yn y 
f an pwy ydoedd. Tr oedd yn Cheltenham, ar y prýd, hen f onedd- 
wr cyfoethog o'r enw George Preeman, yr hwn oedd yn aelod o'r 
eglwys o dan ofal Dr. Morton Brown. Ar ei ymweliad âg ef un 
o'r dyddiau blaenorol dygwyddodd i'r Doctor ddweyd wrtho ei 
fod yn myned i agor Capel Barham, Beaufort; ac y mae yn debyg 
iddo ychwanegu rhywbeth am yr achos, a'r anhawsderan o dan ba 
rai yr oeddynt yn Ilafurio i sefydlu achosion Seisonig yn Nghy- 
mru. Ni feddyliodd ragor am y peth, ond sylwodd fod Mr. Pree- 
man wedi gofyn iddo pa bryd yr oedd yr agoriad i fod, gan ei 
holi yn fanwl yn nghyfch y ffordd yr elai yno; a phan ddychwel- 
odd Mr. Jeffreys yn ei lawenydd o'r drws wedi cael yr haner can' 
pnni, deallodd yn y fán pwy oedd yno wedí ei ddilyn heb yn wybod 



Digitized by 



Google 



196 tX)FIANT 

iddo, oblegid un oedd yr hen foneddwr yn hoffi gwneud pethau 
mewn flPordd eithriadol felly. Dygodd hyn Mr. Freeman a Mr. 
Eees i gydnabyddiaeth a chyfeiUgarwch mawr; ac nid oedd gan 
neb, oddieithr Dr. Brown, y fath ddylanwad dros Mr. Freeman 
ag oedd gan Mr. Bees. Ni omeddai iddo odid ddim a geisíai, a 
throdd yntau yr holl ddylanwad oedd ganddo drosto i wasanaeth 
ei enwad a'i wlad; ac ni chafodd dim fwy o flPrwd ei haelioni na 
thrysorfa y gweinidogion oedranus. 

Yn y fliwyddyn 1858 y taflwyd allan yn gyntaf, gan y Parch. 
John Angell James, yr awgrym am sefydlu y fath drysorfa; ac ni 
chododd ei ddysgwyliadau ef yn uwch na thrysorfa o ryw £5,000; 
ac yr oedd ef ei hun yn barod i roddi £1,000 os gellid sicrhau 
£4,000 arall. Cymerwyd y mater i fyny ar unwaith, a chafwyd 
y £5,000 cyntaf yn bur ddidraflPerth; ac ni bu yn hir cyn codi i 
£20,000, ac wedi hyny i £40,000, ac yn mhell uwchlaw hyny. 
T cwestiwn a ofynid gan lawer oedd, a fyddai i Gymru dd'od i 
mewn i fanteision y drysorfa; ac er nad oedd un reol o'r dechreu 
i'w chau allan, eto prin y gallesid dysgwyl i Gymry gael fawr o 
honi oni chyfranent ati, a'r anhawsder oedd codi yr eglwysi at 
hyny. Tn flPodus llwyddodd Mr. Rees i gael gan Mr. Freeman i 
addaw rhoddi hyd £2,500, os gwnelai eglwysi Cymru £2,500 
arall, ac felly y byddai £ 5,000 yn y drysorfa yn flFafr Cymru. 
Dyma un yn caru ein cenedl ni, er nad oedd o honom ni. Yr 
oedd yr arian i'w talu mewn pum' cyfrandaliad o fil o bunau yr 
un; ac yr oedd ef yn barod â'i £500 i gyfarfod â phob £500 o 
Gymru. Ffurfiwyd pwyllgor i wneud y gwaith, i'r hwn y dewis- 
wyd Mr. Thomas "Williams yn drysorydd, a Mr. Davies, Aber- 
aman, yn ysgrifenydd; a hwynthwy, a Mr. Rees yn benaf, a 
wnaeth y gwaith. Tn wir, mor belled ag yr oedd cael yr arian o 
Gymru yn myned, ar Mr. WiUiams y gorphwysai y pen trymaf . 
Ni buwyd yn hir cyn cael y cyfrandaliadan cyntaf i mewn, ond 
yr oedd yn myned yn fwy anhawdd wrth fyned yn mlaen; ond 
trwy ddyfalbara, a bod yn daer, ac anfon cylchlythyrau, ac ym- 
weled â'r eglwysi, llwyddwyd î gasglu £2,400, a rhoddodd Mr. 
Freeman £2,600, fel y cafwyd i'rdrysorfa £5,000 yn enw Cymru. 
Byddai Mr. WiUiams, y trysorydd, pan y cai £500 i'w law, yn 



Digitized by 



Google 



BB, T. REES. 197 

eu rhoddi i Mr. Rees, ac yntau yn myned i Cheltenham at Mr. 
Freeman i ymofyn £500 eraiU atynt, ac yna cymerai y £1,000 i 
Lundain i*w talu i'r drysorfa, a dychwelai y gydnabyddiaeth i 
Mr. Williams, ac felly bum' waith. Talai Mr. Freeman holl 
dreuUau ei daith ef i Lundainbob tro, yn ychwanegol at yr hyn a 
roddodd i'r drysorfa; ac unwaith, fel y gwelir, talodd £600 yn lle 
£500, fel y bu yn well na'i air. Dylai enw a chofifadwriaeth Mr. 
Freeman fod byth yn barchus gan weinidogion Annibynol Cymru; 
ac yn nesaf at eu dyled iddo ef y maent yn rhwymedig i Mr. 
Bees, yr hwn a Iwyddodd i eniU ei serch a sicihau ei gydymdeim- 
lad ft Chymru; ac er nad yw y swm a gafwyd o Gymru i'r drys- 
orfa, a chyfrif arian Mr. Freeman, yn gyfartal i'r swm sydd yn 
dyfod bob blwyddyn i weinidogion oedranus Cymru; eto y mae 
yn gyfryw ag sydd yn peri i ni deimlo yn lled hyderus wrth 
ddadleu hawliau ceisiadau Cymreig. Bu Mr. Bees o wasanaeth 
dirfawr i Gymru fel un o reolwyr y drysorfa; ac y mae yn sicr 
fod mwy o ymgeiswyr wedi eu derbyn, a symiau uwch wedi eu 
caniatau nag a wnaethid, oni buasai am ei daerni ef yn eíriol; a bu 
raid iddo, ar f wy nag un achlysur, cyn Uwyddo, eu hadgofio ei iod 
ef â'i law ei hun wedi talu £5,000 o Gymru i'r drysorfa; ac yr 
oedd yn gallu adgofio hyny heb eì fod yn dramgwydd i neb. 

Yr oedd Mr. Bees yn un o'r dynion mwyaf flfyddlawn i'w enwad 
ag a fu erioed yn y weinidogaeth Gymreig. Yr oedd yn Ilawer 
mwy eiddigus dros ei enwad nag y tybir gan lawer. Gan ei fod 
mor hynaws a charuaidd, a pharod i wasanaethu ar bawb, meddyl- 
iodd rhyw rai nad oedd mewn un modd yn enwadol, ond ni bu 
erioed fwy o gamgymeriad. Ychydig o ddynion erioed y daethom 
i gydnabyddiaeth à hwy a mwy o sel enwadol ynddo. Gwelsom 
lawer o ddynion culach a mwy rhagfarnllyd nag ef ; ac yn sicr 
gwelsom lawer o ddynion mwy drwgdybus o enwadau eraill, a mwy 
erlidgar amynt. Yn wir.nidoedd dim o hyny ynddo. Yr oedd 
yn rhy gywir a dihoced ei hun i fod yn ddrwgdybus o eraill; ac yr 
oedd gormod o'r boneddwr Cristionogol ynddo i fychanu ac erlíd 
enwadau eraill. Nid y dynion lîyddlonaf i'w henwad eu hun 
ydyw y rhai sydd yn baeddu ac yn erlid enwadau eraill. Yr oedd 
mor rhydd oddiwrth ragfam a dallbleidiaeth enwadol ag y gall 



Digitized by 



Google 



198 COFIANT 

dyn f od, yr hwn y byddo ei holl fy wyd a*i draddodiadau yn nglŷn 
âg enwad neilldaol. Mae gan eìn cysylltiadau enwadol en 
dylanwad amom, er o bosibl yn ddiarwybod i ni, fel y mae gan 
ein holl gysylltiadau mewn bywyd eu dylanwad amom. Onid yw 
hyn yn eglur yn ein hoU gylehoedd ? Mae ein serch at ein teulu- 
oedd yn pylu llynuler ein beirniadaeth. Mae ein cyfeillgarwch yn 
dylanwadu ar ein barn. Nid iydym yn gweled ein plant a*n 
cyfeipion yn yr un goleu ag y mae eraill yn eu gweled sydd yn 
sefyll mewn perthynas wahanol â hwy. Yr un modd y mae sercb 
at enwad, a hir gysylltiad âg ef yn rhoddi rhyw arliw ar ein bam, 
nes nad ydyw ei ddíffygion yn ymddangos i ni yn hoUol fel y 
maent yn ymddangos i eraill; ac fel y mae diffygion enwadau 
eraiU yn ymddangos i ninau. Nis gall unrhyw ddyn sydd yn 
cymeryd dyddordeb mawr yn ei enwad, ac yn taflu ei hun yn 
drwyadl i'w hoU waith fod yn gwbl rydd oddiwrth ragfarn a 
daUbleidiaeth, er hwyrach mai ychydig sydd yn credu hyny am 
danynt eu hunain. Yr oedd Mr. Rees mor rhydd oddiwrth guhü 
a drwg-ewyUys i enwadau eraiU a neb a adnabuom erioed, ond ni 
ddywedwn ei fod yn gwbl rydd oddiwrth ddaUbleidiaeth a rhag- 
fam yn ffafr ei enwad ei hun, ac edrychai ar bob peth yn y 
wedd fwyaf ffafriol iddo. Ni choUai unrhyw gyfle iV wasanaethu, 
ac 08 gwelai rywbeth y gaUai ei droi iV fantais daliai ar yr 
ad^. Ni ildiai fodfedd o dir i neb os credai fod gan ei enwad 
hawl amo, a phan y gwelai dir newydd iV feddianu nid oedd am 
fod yn ol i neb mewn cymeryd gafael arno. Nid oedd dim ond eí 
sel enwadol a barasai i ddyn o*i dueddfryd naturíol arafaidd a 
hwyrfrydig ef i daflu ei hun mor Uwyr i gychwyn achosion 
newyddion, a myned o dan y cyfrifoldeb o adeiladu capeU ynddynt; 
a*r un sel enwadol a barodd i un o dymher mor garuaidd a hedd- 
ychol, i gymeryd rhanmor amlwg ar faterion enwadol. Os gwelai 
rywun am hòní i unrhyw enwad uwchafiaeth, a dybiai yn annheg 
ac anghywir, mewn henafiaeth, mewn rhif, mewn gwasanaeth, ac 
mewn dylanwad, yr oedd yn union ar y maes, ac er y cariai bob 
dadl yn mlaen yn hoUoI barchus a boneddigaidd, nid ydoedd er 
hyny yn Uai penderfynol. 
Bu yn ymomest rhyngddo â'r Bedyddwyr ar f wy nag un 



Digitized by 



Google 



DB. T. REES. 199 

achlysur; a bu ei ysgrifau yn help i glirio ymaith lawer o'r Uwcb 
oedd wedi yingasglu o gylch enwau a golygiadau amryw 6*r hen 
TnmeiUduwyr cyntaf , ac i gy wiro, fel y credai ef , y camgymeriadau 
yneu cylch. Dygodd brofion eglur mai yn Llanfaches, ganWilliam 
Wroth, yn Tachwedd, 1639, y fifurfiwyd yr eglwys Ymneillduol 
gyntaf ynNghymru; ac mai eglwys Annibynol o Daenellwyr ydoedd 
o'r dechreuad. Dangosodd hefyd y camsyniad a ffynai am amry w 
ddynion nodedig o ddyddiau John Penry i lawr, y rhai y cymerid 
yn ganiataol gan lawer hyd hyny mai Bedyddwyr oeddynt. Edrych- 
ai ar y pethau hyn oU y n hanesyddol. Yn nechreu y flwyddyn 1857, 
ysgrifenodd dri o lythyrau ar " Hanesiaeth Bedydd," y rhai a 
gyhoeddwyd yn nglŷn â thraethawd ar Pedydd a elwid " Bapto a 
Baptiso" gan y Parch. W. Edwards, Aberdar, yn y ddadl 
rhyngddo â'r Parch. T. Price, Aberdar. Amcan Mr. Rees yn ei 
lythyrau ydyw profi hynafiaeth Bedydd Babanod, o'r oes apostol- 
aidd i lawr. Nid ydym am adgyfodi y dadleuon hyn, llawer llai y 
mynem adgynyrchu y drwg-deimlad a achoswydganddynt, a rhaid 
i ni ddweyd mai ychydig o gydymdeimlad a fu erioed rhyngom ft 
hwy; ond yr oedd Mr. Rees yn teimlo yn gryf arnynt, ac yn 
cymeryd dyddordeb mawr ynddynt, fel y buasai ei fywgraffiad yn 
ddiflfjTgiol heb gyfeiriad uniongyrchol atynt. Yn hanesyddol yn 
unig yr ymdrinia ef à^r mater, a rhaid i ni ddweyd, ar ol eu darllen 
mor ddiragfam ag y gallasem, ei fod yn ein cario ni gydag ef yn 
d^ gan mor eglur ac anwrthbrof adwy yr ymddengys i ni y profion 
a ddygir yn mlaen ganddo. 

Yr un flwyddyn, 1857, ysgrifenodd lythyr at Esgob Llandaf, yn 
galw ei sylw at ryw ymadroddion o'i eiddo y rhai a ddywedodd 
wrth gysegru eglwys yn rhanbaith Penmain, sir Pynwy. Yn olyr 
•aâcpddiad a ymddangosodd yn y Star of Owent ar y pryd, dywed- 
odd yr esgob " ei fod yn credu fod YmneiUduaeth bron wedi 
treulio allan yn y rhanbarthau Cymreig, a'i fod yn ofni fod 
Ymneillduaeth Gymreig wedi myned yn ormod o drefniant 
politicaidd, ac nad oedd ynddo ddim amheuaeth pe bnasai y 
clerigwyr yn cario aDan ysbryd eu cenadaeth, y buasai yr hudol- 
iaetb Ymneillduol wedi diflanu o'u plith." Mae Mr. Rees yn 
cymeryd geiriau yr esgob i fyny, ac yn gwasgu yn drwm arno, ond 



Digitized by 



Google 



200 COPIANT 

yn gwbl foneddígaídd. Dy^r yn mlaen ganddo ffeithian a ffigyr- 
au blwyfydd Aberystruth, Bedwellfcy, Merthyr Tydfil, ac 
Aberdar, i ddangos mor ddisail yw haeriad yr esgob fod Ymneill- 
duaefch bron " fcreulio allan " yn y dosbarfchiadau Cymreig. Tna 
cymer i fyny yr haeriad, fod Ymneillduaefch wedi myned brpn yn 
gwbl yn drefnianfc gwleidyddol, a dengys mor hollol ddisàil ydy w, 
a sicrha nad oes nn o bob mil oV pregefchau a draddodir yn 
mhulpudau Ymneillduol Oymru Sabbafch ar ol Sabbafch, yn dwyn 
dim ddelw pregefchau polifcicaidd. Afcebodd yr esgob ef yn 
barchus a boneddigaidd, a dywed ddarfod iddo siarad ar yr 
achlysur dan sylw yn hollol ddifyfyr, ac hebysgrifenu dim, fel nas 
gallai ddweyd yn gy wir yr ymadroddion a ddefnyddiodd, ond sicrha 
na ddywedodd y geiriau yr achwynid arno o'u herwydd, ac y mae 
yn diolch i Mr. Bees am ei sylwadau hynaws a boneddigaidd, a 
rhydd iddo ei ryddid i gyhoeddi ei afcebiad. Gwelodd yr esgob ei 
fod wedi syrfchio i ddwylaw nas gallasai yn hawdd ddyfod allan o 
honynfc, ac oblegid hyny bamodd yn oreu dynu ei gym afco. 

Yn y blynyddoedd hyn yr oedd Mr. Rees yn ddiwyd yn casglu 
defnyddiau Hanes Ymneillduaefch yn Nghymru, yr hwn a ddygodd 
allanyn 1861 yngyfrol hardd, pris lOs. 6c., o dan yr enw Eistory 
o/ Protestant Noìíconformity in Wales. Dyma yn ddiau oedd 
prif waifch ei oes, a fchrwy yr hwn yr eniUodd iddo ei hun safle 
anrhydeddus fel hanesydd. Nid ydym am fyned i mewn iddo yma, 
gan y daw efco o angenrheidrwydd o dan ein sylw yn nglŷn â'i 
nodwedd fel hanesydd. Ond gallwn ddweyd yma i^r gwaifch gosfcio 
iddo flynyddoedd o lafur dyfal a diorphwys. Treuliodd fisoedd, 
pe rhoddasid yr holl amser yn nghyd, yn y BríMsh Museum^ y 
State Papèr Office, Llyfrgell Lambeth Palace, ac eiddo Dr. Daniel 
WiUiams yn Eedcross Sfcreet, heblaw yr help gafodd o Iyfrgell- 
oedd Oxford a Cambridge, yn gystal ag oddiwrth lu mawr o 
bersonau o enwogrwydd f el hynafiaethwyr. Dygodd yr ymchwiliad- 
au hyn ef i gydnabyddiaeth â nifer fawr o bersonau o safle a 
dylanwad y tuallan Vw enwad aU genedl ei hun, a thrwy ei 
ddyfalbarhad, casglodd yn nghyd luaws mawr o ffeithiau yn 
nglŷn âg YmneiIIduaeth Cymru, nad y w yn debyg y dygasid hwy 
byth i'r golwg, oni buasaî iddo ef ymgymeryd â'r gorchwyl o'u 
casgln, a'n gosod ar gof a chadw. 



Digitized by 



Google 



DB. T. REES. 201 

Parodd yr ymchwiliadau hyu i V argyhoeddiadau YmneiUduol 
gael eu dyfnhau a*ü dwyshau. Yr oedd bob amser yn ddatìeu- 
yddgwresog dros ysgariad yr eglwys oddiwrth y wladwriaeth; ac 
o'r dechreuad yn un o gefnogwyr m,vyaf diffuant Oymdeithas 
Ehýddhad Crefydd; ond bu olrhain hanes y tadau Ymneîllduol 
Cymreig, a'r dyoddefiadau chwerwon yr aethant drwyddynt wrth 
gario allan eu hargyhoeddiadau, yn foddion i angerddoli ei deiml- 
adau a'i wneud yn f wy penderfynol yn erbyn cysylltu yr Bglwys 
â*r Wladwriaeth, yr hyn yn mhob oes sydd wedi bod yn ffynhonell 
erledigaeth. Cyfansoddodd hefyd yn yr adeg hòno ddarlith ar y 
Waldensiaid, eu hanes, eu hegwyddorion, a'u dyoddefiadau, y jrhai 
oeddynt yn fwy echryslon a barbaraidd na dim a fu erioedyn hanes 
Cymru. Llawer gwaith y gwelwyd cynulleidfaoedd mawrion yn 
wylo fel gwlaw wrth wrandaw arno gyda'i lais dolefus yn adrodd y 
creulonderau yr aeth y Waldensiaid drwyddynt yn herwydd eu 
crefydd. Pe na byddai yr un ddadl arall yn erbyn crefydd sefydl- 
edig, y mae y ffaith ei bod yn mhob oes a gwiad wedi bod yn brif 
ffjmonell erledigaeth, yn ddigon byth yn ei herbyn. Ni waeth pa 
grefydd a noddir, y mae yr ysbryd yr un. Y mae Paganiaeth, a 
Phabyddiaeth, a Phrotestaniaeth yn eu tro wedi bod yn erlid. Yr 
uwchafiaeth a roddir iddynt sydd yn cynyrchu trahausder, ac nid 
oes un wlad yn ddiogel rhag erledigaeth hyd oni sefydlir perffaith 
gydraddoldeb crefyddol. 

Yn ystod yr hoU flynyddoedd hyn, tra yn cymeryd rhan mor 
amlwg yn holl symudiadau ei enwad, ac yn gwasanaethu ei gen- 
edlaeth a'i oes drwy y wasg, nid oedd Mr. Rees yn esgeuluso èi 
ddyledswyddau cartrefol fel gweinidog, a pharhai i fyned rhagddo 
mewn nerth a dylanwad fel pregethwr. Yn y cyfnod hwnw, 
teithiai Dde a Gogledd i bregethu, ac yr oedd ei glod trwy yr holl 
eglwysi. Prin y cyfrifid cymanfa na chyfarfod pwysig yn Ilawn 
oni byddai ef e yno. Pan y deuwn at ei neillduolrwydd f el pregeth- 
wr, cawn achlysur i gyfeirio at rai pregetbau nodedig o'i eiddo, a 
rhai oedfaon anfarwol a gafodd. Daliodd y gynulleidfa yn Cendl 
yn gref a Iluosog, er nad oedd y gweithfeydd y peth y buont un- 
waith. Symudai y bobl yn is i lawr, ac yr oedd yn rhaid iddynt 
gael Ueoedd cyfleus i addoli yn nes atynt. Adeiladwyd ysgoldy 



Digitized by 



Google 



202 OOFUNT 

eang ŷn Mhontygof, yn 1854, Ue y cynelid Ysgol Sabbathol, a 
chyfarfodydd gweddîo, a phregethu yn achlysurol; ac yn 1859, 
corffolwyd yno eglwys gynwysedig o tua saith ugain o aelodau — 
taa thriugain o Gendl, a thua phedwar ugain o Saron, Penycae. 
EflPeithiodd hyn o angenrheidrwydd ar gynuUeidfa Oentì; ond yr 
oedd yno, er hyny, yn aros gynuUeidfa gref. 

Yn haf y flwyddyn 1859, bu y gymanfa bedair sirol yn Cendl; 
a chan fod diwygiad grymus mewn rhai rhanau o*r wlad ar y pryd 
yr oedd yno ddysgwyliad mawr am dani. Oynaliwyd hi Mehefin 
29ain a*r SOain. Oofid hefyd am y gymanfa ryfedd a gaf wyd yno 
ddeng mlynedd cyn hyny. Gan ein bod yn y ddwy gymanfa, y 
mae genym adgof byw iawn am danynt. Yr oedd cymanfa 1859 
yn lluoflocach yn nifer y gweinidogion oedd yn bresenol na'r 
gymanfa yn 1849, gan fod ei chylch yn eangach; ac yr oedd y 
dyrfa yn Uawn mor Uuosog. Yr oedd Mr. Eees yn bryderus iawn 
yn nghylch y gymanfa, ac ofnai iddi fyned heibio heb i effeithiau 
grymos ei dilyn. Yr oedd yn nghyd nifer o frodyr o Aberdar a 
manau eraiU Ue yr oedd y diwygiad yn ei lawn rym; ac yr oedd 
yn awyddus am i'r gynadledd gael ei chyfiwyno mor Uwyr ag yr 
oedd yn bosibl i wrando adroddiad y brodyr hyny am waith Duw 
yn eu pUth. Of nai yn fawr rhag i bethau amgylchiadol fyned a 
gormod o'r amser, ac erfyniai yn daer na byddai feUy. Trodd 
amryw bethau i fyny na ddysgwyUd am danynt. Yr oedd pwyUgor 
yr Amibynm wedi cyfarfod yn Merthyr y dydd o'r blaen, ac 
wedi rhanu £50 o elw y flwyddyn 1858 rhwng nifer o hen wein- 
idogion. Parodd hyny lawenydd mawr pan hysbyswyd y peth yn 
y gynadledd, a bygythiodd fyned a Uawer o'r amser, yn enwedig 
gan i'r cwestiwn o sefydlu trysorfa i gynorthwyo gweinidogion 
hen a methedig droi i fyny yn nglŷn â hyny. Aeth yn siarad 
cyffredinol, gyda thipyn o lavvenydd. Yr oedd Mr. D. Seys 
Lewis yno yn ddoniol dros ben wrth ddatgan ei lawenydd am 
Iwyddiant yr^lwmJynw, a'i awydd am gyn^jrthwyohenbregethwyr, 
er y gwnelai hefyd dipyn o ddifyrwch o rai o honynt. Yr oedd 
Mr. Rees er's meityn yn anesmwyth iawn, oblegid gwelai yramser 
yn myned, ac o'r diwedd cododd i fyny yn Ued gyffrous, ac mewn 
tôn wylofus a thorcalonus dywedodd rywbeth i'r perwyl a ganlyn: 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 208 

— " frodyr anwyl, gadewch i nî adael y pethau allanol yma a 
myned at bethau mwy ysbrydol. Yr ydym ni yma wedi bod yn 
gweddío trwy yr wythnos ddiweddaf am wyneb yr Arglwydd ar y 
gymanfa, ac ni fyddwn yn siomedig iawn os na chawn ni Dduw 
yn amlwg. f rodyr bach, gadewch y pethau yna 'nawr, a gadewcb 
i ni gael awr i siarad am y diwygiad, ac i glywed gan y brodyr 
sydd wedi eu bendithio âg ymweliad nerthol, beth mae yr Arglwydd 
wedi ei wneud iddynt." Nid oedd modd gwrthsefyll y fath apel- 
iad, oedd yn cael ei wneud yn y fath deimlad, a chyda y fath 
daerni. Tynwyd y cwbl i ben yn union, a chaf wyd awr o'r ym- 
ddyddan mwyaf cynhes a gwresog a glywsom mewn cynadledd 
erioed. Yr oedd gan y brodyr Meistri WiIIiams, Hirwaen, ac 
Edwards, Âberdar, a Dayies, Âberaman, a Grìffiths, Llanharan, ac 
EIlis, Mynyddislwyn, bethau rhyfedd i'w mynegu. Yr oedd yr 
olaf newydd ddychwelyd o'i ymweliad â sir Aberteifi, Ue yr oedd 
y diwygiad ar y pryd yn ei lawn rwysg. Cododd y gynadledd 
ddysgwyliadau uchel yn y rhan f wyaf, fel y credent nad elai y 
gymanfa heibio heb adael effeithiau grymus ar ei hol. Nid oedd 
dim yn neillduol yn yr oedfaon y prydnawn na'r hwyr cyntaf , na'r 
oedfa saith boreu dranoeth, er fod pob peth yn bur ddymunol. 
Dywedai Mr. Stephens o'r Brychgoed wrthym cyn yr oedfa ddeg, 
pryd yr oeddym ein dau gyda Mr. Griffiths, Llanharan, i wynebu 
y dorf fawr, eu bod y boreu o'r blaen yn y gynadledd wedi codi 
gormod o mortgage ar y diwygiad. Nid oedd ef eto wedi ei gy- 
ffwrdd ganddo, ac nid oedd hyd hyny wedi cyrhaedd sir Frych- 
einiog, fel nad oedd ei gydymdeimlad yn ddwfn iawn â'r rhai 
mwyaf angerddol. Dywedodd un peth wrthym wrth siarad am yr 
awydd cryf oedd ar rai yno i. wthio pethau yn mlaen, cyn fod 
pethau i'w dyb ef yn addfed, oedd yn hoUoI briodol iddo ei hun; 
ac er hwyrach na chyf rìfir y gymhariaeth a ddefnyddiodd yn un 
chwaethus iawn, eto yr oedd yn hoUoI gyfaddas: " Mae nhw'n 
godro'r fuwch cyn iddi dd'od a Uo," meddai^ ac i sylwedydd o 
draw, heb ddyfod i ysbryd y diwygiad, yn ddiau feUy yr oedd. 

Ond yr oedd yn hawdd deaU f od yr awyr yn Uawn gwef r, a'r ffurf- 
afen yn ddu gan gymylau. Buasai yn hawdd i ni ddarlunio yr oedf a 
ddeg y boreu hwnw yn helaeth a manwl, ond ni byddai hyny yn 



Digitized by 



Google 



204 OOFIANT 

weddiis. Dechrenwyd yr oedf a gan yr Hybarch Isaac Harries o*r 
Morfa; acoB aeth gweddi eríoed í'r nefoedd açth gweddi yr hen frawd 
o*r Morf a y boreu hwnw. Siaradai à Duw f el gwr â'i gyf aill. Clyw- 
Bom ef fwy ni^ nnwaith, ond ni chlywsom ef erioed mor nodedig. 
a*r boren hwnw; ac er na thorodd y cwmwl yr oedd y taranan iV 
clywed o bell; yr oedd y bregeth gyntaf, beth bynag arall a ddy- 
wedir am dani, yn amserol iawn, " Ti a gyfodi ac a drugarhei 
wrth Seion; canys yr amser i dmgarhau wrthi; i'e, yr amser nod- 
edig a ddaeth; oblegid y mae dy weision yn hoffi ei meini, ac yn 
toBtnrio wrth ei ilwch hi." Tr oedd trwst Uawer o wlaw yn ymyl 
iV glywed cyn ei diwedd. Wedi i Mr. Stephens a Mr. Griffiths 
br^thu, cododd Mr. Hughes, Dowlais, i fyny i roddi cyfarchiad 
byr, Ni ddywedodd ond ychydig frawddegau, ond yr oedd min 
ar y rhai hyny, ac yntan yn eu dweyd mewn teimlad cyfiírous; 
torodd y cwmwl fel gwlaw taranau. Yr oedd yno ugeiniau yn 
gwaeddi ar nnwaith; daliodd Mr. Hughes i waeddi nes methn. 
Galwyd Mr. Jenldns, Brynmawr, i derfynu trwy weddi, ond ni 
wnaeth hyny ond taflu olew ar y tân. Buont yno ar y maes am 
awr yn molianu a gorfoleddu. Yr oedd Mr. Rees, er ei holl 
arafwch, wedi Uwyr anghofio ei hun, ac anghofio cyhoeddi yr oedfa 
ddilynol, a phob trefniadaugyda golwg ar y ciniaw a'r dyeithriaid. 
Oedfa i'w chofio oedd hòno gan bawb oedd yno. 

Cynaliwyd cyfarfod Hydrefol yr Undeb CynuIIeidfaoI am 1859. 
yn Aberdar, a chan ei bod yn nghanol y diwygiad caf wyd cyfar- 
fodydd pur nodedig. Yr oedd yn ddiwygiad nerthol iawn yn yr 
Iwerddon ar y pryd; ac ỳn Aberdar cynygiodd Meistri H. 0. 
WiIIs, W. D. WiIIs, S. Morley, C. Jupe, ac Isaac Perry, dalu 
treuliau Mr. Eees a Mr. WiIIiams, Hirwaen, Mr. Davies, Aber- 
aman, a Mr. Oannick, Aberdar, a Mr. Stephens, LiverpooI, i fyned 
drosodd yno i weled à'u Ilygaid yr hyn y cly wsent gymaint am 
dano. Derbyniasant y cynyg yn ddiolchgar. Yn Nghaergybi cyn 
croesi bu raid iddynt bregetbu mewn pedwar o'r capeli, y rhai a 
orlanwyd; a bu raid iddynt addaw gwneud hefyd ar eu dychwel- 
iad. Cyrhaeddasant Dublin, ac aethant yn mlâen hyd Belfast; ac 
yno gwelsant bethau anhygoel. Aeth rhai o honynt i gyfarfod 
gweddi a gynelid yr awr ganol dydd yn festri capel y Parch. B, 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES« 205 

Kno2:, er cyflensdra genethod y £hctries. Aeth nn o honynt i 
gyfarfod gweddi a gynelid ar yr awr ginîaw gan y gweithwyr 
mewn pwU Uif . Tystid iddynt f od cyfnewidiad andwg yn moesan 
y bobl. Aethant i Armagh, a'r Sabbath pregethasant mewn gwa- 
hanol fanau. Ond yn Nghaergybi ar eu dychweliad y bn y pethau 
rhyfeddaf. Pregethasant yno trwy y dydd— Mercher. Cafwyd 
tyrf a f awr y boreu, a llawer mwy y prydnawn, a'r hwyr yr oeddynt 
ar lethu eu gilydd — ^a'r effeithiau yn annarluniadwy. Fel yn y 
deml gynt nis gallasai y pregethwyr sefyll i weinyddu gan fawr- 
edd y gogoniant. Yn y cyfarfod y prydnawn disgynodd rhyw 
ysbryd ar bawb, nas gallesid rhoddi cyf rif am dano, heb gydnabod 
fod Duw yn wir yn y Ue. Wylai yr hoU gynulleidfa fel pe 
buasent yn yr angladd mwyaf torcalonus. Elai y gweinidogion i 
fyny i'r pulpud y naill ar ol y llall, ond wedi dweyd ychydig 
eiriau, torent i lawr, fel nad oedd dim i'w wneud ond wylo. Aeth 
Mr. Eees i'r pulpud, a thybid wrth ei olwg cryf y gallai ef ddal, 
ond gyda'r gair cyntaf a ddy wedodd yn ei don wylofus, torodd y 
dorf ar darawiad i lefain yn uchel; a gorchfygwyd yntau, a rhodd- 
odd ei ben ar y pulpud i wylo. Pan ar ganol ysgrifenu hyn 
ymwelwyd à ni gan un oedd yn bresenol yn yr hoU oedfaon, 
ac yn cofio y cwbl yn dda, a thystiai i gywirdeb yr hyn a glyw- 
sem lawer gwaith o'r blaen, fod yr olygfa yn ddyeithr ao an- 
narluniadwy. Y diwrnod hwnw y torodd y diwygiad allan 
yn ei nerth yn Nghaergybi, ac nid hir y bu cyn ymledu droB yr 
holl ynys. Nos dranoeth daethant i LiverpooI, a chynaliasant 
ddau gyfarfod, y naill yn y Tabemacl a'r IlaU yn Bethel; ac er 
nad oedd yr effeithiau yr hyn oeddynt yn Nghaergybi, eto yr oedd 
gras Duw yn amlwg yno. Blwyddyn nodedig fu y flwyddyn 
hòno a'r flwyddyn ddilynol; ac er nad oedd yr Arglwydd yn par- 
hau i ychwanegu at yr eglwys, eto yr oedd effeithiau yr ymweUad 
yn aros; a'r "eglwysi yn rhodio yn ofn yr Arglwydd, ac yn 
nyddanwch yr Ysbryd Glan." 

Er fod Mr. Bees yn anwyl a pharchus gan hoU eglwys Oendl, 
ac er ei fod yn ei hoU gysylltiadau Sirol yn gwbl hapus, eto yr oedd 
yn teimlo nad oedd iddo yno lawer yn ychwaneg i'w wneud. Nid 
oedd gobaith i'r Ue gynyddu, ond yn hytrach yr oedd y boblogaetb 



Digitized by 



Google 



206 COFIÀNT BB. T. REES. 

yn UeihaD. Yr oedd eto yn anterth ei ddydd, ac os caniatai Duw, 
yr oedd ugain mlynedd arall o waith ynddo eyn i'w nerth gilio; 
ac yr oedd ei ysbryd cyhoeddus, ei awydd i ledaenu yr achos, a'r 
gydnabyddiaeth a ffurfiasai âchyfoethogion ein henwad yn LIo^, 
yn ei f awr gymhwyso i gylch eangach a phwysicach. Agorodd 
rhagluniaeth ddrws mawr o'i flaen yn Abertawy, trwy i'r eglwys 
yn Ebenezer fyned yn wag yn ymadawiad y Parch. E, Jacob i 
Loegr; a chyn diwedd 1861 derbyniodd alwad oddiwrthynt; ac er 
mor anhawdd oedd ganddo ddatod ei gysyiltiad â'r eglwys yn 
Cendl, eto wedi dwys ystyriaeth, ac ymgynghori â rhai cyfeillion, 
yn marn y rhai yr oedd ganddo ymddiried, barnoddmai ei ddyled- 
swydd oedd cydsynio; ac ar y dydd diweddaf o EbriU, 1862, 
symudodd o Cendl i Abertawy. Yn ei ddiníweidrwydd, ac er 
taflu y cyfrifoîdeb oddiarno ei hun, bu yn ddigon gwan i ddweyd 
wrth y cyfeillion yn Cendl pwy oedd y gweinidogion a'i hanogent 
i symud; ac fel y gallesid dysgwyl collodd y cyfryw yn Ilwyr ffafr 
yr eglwys hòno; ac yr ydym yn sicr am rai o honynt na enillasant 
hyny byth yn ol. Ei unig amddiffyniad pan alwyd ef i gyfrif am 
ddweyd oedd, " Wel, yr oedd yn haws i chwi oedd yn mhell 
oddef eu gwg nag i mi ei oddef ;" er yn ddiau na feddyliodd am 
i'r haul fachludo ar eu digofaint hwythau at neb. Ond pwy bynag 
a'i hanogodd nid rhaid iddynt flino, oblegid profodd agos i 
chwarter canrif ® weinidogaeth Iwyddianus ei fod wedi symud o 
dan arweiniad y golofn. 



Digitized by 



Google 



Ventiol)í X. 

«'GWAITH EICH FFYDD, A LLAFÜR BICH CARIAD." 

Pwysigrwydd Abertawy-^Cychwyniad a lUdaeniad Annibyniaefh 
yn yr amgylchoedd'—Y dirywiad'-'Ail gychwyn—Dyfodiad y 
Parch. D, Dçtmes — Ei bohlogrwydd cíi ddylanwad — Oálwad Mr. 
Bees—M sefydliad yno—Ei raddiad yn D.D. gan Brtfysgol 
Marietta — Dechreu gweithio o ddifrif—Aüadeiladu Ebenmr — Y 
symudiad dau canmlwyddol — Gychwyn achosion Seisonig^Tr 
anturiaeth gyda Walter^s Eoadr—Dechreu yr achos a chodi y 
capel-^Enghraifft o lafur a hunanaberth anarferol — Perygl aml^ 
hau capeli—Dylanwad yn y drtf—Ei hynawsedd yn diarfogi 
gwrthwynebiad—Gordynerŵch ei brofedigaeth^Tn mysg ei 
frodyr — Adgofion y Parch. R. Thomas — TPwyllgorwr — Brawd 
a chymydog — Gwányddu mewn angladdau — Ei gymhwysder — 
Enghraiffty Cymanfa IAverpool — Ei lafur cyhoeddus — Etholiadau 
— Darlithiau — T Beibl Teuluaidd. 

Mae Abertawy yn un o brif drefydd Deheudir Oymru, a hyd yn 
ddiweddar cyfrifid hi, o ran poblogaeth, yn brif dref y DywyBOg- 
aeth. Tn y blynyddoedd diweddaf y mae Caerdydd yn ymgystadlu 
â hi, ac wedi cynyddu gyda mwy o gyflymder; ond y mae gan 
Abertawy y fantais o f od yn f wy yn nghanolbarth y wlad, heblaw 
ei bod yn gylchynedig gan elfen Gymreig lawer cryfach. Mae 
wedi bod yn un o brif orsafoedd Tmneillduaeth yn ein gwlad; ac 
y mae Annibyniaeth, er yn foreu yn hanes crefydd yn Nghymru, 
wedi cael gafael gref ar yr holl wlad oddiamgylch. 0*r Orwys ar 
hyd holl gwm Tawe hyd Gwmllynfell a Thy'nycoed, ac yn groes o*r 
Brynteg hyd Gastelhiedd, y mae yr enwad wedi cymeryd meddiant 
helaeth o'r tir. Oychwynwyd yr achos yn Abertawy yn gynar yn 
yr eilfed ganrif ar bymtheg; ac mor foreu a'r flwyddyn 1641, 
cyn y chwyldroad, fifurfiwyd yma eglwys Annibynolgan y Milwrìad 
Phillip Jones, Pentwyn, a'r Parch. Ambrose Mostyn. Mwynhaodd 
y r eglwys hon weinidogaeth y Parchedigion Marmadufces Matthews, 
Stephen Hughes, David Jones, ac eraill a fwriwyd allan oV 
eglwys gan Ddeddf UnfiFurfiaeth. Daliüdd lamp Duw i gyneu yma 



Digitized by 



Google 



208 COPIÁNT 

trwy holl ystormydd yr erledigaethau hyd Ddeddf Goddefiad; ond 
oblegid mai yn Saesoneg yn benaf y cerìd y gwasanaeth yn mlaen, 
a gwaeth na hyny, oblegid i ndgorn y weinidogaeth fyned i roddi 
sain anhynod, gwywodd yr achos yn raddol, nes iddo, f el llawer o 
gapelau eraiil a godwyd gan ddynion uniohgred, fyned o'r diwedd 
yn feddiant hoUol i'r Undodiaid. 

Cyn diwedd y ganrif ddiweddaf, cymerodd yr Hybarch Lewis 
Rees, Mynydd bach, ystafell wrth gefn Oastle Street at bregethu 
ynddi; ond ychydig fu y Uwyddiant hyd oni ddaeth y Parch. David 
Dayies, Llangeler, yn weinidog i'r Mynydd bach. Tynodd ei 
ddoniau anghymharol ef sylw yr holl dref, fel yr aeth yr ystafell 
yn rhy gyfyng; ac yn y flwyddyn 1803, adeiladwyd Ebenezer, ac 
yn f uan ar ol hyny cyfyngodd Mr. Davies ei laf ur yn gwbl i Aber- 
tawy a'r Ysgetty. Gweithiwr heb ei fath yn ei oes ydoedd; Ilafnr- 
iodd mewn amser ac allan o amser. Bhoddyn ddian o eiddo Duw 
i Ddeheudir Oymru ydoedd. Efe, trwy ei weinidogaeth efengyl- 
aidd, ei ddoniau anghymharol, a'i weithgarwch diorphwys, a 
achubodd ben yr enwad, mewn oes yr oedd y weinidogaeth wedí 
myiied yn oer a ffurfiol, a hyd yn nod Ue yr oedd yn uniongred, yn 
rhy aml, yr oedd yn amlwg ar ei thon fod ymadawiad oddiwrth y 
ffydd. Torodd ef f el taran allan yn annysgwyliadwy i bawb, a hyny 
o'r cysylltiadau mwyaf annhebyg, ac heb gael dim manteision 
addysg. Oododd ar ei ol gryn nifer o gyffelyb f eddwl ac ysbryd, er na 
chyrhaeddodd yr un o honynt ei boblogrwydd ef ; a gweinidogaeth 
nerthol y dynion hyn a fu yn fywyd o feirw i luaws o eglwysi, ac 
yn ddechreuad cyfnod newydd yn hanes yr enwad. Ni chafodd 
Mr. Dayies oes hir i lafurio, ond gwnaeth waith mawr yn y tymhor 
a ganiatawyd iddo. Gwaelodd ei iechyd, a bu farw yn nghanol d 
ddefnyddioldeb yn niwedd y flwyddyn 1816, yn 53 mlwydd oed. 
Dilynwyd ef gan y Parch. Thomas Davies, yr hwn, er ei fod o 
dymher hynaws, ac o ymddangosiad tywysogaidd, ac o ddoniau 
hyawdl, eto nid oedd yn meddu ar gymeriad nac ysbryd ei rag- 
flaenydd, ac oblegid hyny ni wnaed y gwaith a ddylesid wneud yu 
y 24 mlynedd y bu yno. Bu y Parch. Elias Jacob ar ei ol yn 
barchns a chymeradwy, ac yn ddilychwin ei gymeriad am 18 
mlynedd, nes yn nghanol y flwyddyn 1861 y derbyniódd alwad g 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 209 

Ebley, yn swydd Gaerloew, Ue y mae eto, wedi cael helpgan Dduw, 
yn aros hyd y dydd hwn. 

Yn ddioed wedi ymadawiad Mr. Jacob, disgynodd llygaid y 
rhai craffaf yn yr eglwys ar Mr. Rees, Cendl, fel y dyn cymhwys 
i'r Ue a'r gwaith oedd yno i'w wneud; ac wedi ychydig ymgy- 
nghoriad, derbyniodd oddiwrthynt yr alwad ganlynol:— 

At y Parch, T. Bees^ Cendl. 

BARCHEDIG SYR : 

Wedi i Di dderbyn eich caniatad i'ch enw chwi fel nn a famem yn 
gymhwys i gymeryd gofal eglwys Annibynol Ebenezer, gwnawd hyny yn 
gŷhoeddns neithiwr cyn y Cyranndeb, pan oedd y gynoileidfa oU gyda*a 
gilydd. Grofynwyd i*r rhai a gymeradwyent y cynyg i arwyddo hyny 
trwy godi eu deheoiaw, yr hyn a wnawd yn gyfiredinol. Gofynwyd fr 
rhai a allasent fod yn groes i wnenthnr yr nn modd, ond ni chododd neb 
ei law yn erbyn y cynyg, 

Gan hyny yr ydym yn rhoddi i chwi alwad nnfrydol i ddyfod atom yn 
weinidog, i'n bngeilio mewn pethan ysbrydol, a thori i ni o fara y bywyd, 
gan ddymuno arnoch gydsynio â'n cais mor fnan ag y byddo hyny yn 
gyflens. Credwn ein bod wedi gweddîo am gyfarwyddyd dwyfol yn y 
mater hwn, a phenderfynwn wedd'ío eto am nodded y Gornchaf amom yn 
weinidog ac eglwys ; ac am gymhorth i gydweithredn er dwyn ei waith 
mawr yn mhien. 

Ydym, droa yr Eglwys a*r gynnlleidfa, 

JOHN FrANCIS. 

Thomas Jonbs. 
Wjlliam Harries. 

WlLLIAM REES. 

Dayid Jones. 

JOHN THOMAS. 
WlLLIAM EOBERTS. 
ChweJ. 3y 1862. 

Y Parch. Evan Griffibh, yr hwn oedd yn aelod yn Bbeneaer, ac 
yn gyfaill flfyddlon i Mr. Rees, a ysgrifenodd yr alwad. Gwelir 
nad oes gair o son am gyfiog na chynaliaeth ynddi, ond ni bu yr 
eglwys yn ol yn hyny, er heb rwymo eu hnnain yn yr alwad. Ym- 
gynghorodd âg amry w o'i gyfeiUion cyn cydsynio, ond, fel y rhan 
fwyaf ddynion, yr oedd wedi gwneud ei feddwl i fyny cyn ym- 
gynghori â neb. Yn mhlith eraiU, gofynodd gynghor ei hen 



Digitized by 



Google 



210 OOPIAHT 

gyfaiU Mr, Rees, Llanelli, ac heb betraso, meddai Mr. Rees, "Ewch 
ar bob cyfrif, mae'ch eisio chi yno, mae yno waith mawr i'w 
wnend." Yn mhen ychydig, fel wedi adfeddwl, meddai, "Na, 
'rwy*n meddwl fod yn well i chwi beidio myn*d i Abertawy; *rych 
chi ya rhy hen i symud." " Dyna oeddwn ina yn ofni," atebai 
Mr. Eees yn arafaidd, " ond 'rown i yn meddwl daswn i ynmyn*d 
yno a chael byw yno bymtheng mlynedd y gallaswn i *nend tipyn 
waith yno; ac mi f'aswn wed'yn just yr un oed ag i chi 'nawr." 
** Beth ! 'rwy i gystal yn awr wr ag y bum i erioed," atebai Mr. 
Bees, Llanelli, yn gyffrous iawn, oblegid nid oedd dim yn sícrach 
o'i gynhyrfu na rhyw awgrym ei fod yn gwanychu a heneiddio. 
Yr oedd gan Mr. Rees ateb parod i bwy bynag a awgrymai ry w- 
beth yn erbyn ei symudiad, fel yr oedd yn eglur mai ar fyned yr 
oedd ei fryd; ac yr oedd brou bawb yn unfam mai hyny oedd ei 
ddyledswydd. Dechreuodd ei weinidogaethyn Ebenezer, Abertawy, 
jrn Ebrill,. 1862, a chynaliwydcyfarfodydd ei sefydliad yno y 24ain 
aV 25ain o'r Mehefin canlynol. Oyd-ddygwyddíadau pnr daraw- 
íadol, adygwyddiadau na alwyd sylw atynt o'r blaen ydyw, mai y 
diwrnod yr oedd cyfarfod ei sefydliad yn Ebenezer yr oedd awdnr- 
dodau Prifysgol Marietta, Ohio, America, yn cyfarfod, ac yn pen- 
derfynu rhoddi amo ef y gradd anrhydeddus o Ddoctor Duwin- 
yddiaeth. Ychydig wyddai neb o honom oedd yn nghyfarfod ei 
sefydliad yn Abertawy beth oedd yn myned yn mlaen yr ochr arall 
i'r Werydd y diwrnod hwnw. Yr oedd amry w o'i gyf eillion, y rhai 
a gredent ei f od yn gwir deilyngu y oyf ry w anrhydedd, wedi rhoddî 
mynegiant i'w teimladau y flwyddyn flaenorol, ond nid oedd gan- 
ddynt unrhyw sicrwydd fod ymddiriedolwyr y coleg yn cymeryd y 
mater i fyny. Anfonwyd iddynt gopi o'i History of Noncor^orm' 
itÿ, a hysbyswyd hwynt o'i lafur mawr yn cyfieithu Esboniad 
Albert Bames; a'r canlyniad fu anfon iddo y dystysgrif a ganlyn: 

Marìetta, Jnne 26, 1862. 
Eev. Thomas Rees, D.n. 

Dear Sir,— 

At the annnai meeting of the Trnstees of Marietta Goilege, held on the 
'25th inst., the following resolntion was adopted. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. Ìlì 

ResoIved— That the degree of Doctor of Diyinity be conlerred npon 
Rev. Thoraas Rees, of Beanfort Iron Works, Sonth Walee. 

And the same was pablidy annonnced by the President at the oom* 
menoement escercises this day. 

Very respectfnlly, 

DOUGLAS PüTMAN, 

Secretary. 

Ni roddwyd erioed y teitl i neb yr oedd yagweddu yn well îddo, 
ac yr oedd ei enwad a'i genedl yn gyfiFredinol yn teimlo ei fod yn 
deilwng o'r anrhydedd. Ni ddy wedwn nad oedd rhyw ddynionach 
gwenwynllyd yn eiddigeddos, ac na cheisiasant ei fychanu, ond yr 
oeddynt yn rhy ddibwys a dirmygus i wneud sylw o honynt. 
Daeth y dynodiad, Dr. Rees, yn esmwyth a naturiol i bawb; ac 
fel y cyfryw bellach y bydd raid i ninau gyfeirio ato. 

Cychwynodd Dr. Rees ar ei waith yn Abertawy ar unwaith, ac 
ymaflodd ynido â'i holl egni. Yr oedd yno yn barod eglwys a 
chynulleidfa gref, ond cynyddodd y naill a'r Ilall yn gyflym. Llan- 
wyd yr hen gapel hyd na anent; a phenderfynwyd yn ddioed î 
dynu yr hen i lawr ac adeiladu un helaeth. Yr oedd yr hen yn 
gapel eang a chryf, yn mesur 50 troedfedd wrth 46 y tu fewn i'r 
muriau, ac yr oedd wedi ei godi er y flwyddyn 1826. Bstynwyd 
20 troedfedd at ei hyd, a gwnaed ef agos oU o newydd trwy draul 
fwy na £2,000, heb gyfrif defnyddiau jr hen gapel; fel y mae 
yn gapel eang a chyfleus. Bu rhestr hir o gyf arfodydd yn nglŷn 
â'i agoriad, yn nechreu Mehefin, 1863. Casglwyd £600 yn nghyf- 
arfodydd yr agoriad, ac ni buont yn hir heb dalu y gweddill, er 
iiad oeddynt byth yn dyfod allan o ddyled, oblegid eu bod yn cy- 
meryd arnynt ran o feichiau. eglwysi eraiU Uai gaUuog. Ni bu 
erioed ei ragorach am gynorthwyo y rhai oedd dan eu beichîau, a 
Uwyddai hefyd i gael yr eglwysi o dan ei ofal i wneud hyny; ac un 
rheswm paham y Uwyddai oedd ei fod ef eí hun yn myned o dan 
ran o*r baich trwy ymrwymo i gasglu gyda chyfeiIUon oddîallan, 
dros y rhai yr oedd ganddo ddylanwad mawr. 

Cyn ei ymadawiad o Cendl yr oedd y symudiaddau camnlwyddol 
wedi cychwyn, er anrhydeddu coffadwriaeth y Ddwy Pil Anghyd- 
ffurf wyr, y rhai, er mwyn cydwybod, a aberthasant eu bywoUaethau 



Digitized by 



Google 



tlt OOITANT 

ar ddyddduBartholomew, 1662. Troeddefeynuno'r prif symud- 
wyryn y peth; ac iddoef, a'r Parchedigion D. Hughes,BA., Tredeg- 
ar, a J. Davies, Caerdydd, yr ymddiriedwyd gwnead y trefniadau 
ar gyfer y gynadledd a gynaliwyd yn Nghasteîlnedd, lonawr laf, 
1862, ac i ymgynghori â chyfeilUon eraiU pa bethafyddai yn 
f wyaf priodol i fod yn gofadail i goffadwriaeth y tadau. Oddí- 
wrthynt hwy, wedi yr ymgynghoriad hwnw, y daeth y cynygiad 
am ** Un Coleg" i'r enwad yn Nghymru, yr hwn ar y cyntaf a 
ymddangosai yn cymeryd yn gyffredinol, a'r hwn yn ddiamheu y 
gallesid ei gario allan yn effeithiol oni buasai fod eu buddianau 
personol eu hunain, mewn elw neu enw, yn bwysicach yn ngolwg 
rhyw rai na Ilesiant cyffredinol yr eglwysi, yn gystal a bod hefyd 
y pryd hwnw, fel y mae yn dygwydd bob amser, ryw ddynion 
yn f wy galluog i ddyrysu ac i atal gwaith nag iV helpu yn mlaen. 
Neillduwyd Dr. Rees i fod yn un o ysgrifenwyr y symudiad, a 
gwnaeth ei oreu o'i blaid, a bu yn hollol ffyddlon i'r drychfeddwl 
cychwynol, er iddo weled ar ol hyny f od rhwystrau anorfod wedî 
dyfod ar ffordd ei gario allan. Mae hanes yr ymgyrch fawr hòno 
i gaél ei ysgrifenu, er, hwyrach, na ddaeth yr amser eto. Pa fodd 
bynag, gellir dweyd hyn, os na Iwyddwyd i gario yr amcan union- 
gyrchol oedd mewn golwg wrth ddechreu, eto gwnaed gwaith 
mawr yn mlynyddoedd yr ymdrech ddau canmlwyddol mewn talu 
dyledion, a chodi capeli newyddion, a chael gan yr ^lwysi ymhel- 
aethu mewn haelioni yn mhell y tuhwnt i ddim a fu o'r blaen yn 
hanes ein henwad; ac ni bu Dr. Bees yn ol i neb mewn cynorth- 
wyo i gael hyn oddiamgylch. 

Ar ol adeiladu Ebenezer, a chael pob peth mewn hwyl at waith, 
y gorchwyl mawr y gosododd Dr. Rees ei feddwl amo oedJ 
cychwyn achosion Seisonig yn Abertawy. Parhaodd i gymeryd ei 
lawn ran o'r gwaith yn nglŷn âg achosion Seisonig Deheudir 
Cymru. Ni chollai yr un o gyfarfodydd y gymdeithas, ond ar 
sefydlu achosion Seisonig yn Abertawy yr oedd ei f ryd. Nid oedd 
yno un gynulleidfa Seisonig ar y pryd gan yr Annibynwyr ond yr 
un yn Castle Street, ac yr oedd hòno yn mhell o f od yn gref, er y 
cyfrifid hefyd gynuUeidfa yr Arglwyddes Huntington yn perthyn 
yn nes i'r Annibynwyr nag i neb araU, agweinidogion Annibynol, 



Digitized by 



Goögle 



DB. T. BEES. 2ia 

ar ol hyny, sydd wedi bod yn gwasanaethn iddí ; ond isel iawn oedd 
Annibyniaeth Seisonig yn Abertawy pan y sefytìodd ef yno. Yr 
' oedd achoB bychan wedi ei gychwyn mewn lle a elwid Fabian's 
Bay y flwyddyn cyn iddoef dd'od yno; ac ar ol dyfod yno cychwyn- 
odd achoB mewn Ue a elwid y Sandsfields, a chymerodd ddam o dir 
ar yr hwn y codwyd ysgoldy. Ond anturiaeth fawr ei fy wyd gydag 
achoBÌon Seisonig oedd cychwyn yr achos sydd yn Walter's Boad» 
ac adeiladu cápel eang a chostfawr yno. Tr oedd ei olwg ar 
wneud hyn cyn gadael Oendl, ond profodd yn f wy o orchest iddo 
nag y tybiodd cyn dechreu amo. Oymerodd ef a Mr. David 
DayieSy un o'i aelodau yn Ebenezer, ddarn o dir yn Walter's Road 
yn 1865. Yn fuan, ffurfiwyd pwyllgor o nifer o weinidogion a 
Ueygwyr y dref a'r amgylchoedd er cynllunio i fyned yn mlaen â'r 
gwaith; ond er flfarfio pwyllgor, arno ef yr oedd baich y gwaith. 
Oafwyd addewidion am symiau da gan Meistri S. Morley, J. 
Orossley, 0. Jupe, H. 0. WiIIs, ac eraill; a phenderfynwyd gosod 
y sylfaen i lawr, yr hyn a wnaed Medi 27ain, 1866, gan Mr. H. 
0. WiIIs, yn ngwydd tyrfa fawr o edrychwyr; ond o ddiflfyg arian 
i fyned yn mlaen, gadawyd ar hyny, ac aeth dwy flynedd lawn 
heibio heb wneud dim yn ychwaneg. Tn y cyfamser, anturiodd 
Dr. Rees gychwyn achos yn y Mmic Hally fel y byddai yno 
gnewyllyn eglwys pan ddeuai y capel yn barod. Oefnogid ef yn 
hyny gan Mr. S. Morley, yr hwn a addawodd bunt yr wyth- 
nos er talu ardreth yr Hally ac addawai Mr. Oharles Jupe £10 y 
flwyddyn at dreuliau yr achos. Ar y Sabbath cyntaf o lonawr, 
1867, pregethodd Dr. Eees yn y neuadd y prydnawn a'r hwyr, i 
gynuUeidfaoedd Iluosog o Saeson; ac o hyny aUan sicrhaodd y 
gweinidogion enwocaf o Gymru a Lloegr a allasaí gael i br^ethu 
yno bob Sabbath. Nos Wener, Mawrth 8fed, yr un flwyddyn, 
corffolodd yno eglwys gynwysedig o saith ar hugain o aelodau, deu- 
ddeg ba rai a ollyngwyd trwy Iythyrau cymeradwyaeth o Eben- 
ezer, a'r nos Sabbath canlynol gweînyddwyd y cymundeb cyntaf 
yn y Ue, ac ar eu cais ymgymerodd â bod yn weinìdog iddynt, a 
pharhaodd i gael ei ystyried feUy ganddynt nes eu bod yn y capel 
newydd, a chael gweinidog iddynt eu hunain yn 1870, ac yr oedd- 
ynt erbyn byny yn agos i gant mewn nifer. Ni bu y fatb 



Digitized by 



Google 



314 OOFIANT 

argymeriad pwysig erioed yn hanes unrhyw weinidog Cymreig yn 
ein henwad; a phan y cofiom ei amgylchiadan neiUdnol ef yr oedd 
y petb yn fwy hynod fyth. Yr oedd ganddo eglwysGymreígluoaog 
i fwrw gofal droBti, ac i ddarparu ar ei chyfer; teithiai oddicartref 
i gyfarfodydd a chymanfaoedd, f wy nag odid i weinidog sefydlog 
yn ei oes; cymerai ran yn hoU amgylchiadau ei enwad yn Aber- 
tawy, ac edrychid arno fel esgob cyffredinol, a'i ofal droe yr hoU 
eglwyri. Nid ystyrid unrhyw gyfarfod cyhoeddus yn y dref yn 
Uawn oni byddai efe yno. Tr oedd yn brysur yn -ysgrifenu i'r 
wasg ar y pryd, a'i laf ur Uenyddol yn ddigon o waith i ddyn cy- 
ffredin; ac eto, er hyn oU, ymgymerai â'r anturiaeth bwysig o 
gychwyn achos Seisonig mewn tref yr oedd eisoes achosion cryfion 
gan enwadau eraiU; gan gymeryd amo ei hun y rhan fwyaf o 
faich mawr y cyfrif oldeb. 

Ond y mae y gorchwyl mwyaf eto yn aros i'w wneud. Mae yn 
rhaid i*r gynuUeidfa newydd gael teml iddi ei hun i drigo ynddi. 
Nis gaU aros yn hir rhwng cortynau, mewn neuadd o danardreth. 
Mae y tir wedi ei sicrhau, y cynUuniau wedi eu tynu, y gareg syl- 
fàen wedi ei gosod, ac weithian y mae pob peth yn barod i omwch- 
adeiladu. Gwnaed cytundeb, trwy ffydd, ág adeiladwyr medrus i 
wneud y gwaith; ond yr oedd yn rhaid eu talu trwy weithredoedd; 
a pharodd cael arian i gyfarf od pob cyf randaUad yn ei amser iddo 
lawer o bryder, fel mai mewn amseroedd bUnion yr adeiladwyd y 
mur. Costiodd y capel £5850, ac y mae yn un o'r adeiladau 
barddaf a chadamaf, yn mesur 96 troedfedd wrth 50 troedfedd. 
Casglodd ei hun o'r swm yna dros £3,000, gan mwyaf yn mysg 
Saeson cyf oethog yn Lloegr. Erioed ni ddangoswyd gan unrhy w 
weinidog f wy o sel dros grefydd a thros ei enwad, a hyny yn benaf 
er mwyn estroniaid o ran iaith a gwaed. Prin y mae yn ẃeddus 
beimiadu y f ath laf urus gariad hyd yn nod pe credem ei f od yn 
cario ei sel dros y terfynau. Mae fel aberth y weddw a'r ddwy 
hatUng, neu y wraig a'r blwch enaint, nis gallwn lai na'i edmygu, 
pe yn credu ei fod yn f wy na dyledswydd noeth. Nid oes reol i 
weithrediadau cariad. Buom weithiau yn credu, ac yn dweyd 
hyny wrtho ef a'i gydweithiwr aiddgar i'r un amcan, Mr. Davies o 
(Jaerdydd, eu bod yn cario pethau dros y terfynau, nad oeddym 




Digitized by 



Google 



m. T. BEES. ^15 

yn gweled y wlad yn myned yn Seiaonig mor gyflym ag y gwelent 
hwy hi, ac y gallesid cymeryd y peth yn fwy araf, ond nid oedd 
dim mor sicr o'u cyffroi, Yr oedd achosion Seisonig ar yr ymen- 
ydd. Gwelent Ufeiriant o anghrefyddoldeb ac annnwiaeth yn d*od 
droB Gymru gyda dylifiad y Saeson i'r rhanan gweithfaol, oni 
wneid darpariaeth er rhoddi gweinidogaeth bur ac efengylaidd 
iddynt yn eu hiaith; ac y mae yn ffaith mai dynion felly, wedi en 
llyncu i fyny gan un drychfeddwl, ac yn Uosgi gan sel angerddol 
sydd yn gallu taflu tán i eraiil er gwneud pob gwaith eithriadol. 
Bydd yr achosion Seisonig yn Nghymru o dan ddyled byth i 
Dr. Bees, a'r rhai a gydlafurient âg ef, ac erys y Iluaws capeli 
a godwyd trwy eu hymdrechion, yn gofgolofnau i'r oesau a ddel 
ttr ol, " waith eu ffydd, a llaf ur eu cariad, ac ymaros eu gobaith ;" 
ac y mae y cwbl hefyd, f el gweddîau ac elusenau Gomelius, wedi 
dyrchafu yn goffadwriaeth gerbron Duw. 

Yr unig berygl a welwn ydyw amlhau capeli yn ddiangenrhaid, 
ac yn enwedig i gydymgais enwadol gael ei gario mor bell, fel yr 
ydym eisoes wedi cyfeirio, nes fod y naill enwad yn ymwthio i 
ardaloedd sydd wedi eu meddianu gan un o'r enwadau efeng- 
ylaidd. Bhaid cofio hefyd nad yw Iluosogi capeli yn llwyddiant 
crefyddol bob amser. Gall eu hamlhad fod yn wanychdod. Mae 
yn haws hefyd codi capeli na chael dynion iddynt; ac er mor 
anhawdd yn fynych yw cael arian, y mae hyny yn haws nag eniU 
eneidiau. Cael dynion cymhwys i bregethu yn y capcli yw yr 
anbawsder mawr. Gall cynlluniau dynol lenwi y wlad à chapeli 
cyfleus; ond rhaid cofio hefyd fod capeli, fel pob peth arall allanol 
crefydd, i fod yn dyfiant a dadblygiad ei hysbryd oddifewn. Nid 
yr eglwysi gychwynodd mewn capeli hardd a adeiladwyd iddynt 
gan eraill, yw y rhai sydd wedi profi yn fwyaf Ilwyddianus yn 
hanes ein gwlad, eithr yn hytrach yr eglwysi a ddechreuasant yn 
fychain mewn ystafelloèdd cyfyng, ac a eangasant eu terfynau fel 
yr oedd eu nerth a'u bywyd crefyddol yn cryfhau. Mae yr allan- 
olion i fod yn weithiad allan o'r bywyd ysbrydol sydd oddifewn. 
Ni chychwynodd cynulleidfa a gweinidog erioed dan amgylchiadau 
mwy ffaf riol nag y cychwynodd y Parch. Thomas Jones a'i bobl 
yn Walter's Boad, yn nechreu y flwyddyn 1870. Gallesid dweyd 



Digitized by 



Google 



216 COFUNT 

wrtfiynt f el y dywedodd yr Arglwydd wrth y genedl gynfc, ddarf od 
íddo ei dwyn *' i ddinasoedd mawrion a theg.y rhai nid adeiled- 
aíst, a thai Uawnion o bob daioni y rhai nis llenwaíst, a phydew- 
an cloddiedig y rhai nis cloddiaist, i winllanoedd ac olewyddlan- 
an y rhai nis plenaist." Dr. Rees mewn pryder ac anhnnedd 
a mawr ofal calon, am flynyddan, fu yn darpam ar eu cyfer; " fel 
mai yn hyn hefyd y mae y gair yn wir, mai arall yw yr hwn sydd 
yn han, ac arall y w yr hwn sydd yn medi. Eraill a lafuriasant, 
a chwithan a aethoch i mewn iV llafnr hwynt.*' 

Ni bu Dr. Eees yn hir yn Abertawy na chydnabyddid ef yn un o 
alluoedd cryf af y lle, ac yn ddiau yn mysg gweinidogion y dref efe 
oedd y gallu cryf af . Ef e a osodid yn mlaen ar bob achlysur. Perchid 
ef nid gan ei frodyr yn unig, na chan yr eglwysi Cymreig, i'r rhai yr 
oedd y fath swyn yn ei ddawn, ond gan yr holl foneddig^ion yn y 
dref a'r amgylchoedd. Gorchymynent i'w cerbydau sefyll, pan 
gyfarfyddent âg ef ar yr heol, er mwyn cael cyfarch gwell. Eníll- 
odd barch cyffredinol pob dosbarth a phob plaid trwy ei hawàd- 
garwch a'i ledneisrwydd. Ymgynghorid âg ef ar bob achos 
cyhoeddus; ac yr oedd ei farn ef yn cael ei derbyn gan yr aelodan 
seneddol a'r ynadon yn derfyn ar bob ymryson. Ni byddai byth 
yn celu ei egwyddorion, nac yn petruso daugos ei ochr; a pha le 
bynag y gwelai y faner ryddfrydol i fyny yr oedd dani yn y fan. 
Tr oedd yn rhyddfrydwr trwyadl, o'r braidd na ddywedwn yn 
radicalaidd, a llefarai yn gryf iawn. Anaml y ceid neb a.draethai 
ymadroddion cryfach, yn erbyn personau neu ol;giadau a anghy- 
meradwyai, eto ni chyfrifid ef yn eithafol, ac anaml y byddai neb 
yn dîgio wrtho. Buom lawer gwaith yn synu at hyny, ac yn 
ymofyn paham yr oedd felly. Yr oedd hynawsedd ei dymher, a 
thôn ei lais yn gwneud llawer er lliniaru llymder ei eirian. Nid 
oedd arwydd chwerwder na digllonedd ar ddim a ddy wedai pan 
lefarai gryf af . Diau f od hyny yn cyfrif mewn rhan paham na 
chymerid ei eiriau yn eu llawn ystyr. Ond dichon mai y prif 
reswm ydoedd nad oedd byth yn cario allan yn Uawn y geiriau 
cryfion a draethai; ac o'r braidd na ddeaUai pawb wrth ei wrando 
fod ei galon yn dynerach na'i eiriau. Y gweinyddwr, y dyn sydd 
yn cario aUan, sydd yn wastad yn cynyrchu gwrthwynebiad ac jn 



Digitized by 



Google 



BB. T. BEES. 217 

crëu gelynion. Ni theimla dynion anfoddlonrwydd mawr i ym- 
adroddion cryfion, on'd peidio eu cario allan. Nid gweinidogaeth 
lym a gondemnir, yn gymaint a dysgyblaeth fanwl. Goddefa y 
byd lawer o gondemniad ar ddrwg yn gyfiíredinol, ond pan ddaw y 
cymhwysiad yn bersonol y gwingir yn ei erbyn. Y gweinyddwr 
sydd yn d'od jn wrthddrych dygasedd. Dyna y rheswm paham 
y mae y dienyddwr yn dyfod o dan gondemniad pawb. Nid yw 
yn fwy cyfrifol, nac mor gyfrifol am fyned a bywyd y troseddwr, 
a*r bamwr ar y fainc, a'r rheithwyr a eisteddodd ar ei achos, ac y 
mae pob tyst a safodd i dystio i'w euogrwydd yn fwy cyfrifol am 
fyned a'i fywyd; ond y maent hwy yn rhy bell yn ol i ddyfod o 
dan gondemniady cyhoedd; y dienyddwr, hwnw sydd yn cynhyrfu 
y gwrthwynebiad, am mai efe yw y gweinyddwr; efe sydd yn y 
golwg yn cario y ddedfryd allan. Nid yw hyn ond un enghraifft 
o'r ffaith mai y dynion penderfynol i gario aUan eu cynlluniau 
mewn gwlad ac eglwys sydd yn crëu gelynion. Cyfrifir hwy yn 
llym a chreulawn, er nad ydynt yn gwneud dim ond cario allan 
driau a dysgeidiaeth eraill sydd, o ddiffyg yr un penderfyniad a 
gwroldeb, yn pasio fel dynion hynaws a charedig. Yn hyny yr 
oedd Dr. Bees yn wan. Nis gallasai gario allan ddysgyblaeth pan 
y deuai at bersonau. Byddai ei hoU natur yn meddalu ac yn 
ymddatod, pan ddeuai y troseddwr ger ei f ron, pa mor llym bynag 
y condemniai ei drosedd, a pha mor fygythiol bynag fyddai ar y 
troseddwr o bell. 

GawBom enghraifft neillduol o hyn ynddo pan ar ein taith yn 
Âmerica, a gwell i ni ei chrybwyll yma rhag iddi ddianc o'n cof . 
Yr oedd gweinidog o'r wlad hon, perthynol i enwad arall, wedi 
encilio i America, o dan amgylchiadau pell o fod yn anrhydeddus. 
Yr oedd yn adnabyddus iawn i Dr. Bees, oblegid bu am enyd un- 
waith yn llafurio heb fod yn nebpell oddiwrtho, a gwyddai ei 
hanes yn dda. Nid oeddym ni yn ei adnabod ond yn ei hanes; ac 
nid oedd cly wed ei hanes yn codi un awydd ynom am weled ei 
wyneb. Yn annjBgwyliadwy hollol, pwy wnaeth ei ymddangosiad 
mewn cynulleidfa luosog ond y gwr hwn; ac adnabu Dr. Bees ef 
yn y f an, a galwodd ein sylw ato, oblegid yr oedd cyn hyny wedi 
bod yn crybwyll wrthym am ei weithredoedd drygionus. Gwelem 





Digitized by 



Google 



218 COFIANT 

balff ddyn rhadlon, golygus, trwsiadus, yn nghanoí y gynnU- 
eidfa; ac nid oedd yn y dorf fawr yr un gwrandawr mwy siriol. 
Ar y diwedd daeth yn mlaen at y pulpud, a gofynai mewn llais 

cloehaidd, " Wel Doctor, shwd 'rych chi?" " Gweddol Mr. J 

bach, am shwd y'ch chi?" meddai y Doctor yn ol, mewn tôn mor 
' dyner a charedig a phe yn cyfarch un o'i gyfeillion goreu. Wedi 
myned o'r neilldu gofynem iddo, " Wel, yn enw pob synwyr, 
paham yr oeddych chwi yn cyf arch y dyhiryn yna mor serchog 
a charedig? Os yw degwm y pethau ydych chwi wedi ddweyd 
am dano wrtha i yn wir, ddylsach chi ddim i gyf arch fel * Mr. J — 
bach,' oblegid y mae gair f el yna yn arwydd o serch ac anwyldeb." 
"- Wel brysur slipo nath y lach yna, hen rwgfil yw e, ond allswn 
î byth fod yn gas iddo." Pa mor Uym bynag oedd ei gondemniad 
unrhyw ddrwg, pan ddeuai y drwg hwnw i'w geryddu neu ei 
ddysgyblu mewn person yr oedd ei hoU natur yn gwanhau, 
fel na feddai nerth i daro; ac y mae hyny yn glod i'w natur gar- 
edig, ond ni thalai fod pawb o bobl y byd o'r un dymher. 

Yr hyn ydoedd Dr. Rees yn ei berthynas â'r dref , oedd ef hefyd 
yn ei berthynas â'i frodyr yn y weinidogaeth yn y cylch Ue y 
Uafuriài, yn gystal ag yn mhob cylch arall. Nis gallwn wneud dim 
yn well yma na rhoddi yn Uawn adgofion ei gyfaiU a'i gym- 
ydog, y Parch. R. Thomas, Glandwr, y rhai yn garedig a anfon- 
odd ilni, er ei fod yn cyflfwrdd â rhai pethau y bydd raid i ni 
eto gyfeirio yn helaethach atynt:— 

** Dyma fi wedi ' eistedd i lawr,* ac ymaflyd yn fy mhin er ysgrifenu 
ychydig o'm hadgofìon am yr anwyl ddiweddar Dr. Eeesr, ond nis gallaf 
ysgrifenn yn helaeth fel y ceisiwch, 'rwy*n ofni; a phrin yr wyf yn dys- 
gwyl y gallaf ychwançgu dim at yr hyn a wyddoch chwi eich hanan yn 
Uawer gwell eisoes. Mae yn ddrwg genyf erbyn hyn fy mod wedi gadael 
iddo ef ac eraill o gyffelyb ysbryd i fyned ymaith heb sylwi mwy arnynt, 
a gwrando yn fwy astud ar en geirian. Oresyn fod yn rhaid i ni goUi 
cynifer o bethau cyn d'od i'w gwerthfawrogi. Ymwelir â ni gan angylion 
yn aml eto, ond wedi yr elont ymaith rywfodd y gweUr pwy oeddynt. 
Oefais lawer o fanteision i adnabod y Dr. pe buaswn wedi gwneud gweU 
defnydd o honynt. Yr oedd yn un o'r dynion mwyaf nodedig y daethum 
i gyffyrddiad âg ef erioed. Nid gorchwyl hawdd f uasai i neb allu ei basio 
heb ei weled, d'od yn agos ato heb ei deimlo, a bod yn ei gymdeithas ond 



Digitized by 



Google 



BB. T. BEES. 219 

am yebydig heb ei gani yn angerddol. Perthynai iddo íawredd a nerth 
yn ddidadl; ond nid y mawredd hwnw sy'n brawychn, na'r nerth hwnw 
sy'n llethol i weiniaid, Tra'r oedd yn ' dywysog yn mysg gwŷr/ yr oedd 
yn mhell o fod yn ddychryn i blant, nac yn arswyd i hen wragedd tlod- 
ion. Ni ba dan ein cronglwyd ni erioed neb y buasai y plant yma yn 
barotach i wneud brenin o hono, na neb oedd yn cael ei gofio'n well al 
gara mor bur ganddynt. 

"Cwrddais, a bom yn cydeistedd ftg ef lawer gwaitb, mewn pwyllgorau 
a chynadleddan; ond ni theimlwn ei fod mor fedros a chryf yn y cyfeiriad 
hwnw ag eraill a adnabum. Eto, teimlid fod yn rhaid ei gaei ef yno, ac os 
na byddai, y byddai rbywbeth yn eisien, ac nad ellid myn'd yn mlaen 
hebddo. Ac os na byddai cadeirydd wedi ei benodì, efe fyddai yn debyg 
iawn gael ei ddodi yn y ^adair; ac yn y gadair, 'rwy'n meddwl, yroedd 
y lle y ceid y mwyaf a*r goren ol wasanaeth. Teimlwn yn wastad yr 
elid trwy waith onrhyw bwyllgor yn e£feitiiiol ac anrhydeddns ond cael y 
Dr. i'r gadair, a'r diweddar anwyl a hoff Mr. Williams, Canaan, yn ysgrif- 
enydd. Mr. WiUiams, o bawb a adnabam erioed, i gynllanio ac i ddodi 
cynllan gerbron; ond yr oedd yn rhaid cael y Dr. Tw gario allan. Coll- 
ed ddirfawr i ni yn y cylch hwn, yn arbenig, fa colli y ddaa mor agoe at 
ea gìlydd. Medrai Mr. Williams gymeryd poen heb ymddangoe yn 
boenus, a'r Dr. weithio heb gymeryd arno ei fod yn gwneud hyny. Un 
o'r pethan mwyaf poenns yn y Dr. fel pwyllgorwr a chadeirydd pwyllgor 
ydoedd, ei frys am orphen. Yr oedd yn anmhosibl darfod yn rhy fnan 
ganddo; a mawr y difyrwch a gaf wyd wrth geisio ei gadw yn y gadair nes 
gorphen y gwaìth, ar lawer adeg. Yr oedd hyn yn ei nodwedda mewn 
cylohoedd eiaill. Pregethu yn gymharol fyr a wnai; ac yr oedd yn bawdd 
darllen yn ei wyneb pan y teimlai ei bod yn bryd i arall ddybenn. Ar 
deithìan a thipyn o hyd ynddynt yn y trên, tra dan orfod i aros ac eistedd 
i lawr nes cyrhaedd pen y daith, edrychai yn aml ar ei watch, a thrwy'r 
ffenestr e/ gweled p'le byddid yn sefyll ar y daith; a gwehiis ef nnwaith 
yn cyfrif y ceryg (nen y coed miUdiroedd yn hytrach) ar y line er gweled 
gyda pha gyflymder yr oeddid yn teithio. O ddyn a thipyn o faint a 
phwysau yn perthyn iddo, ac heb fod yn un o'r rhai cyflymaf yn ei symad- 
iadaa corfforol, yr wyf yn methu yn iawn a rhoi cyfrif am y brys a'i 
nodweddai. Ond er dipyn yn f yr ei amynedd yn yr ystyr yna, pell oedd 
o fod yn ddyn ŷwdanus, a phell y byddo'r dynion ffwdanos hyny, meddaf 
fì, sydd yn ei gwneud mor boenos ao annyoddefol i eraill i fod yn agos 
atynt. Yr oedd brys yr hen Ddoctor yn f wy o ddifyrwch nag o boen i 
eraill. 

" Yn ei gysylltiad â symadiadaa cyboeddas y dref a'r wlad, safai yn 
gwU ar ei ben ei hnn, heb fod neb o anrhy w enwad a ddelai yn agos iddo. 
Gwelais, a cblywais ef yn siarad ar rai adegaa o gryn bw^^sigrwydd; 



Digitized by 



Google 



220 COPIANT 

adegan oedd yn peri i ni deimlo fod ein hanrbydedd fel enwad ac 
Ymneilldawyr yn dibynn ar y modd y cyflawnai ef ei waitb; ond ni 
welais ef yn metbn nnwaitb a d'od i fyny*n llawn â'r dysgwyliadau 
wrtbo. Yr oedd ganddo allu angbyffredin i weled betb oedd eislen eì 
ddweyd, ac i ddweyd yr hyn fyddai eisieu yn y ffordd oreu. Gwenai 
pawb pan y gweleut ef yn codi ar ei draed, oblegid gwyddid yn dda y 
byddai ganddo rywbetb i'r pwrpas, yn fyr, a dyddoroL Medrai ddweyd 
pethau cryfion ar acblysuron o'r fatb, weitbiau; ond gwnai byny mewn 
ysbryd a cbyda tbòn a goslef fyddai yn diarfogi pawb. Buom yn rbyfeddn, 
rai gweitbiau, at y flaenoriaetb a roddid iddo gan bawb yn y cysylltiad- 
au hyn,— ond yr oedd ef ar y blaen; ac ni byddaf yn gweled pobl yn 
dangos rhyw lawer o anfoddlonrwydd i'r bwn a aned yn flaenor i flaenorL 
A rhyfedd iawn, fe gymerai yntau y blaen heb fod eisieu cymbell rhyw 
lawer amo; ond nid oedd dim cysgod o'r ymwthiwr yn d'od Tr golwg 
3rnddo ychwaîtb. Y Dr. oedd e/, ac yr oedd wedi gwneud Ue iddo ei 
hun yn y cylcb hwn. Nid wyf yn sicr na chafodd ef amgylcbiadau fu'n 
help mawr idda Bu ei gysylltiad ft Walter's Ed. ar ei gychíoyniad, ac 
wedi hyny, yn gryn help i'w ddwyn i gysylltiad agos ft rbai o brif -ddynion 
y dref yma. Bu yn fatb o gynghorwr i rai o honynt, pan oeddynt ar eu 
ffordd i fyny. Gwyddai eraill yn dda ei fod yn allu yn ei enwad, a 
gwelsant yn ddiau ei bod yn bwysig iddynt Vw gymeryd i ystyrìaeth. 
Ond er iddo gael yr amgylcbiadau yn ffafriol, yr oedd yn rbaid wrth ddyn 
ì gymeryd mantais, ac i ddal ar yr amgylcbiadau hyny. 

<*Fel brawd a chymydog yn y weinidogaetb, y mae'n amhens genyf a fu 
ei ddymunolacb erioed, Tra y teimlai ddyddordeb mawr yn yr eglwysi 
oU, a tbra gelwid am ei wasanaetb yn amlacb na neb, yn nglŷn ft symud- 
iadau neillduol yn y gwahanol eglwysi, nis gallasai ddyfod i galon neb i 
dybio y medrai ef gymeryd mantais ar unrhy w beth a wnai i an&uitais 
ei frodyr. Fel tcid yr edrycbem i fyny ato, ac y teimlem tnag ato, ond 
íel brawd yn mysg ei frodyr yr ymddygai ef, heb bòni na bawlio unrbyw 
awdurdod drosom; ac eto, ni bu gorsedd yr un Pab, na cbadair yr un 
archesgob, mor gadam a diogel ag oedd ei orsedd a'i gadair ef yn mysg 
ei gymydogion gweinidogaetbol. Medrai ofyn am gymwynas, ac nid 
gorcbwyl bawdd i neb allu ei wrthod, oblegid anaml, os bytb braidd y 
ceisiai hyny heb dreio, os na Iwyddai, i ddangos mai mantab i*r hwn y 
oeisiai y gymwynas ganddo fyddai hyny yn llawn cystal, os nad mwy nag 
iddo ef ; ond medrai y Dr. vmevd cymwynas yn Ilawn cystal, a hyny gyda'r 
parodrwydd a'r sirioldeb mwyaf. Gwnaetb hyny i laweroedd; do, i ganoedd 
yn ei oes; ac i nn oedd mor barod i wneud cymwynas ei hnn, ac un wnaetb 
gymaint o gymwynasau yn ei oes, nid rby f edd iddo yntau dderbyn cynifer. 
Fel y gwyddocb yn dda, un rbyfedd am gael pethau mewn ffordd o 
anrhegion ydoedd-yn fyglys, yn bibellau, yn ffyn, Ilyfrau, &c* Yr hen 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 221 

greadnr anwyl— y mae wylo ar fÿ Dghalon y monyd yma, wrth gofio am 
ei nator garedig, agored, a hynaws. Medrai, fe fedrai gael, cnd medrai 
rann yr hyn a g*ai, os byddai rhann amo, yn llawn cystal a hyny. Yr 
oedd yn Iwmp o garedigrwydd ; ac er yn meddn llaẃer o gyfrwysdra y 
sarph, meddai ddiniweidrwydd y golomen. Ac yn goron ar y cwbl, yr 
oedd yn ddyn grasol a chrefyddol iawn yn sicr. Yr oedd yr efengyl wedi 
snddo yn ddwfn iawn Tw nator, ac wedi meddiann ei ysbryd yn llwyr 
mae yn ddiddadl. Medrai fwynhan pregethiad syml a gwresog o Grist 
a'i groes, yn nn o'r rhai goren a welais yn eistedd o dan y polpnd, yn 
mysg y rhai a esgynent y pulpnd. Teimlaf yn falch ac yn ddiolchgar i 
mi gael fy arwain i gysylltiad mor agos ft dyn mor nodedig, a dnwiol- 
frydig. Boed heddwch i*w Iwch yn mynwent y Sketty, hyd y borea 
mawr, pan y gelwir amo i godi yn ffnrf corff gogoneddns y Gwr y 
traethodd mor wresog a nerthol am dano am gynifer o flynyddoedd." 

Yn ystod yr holl flynyddoedd hyn teithíai lawer i gyfarfodydd 
pregethu yn agos ac yn mhell. Nid elai blwyddyn heibio nad elaí 
i fyny i Lundaín, ac yn aml amryw weithiau yn yrun fiwyddyn; 
ac yn ychwanegol at bregethu yno yn y cymanfaoedd Gymreig, 
gwasanaethai yn anü í'r Saeson, heblaw y cyrchai yn fynych i 
bwyllgorau yr Undeb CynuUeidfaol, a thrysorf a yr hen weinidpg- 
ion. Byddai yn Liverpool bob blwyddyn agOB, ac os dygwyddai î 
gymanfa yno fyned heibio hebddo, byddai yno yn fuan ar ryw 
achlysur neu gilydd. Yn nghymanfaoedd y Gogledd, nid oedd 
neb oV De a wahoddíd mor fynych, na neb o Dde na Gogledd a 
roddai foddlonrwydd mwy cyffredinol. Yr un modd y ceid ef yn 
siroedd y De; ond yn Morganwg y ceîd ef andaf, oblegid yno yr 
oedd y nifer fwyaf o gyfarfodydd; a chan eu bod yn cael eu cynal 
gan mwyaf ar y Sabbath a'r Llun, yr oedd ef yn gallu myned 
iddynt heb golli Sabbath gartref . Áx ambell ad^ 6*r flwyddyn 
byddai mewn cyfarfodydd ar y Llun am wythnosau yn olynol. 
Mewn urddíad a sefydliad gweinidogion, ac agoriad capeli ni cheíd 
neb mor amlwg. Âgorodd yn ei oes f wy o gapeli nag a gysegrwyd 
o eglwysi gan unrhyw esgob. Golled ddirfawr na buasaí wedi 
cadw cof nodion manwl f el y gallesid rhoddi cyf rif o'i lafur am un 
flwyddyn. 

Nid y w yn debyg ddarfod i unrhyw weinidog yn ein henwad 
erioed, nac mewn unrhy w enwad arall, weinyddu mewn cynifer o 



Digitized by 



Google 



222 OOFIANT 

angladdaa gweinidogíon, ac at hyny yr oedd ynddo gymhwysder 
arbenig. Ni chlywsom erioed ei gyffelyb. Nid llawer o gyfeir- 
iadaa a wnai at yr ymadawedig, ac ni chynygiai elfenn ei gymer- 
iad. Pregethai nn o'i bregethan cyfiFredinol yn nglŷn â marw, 
nea y nefoedd, nea rywbeth o'r nn nodwedd; a g^vnai gyfeiriad 
byr, ond nodedig o briodol a chwaethus at yr ymadawedig. Dy- 
wedai ddigon i gyflawn f oddloni yr holl berthynasau, ac eto ni 
ddywedai gymaint fel ag i beri i'r beimiad Uymaf gael lle i ach- 
wyn ei fod yn gorganmol. Medrai gael gafael ar y peth goren i'w 
ddweyd, a medrai ei ddweyd yn y fiFordd oren. Yn nghymanfa 
Liyerpool, agynaliwyd yn Medi, 1874, y cawsom nn o'r enghreifift- 
ian mwyaf nodedig o'i fedrusrwydd yn y fifordd hon. Yr oedd 
angeu wedi gwneud bylchau mawrion yn rhengoedd gweinidog- 
aeth ein henwad yn ystod y deuddeng mis er y gymanfa flaenorol, 
a thybiwyd yn ddoeth gwneud cyfeiriad atynt yn y gyfeillach gy- 
flíredinol a gynaliwyd prydnawn Llun, ac iddo ef yr ymddiriedwyd 
y gorchwyl; ac nis gallafiai y gorchwyl ddisgyn i ddwylaw cy- 
mhwysach. Yr oedd wedi ei analluogi i f od yn y gymanfa y 
flwyddyn cyn hyny oblegid yr anhwyldeb tost a phoenus a 
ddaethai i'w lygaid; a'r Parch. T. Dayies, Llandilo, a ddaeth i 
gymeryd ei le, yr hwn yn f uan ar ol hyny a gymerwyd ymaith â 
dymod. Yn ychwanegol at Mr. Dayies, yr oedd y Parchedigion 
W. Ambrose, Portmadoc; H. Daniel, Oefncrib; E. Ellis, Brithdir; 
T. Griffith, Blaenafon; D. James, Capel mawr; J. Davies, Caer- 
dydd; M. Morgans, Bethesda'r fro; N. Stephens, Liverpool; a D. 
Williams, Troedrhiwdalar, wedi disgyn i'r bedd. Gwŷr grymus a 
dylanwadol yn yr enwad, adnabyddus i bawb, ac yn uohel yn 
ngolwg yr eglwysi, ac un o honynt yn arbenig wedi byw oes 
eithriadol faith, a chyrhaedd poblogrwydd cenedlaethol. Aeth ef 
yn fanwl drostynt o un i un, gan ddweyd rhyw air parchus a 
charedig, yn gystal a phwrpasol am danynt oU; ond nid anghof- 
îodd y Parch. W. M. Eees, Eglwysnewydd, yr hwn er nad oedd 
ond dyn ieuanc, anadnabyddus i bron bawb yn y Ue, ac nad oedd 
wedi bod ond dwy flynedd yn y weinidogaeth, eto yr oedd ei gyf- 
eiriad ato ef mor dyner a thoddedîg ag at un o'r Ueill; ac eflfeith- 
iodd y crybwyUiad lawn cymaint ar y gynuUeidfa, er ei f od yn 



Digitized by 



Google 



DR. T. BEES. 228 

ddyeithr i bawb ynddi. Ni bu erioed ei gyflfelyb unwaith y deuai 
i gyfliniau angeu a'r bedd. 

Mae eí lafur cyhoeddus yn ein harwain i faes eang iawn. Nid 
oedd ei wasanaeth yn gyfyngedig i'w enwad ei hun yn Nghymru 
a Lloegr, ond cymerai dJyddordeb yn holl symudiadau eí genedl 
a'i wlad. Gweithredai fel beirniad mewn eisteddfodau cenedl- 
aethol, ac yn enwedig os buasai cwestiynau hanesyddol i ymgys- 
tadlu amynt; cymerai ran flaenllaw mewn etholiadau, nid yu unig 
yn ei gylch uniongyrchol ei hun, ond mewn etholaethau eraill. 
Teithiodd lawer yn sir Aberteifi, yn 1868, i ddadleu hawliau ei 
gyfaill a'i gymydog Mr. E. Matthew Richards. Cymerodd safle 
anrhydeddus yn mysg darlithwyr ei genedl, a thraddododd amryw 
honynt i'r Saeson, megys ei ddarlithiau ar y Waldensiaid, Hanes 
Orefydd yn Nghymru, Llaw Duw yn amgylchiadau y byd, En- 
wogion Cymreig, a rhai eraill a draddodwyd ganddo mewn amry w 
f anau. Yn ychwanegol at y rhai hyn traddododd amry w ddar- 
lithiau bryd i bryd ar destynau mwy cyfifredinol. Traddododd 
ddarlith gerbron Cymdeithaa rreiniol Deheudir Cymru, yn Aber- 
tawe, Chwefror 1, 1864, ar y Dosbarthiadau Gweithiol yn Nghym- 
ru; ac ar y 29ain o lonawr, 1866, darllenodd bapyr o flaen yr un 
gymdeithas, ar Adnoddau Cymru. Mae y rhai hyn gydag amryw 
bethau eraill o gyffelyb nodwedd wedi eu cyhoeddi yn nghyd yn y 
Miscellaneom Fapers^ on suhjects rélaUng to WaleSy a ddygwyd 
allan ganddo yn llyfryn bychan yn 1867; ac nid oes achos dweyd 
fod y pethau hyn oll yn profi ei fod yn weithiwr dyfal a diflino, 
ac nad oedd byth yn diflfygio yn gwneuthur daioni. Yn y flwydd- 
yn 1869, dechreuodd gymeryd ei ran o'r anturiaeth bwysig o 
ddwyn allan Hanes Egìwysi Anniìyynol Cymru^ ond gan y bwr- 
iadwn i'r gorchwyl yma, a'i deithiau o ddau tu y Werydd yn nglŷn 
âg ef , gael ei gymeryd i f yny yn llawn yn y bennod nesaf , ni ychwan- 
egwn ar hyny yma. Ond agos yn gyfamserol à hyny y dechreuodd 
ysgrifenu ei nodiadau ar y Beibl i Meistri Yirtue a'i gyf., y rhaî 
a ddygwyd allan yn un gyfrol hardd gyda llawer o ddarluniau. 
Ni chyhoeddwyd erioed yn yr iaith Gymraeg gyf rol f wy destlus. 
Yn ei ddyddlyfr yn 1870, ceir y cofnodiad a ganlyn: — " Mawrth 
19eg, Sadwrn. Henp y dechreuais ysgrifenu y Beibl Teuluaidd; 
dyro gyfarwyddyd, Arglwydd, i iawn egluro dy air." 



Digitized by 



Google 



224 OOFIAKT DB. T. BEES. 

Gyflwynodd íddo lawer o'i amser ac o'i feddwl, ac emllodd ei 
Sflwadan gy meradwjaeth gyfFredinoI. Maent oll yn iachns ac 
efengylaidd, yn Bjml, eglnr, ac ymarferol; a rhyw naws grefyddol 
yn rhed^ trwy y cwbl. Cafodd ledaeniad helaeth iawn, a sicr- 
heir ddarfod i fíloedd lawer o honynt gael en derbyn, ac y mae yn 
ddian y bydd y Ilafnr hwn o*i eiddo yn aros yn fendith anmhris- 
iadwy i'n cenedl tra y darllenir yr iaith Oymraeg. Bn chwe* blyn- 
edd cyn dwyn y gwaith i orpheniad. Ataliwyd ef am y rhan 
fwyaf o'r fiwyddyn 1874 rhag gwnend dim gydag ef, oblegid yr 
anmhariad a ddaeth iV Iygaid; ond gallnogwyd ef i'w ddwyn i 
orpheniad; ac yr oedd yn brydems iawn am ei orphen cyn cychwyn 
i'r daith yn America, a Uwyddodd yn hyny. Yn ei ddyddlyf r am 
1876, ceir y cofnodiad a ganlyn :— " Ohwefror 21. Heddyw, am 
20 mnnyd wedi dau yn y prydnawn, y gorphenais ysgrifenu'y 
i^lwadan ar y Beibl. Diolch i'r Arglwydd am ei gymhorth." 
Antnriaeth Meistri Yirtne a'i gyf . oedd ei gyhoeddi, ac nid oedd 
y gydnabyddiaeth a dderbyniodd am ei lafnr yn deilwng o'r llafnr 
mawr, a'r pryder hir a barodd iddo; ond cyflawnodd ef gyda 
hyfrydwch; a thrwyddo " y mae efe, er wedi marw, yn Uefam 
cto." 



Digitized by 



Google 



"Yb ysgbifbnyddion o Zabülon." 

Cychwyn ^^Harm Ännibyniaeth^'—T Parch. D. Morgan—'Aw- 
grym Dr. Bees^Dechreuad ei ogwyddiadau hyncfiaethol — Dwyn 
allan yr ^^ HÌ8Ìory"-~Ei gymhwysderau fel hanesydd—Cylch' 
lyihyr cyrẃaf ^^ Hanes yr Egltvysi^-^Tr anturiaeth — Tm^ 
ddàngosiad y gwaith-^Owasanaeth y Parch. J. Bees — Ein 
teithiau yn Nghymru — T daith i America — Cyfarfod ymadawol 
yn Liverpool — Tfordaith^Dygwyddiadau ami — T cymeriadau 
gyfarfu — Pregethu y ddau Saddath — Olaìiio yn New Torh — 
Croesaw yno — Myned i Middle Oranvüle, Fairhaveny ac Utica^ 
a thrtüy Oneida — Tmweled â rhaiadr y Niagara — T daith o 
Buffalo i Cleveland—Ei anesmwythder — Cyfarfod y Parch. 
Bees Powell — Cymanfa Sharon — Agoriad Oormr — Cymanfa 
Wisconsin — Oeé^aon rhagorol — Cymjanfa y Methodistíaid yn 
Camhria^Croesi y Mississippi — Minnesota — Cymanfa y Method" 
istiaid yno — Tmadael yn Longcreeh — Cyrhaedd Yanwert—Caêl 
TeUgram amfarwolaefh Mrs. Bees — Cychwyn adr^^Ei bryder 
— Glanio yn Liverpool — Cyrhaedd adrtf^CydyYndemlad cyffred' 
inol. 

Cypyngib y bennod hon yn gwbl i V lafur a*i deithiau yn nglŷn 
â dygíad allan Hanes Eglwysi Annibynol Cymru; ac o angen- 
rheidrwydd yn nglŷn ft hyny daw ei gymeriad fel hanesydd o dan 
ein sylw; a chan fod y gwaíth yma wedi ei ddwyn allan cyd- 
rhyngom/ ni bydd yn boBÌbl rhoddi adroddiad llawn a manwl, heb 
lawer o gyfeiriadan atom ein hnnain. yn bersonol, yn yr hyn, y 
mae yn sicr genym, yr esgnsodir ni gan ein darllenwyr. Dichon 
hefyd yr ymddangosai yn fwy natnriol i ni ysgrifenn yn rhydd ac 
ymddyddanol, ac yn y person nnigol, yr hyn sydd yn well genym 
bob amser na^r '^ m,'' yr hwn yn wastad a deimlwn ry w fodd yn 
ymhoniadol. 

Tr oedd y bwriad o ddwyn allan Hanes Annibyniaeth yn 
Nghymm yn hen f wriad genym ein dan, er nad wyf yn sicr i ba 
nn honom y daeth gyntaf . Pan yr ymwelodd y diweddar Barch. 
D. Morgan, Llanfyllin, ft rhanan o*r Dehan yn 1848, ar ran 
ffanes Tmneillduaefh yn Nghymru^ cefais gryn lawer o gyflens- 



Digitized by 



Google 



226 OOPIANT 

derau î ymddyddan âg ef ; ac wedi deall fod ynof ry w ogwyddiadau 
hanesyddol, bu yn daer wrthyf am i mi ymuno âg ef i ddwyn y 
gwaith allan. C wynai ei f od yn methu cael yr hanesion o'r eglwysi ; 
ac nas gallasai o herwydd ei oedran a*i lesgedd fyned oddiamgylch 
i'w ledaenn, a bod yn anmhosibl heb hyny gael derbynwyr i'r 
gwaith, na chael yr arian am dano; a chredai pe gallaaai gael 
rhyw ddyn ieuanc egníol i gymeryd at y gwaith gydag ef , y gall- 
asai ei ddwyn i orpheniad. Pan yn Llanelli, bu yn ymddyddan 
ft Mr. Bees, a Mr. Joseph Evans, Capel Seion, y rhai, mae yn 
debyg, a ddywedasant wrtho nas gallasai gael neb gwell, os buaswn 
yn cymeryd at y peth. Addewais beth bynag mor bell a'í sicrhau 
y buaswn yn casglu hanes eglwysi sir Gaerfyrddin, hyd y gallaswn; 
ac ar glawr y rhanau olaf o Hanes Ymneillduaethy y mae Mr. 
Morgan yn hysbysu y gellid anfon hanesion yr eglwysi iddo ef, 
neu i mi. Dyna wnaeth i mi feddwl gyntaf am y peth, er fod 
genyf bob amser gryn hyf rydwch mewn hen gofnodion. Cesglais 
hanes ychydig o eglwysi, ond deallais yn fuan ei fod yn waith 
Uawer mwy anhawdd nag yr oeddwn wedi dychymygu. Deallais 
hefyd fod yn mryd leuan Gwynedd i ymgymeryd â'r gwaith, ob 
arbedid ei einioes. Yr oedd eisoes, gan wendid, wedi ei orfodi i 
roddi ei weinidogaeth i fyny; a theimlai pawb y pryd hwnw, os 
ceid ganddo ef i ymgymeryd ft'r gorchwyl, na cheid ei ragorach. 
Symudais cyn hir i Glyn-nedd, Morganwg, a rhoddais heibio bob 
meddwl yn ei gylch; ond yn fuan daeth Mr. Morgan, Llanfyllin, 
heibio i mi yno, a chymhellai fi yn daer drachef n i ymgymeryd 
â'r gwaith, gan sicrhau, oni wnawn, y byddai raid iddo roddi i 
fyny yr anturiaeth yn hoUol, er fod ganddo swm mawr o ddefn- 
yddiau, a'i fod wedi ysgrifenu llawer, heblaw yr hyn a gyhoedd- 
asid. 

Ar y pryd dygwyddais gyfarfod ft Dr. Rees, a mynegais y peth 
iddo; ac erbyn hyny yr oedd Mr. Morgan wedi bod heibio iddo 
yntau yn Cendl, ac wedi bod yn dweyd ei gwyn wrtho, mor an- 
hawdd oedd cael gan yr eglwysi i anfon eu hanes, ac mor hwyr- 
frydig oedd Uawer o'r dosbarthwyr i dalu. Nid ymddangosai Dr. 
Rees mewn un modd yn flFafriol i mi ymuno ft Mr. Morgan. Nid 
oedd yn hofB cynllun y gwaith; a thra yn proffesu bod yn Hanes 



Digitized by 



Google 



DË. T. ftfiEÖ. 227 

Tmneilldímth, nad oedd ond hanes Annibfníaeth; ac yr oedd wedi 
cael nad oedd llawer o'i ddyddiadau a'i enwau yn gywir. Yr oedd 
Dr. Rees o'i febyd yn dra hofif o hynafîaethau; ond yn nglŷn â 
dygiad allan Gofiant y Parch. D. Thomas, Penmain, yr hwn, fel y 
gwelsom, a gyhoeddwyd yn 1842, y dechreuodd gymeryd dy- 
ddordeb arbenig yn hanes yr eglwysi. Dygwyddodd i hen lyfr 
eglwys Capel Isaac ddyfod i'w afáel y pryd hwnw, a hen lyfr 
eglwys Penmain; a chafodd hefyd, rywfodd, ar ol y Parch. Evan 
Dayies, Llanedi, o hyd i lyfr eglwys y Cilgwyn, a bu y rhai hyny 
iddo yn f wngloddiau cyfoethog. Agorasant ei lygaid ar diriog- 
aethau newydd a dyeithr iddo; ac yr oedd myned i mewn iddynt 
yn hollol gydnaws â'i archwaeth; a gallasai dreulio oriau yn hapus 
uwch eu penau i'w troi a'u chwilio, a'u cymharu. Ond goUyng- 
odd y pethau hyny agos yn gwbl dros gof , pan ddaeth cyfieithu 
Esboniad Barnes i fyned a'i holl fryd; ond yr oeddynt wedi dy- 
chwelyd yn fyw iawn i'w feddwl pan gyfarfyddais âg ef yn yr adeg 
dan sylw. Awgrymodd i mi adael pob peth Ue yr oedd ar hyny o 
bryd; ac y caem, pan ddeuai yr amser cyfaddas, ddwyn allan 
gyfrol yn cynwys hanes Annibyniaeth yn Nghymru. Yr oedd 
hyn yn y fiwyddyn 1852; ond am ddeng mlynedd ar ol hyny, ni 
bu gair o siarad rhyngom ar y mater, er i ni gyfarfod ugeiniau o 
weithîau; ac yr oedd pob meddwl am y peth wedi myned i dir 
anghof genyf fi. Ond yr oedd ef trwy y blynyddoedd hyny yn 
ymdroi llawer yn y maes hwnw. Rhoddodd ei fryd ar ddwyn 
allan yn Saesoneg gyfrol ar hanes YmneiUduaeth yn Nghymru, yr 
hyn hefyd a gwblhaodd yn 1861, pan ymddangosodd ei HÌBtory 
of Nonconformüy in Wales. Mae yn anhygoel i neb ond y rhai 
a wyr, y Uafur dirfawr a gymerodd i gaflglu y defnyddiau. Treul- 
iai ddyddiau weithiau er cael allan un enw neu un dyddiad. Nid 
oedd neb, nes y cafodd ef y peth allan, a wyddai mai William 
Wroth oedd enw Wroth o Lanfaches. Nid yw ond peth dibwys 
ynddo ei hun, ond i'r hanesydd y mae yn beth pwysig iawn. Mae 
lluaws mawr o bethau yn troi ar gywirdeb un dyddiad a roddir; 
ac os camgymerir ynddo cyfeiliomir mewn llawer o bethau. Yr 
oedd mor adnabyddus yn y British Mmeum ag oedd yn Abertawy; 
adwaenai y swyddogion yn y State Pajper Qffice, gystal ag yr 



Digitized by 



Google 



228 OOFIANT 

waenai ei ddiaconiaid j^ Gendl, ac ar nn ad^ yr oedd Inron mor 
aml yn en plith; ac am Ijfrgell Dr. Daniel WiUiams yn RedcroBS 
street, yr oedd mor gyfarwydd yno ag yn ei Iyf rgell gartref . Trodd 
hen goâyfran a hen ysgrifeniadan, nad oedd yn debyg fod neb 
wedi agor rhai o honynt er^s dan can' nüynedd, ac yr oedd yn 
ofynol wrth graffder a chyfarwydd-deb mawr i'w gwnend állan, 
ond daeth ef yn nodedig o fedms yn y pethan hyn oll; a chopîodd 
Inaws mawr o hen gofnodion gwerthfawr, a llwyddodd hefyd i 
gael gan eraiU ei gynorthwyo. Yr oedd y defnyddian hyn a 
gasglodd werth anmhrisíadwy at ddwyn allan hanes yr eglwysi; 
ac yn ei ymchwiliadan yr oedd wedi dyfod ar draws Unaws o 
ffeithian yn nglŷn âg eglwysi neiUdnol, y rhai nas gaUesid en 
cyhoeddi yn ei Hütúry of Nonconformüy. 

Yr oedd cymhwysder arbenig ynddo i fod yn hanesydd. Yr 
oedd ei ogwydd natnriol at hyny. Meddai athrylith at hynaf- 
iaethan. Yr oedd ynddynt swyn iddo. Nid oedd ganddo lygaíd 
i weled anian. Nid oedd gan y golygfeydd mwyaf swynol nac 
arddnnol fawr hndoUaeth iddo. Nid aethai byth iV drafferth i 
ddringo na^r Wyddfa na Ghadair Idris; ac nid oedd wedi ei lyncn 
i fyny mewn syndod gan amthredd y Niagara, na gogoniant y 
Mississippi. Llai na hyny oedd o swyn gan orchestion cdfjrddyd 
iddo. Ni cheid ganddo groesi yr heol i weled oriel yr arlnnian mwy- 
af celfydd; a synai fod dim yn yr arddangosfa i dynn y mUoedd 
iddi ddydd ar ol dydd. Ni wnaethid bardd nac arlnnydd o hono, 
dan yr amgylchiadan mwyaf ffafriol; ond pe dywedasid wrtho 
fod rhyw hen lawysgrif wedi eî chael allan yn rhywle, bnasai yn 
croesi haner gwlad er mwyn ei gweled. Yr oedd yn ei elfen gyda'r 
fath bethan, a pha bellaf yn ol yr elent mwyaf oU oedd en swyn 
iddo. Gwnai hyny ef yn nn cymhwys iawn at y faih orchwyl. 

Yr oedd ganddo aUn nodedig i gymeryd poen yn ei ymchwil- 
iadan. Gyfodai hyny o'r hyfrydwch a gymerai ynddynt. Ní 
byddai byth yn bUno. Yn mlynyddoedd ei nerth gallai weithio 
yn ddiorphwys. Yn ei fiynyddoedd olaf yr oedd wedi myned yn 
fwy anesmwyth ac aflonydd, a bUnai yn fnan; ac yr oedd pob peth 
yn myned yn rhy hir ganddo, ac yn faich iddo. Ond nid feUy yr 
o^d gynt» eithr daUai am ddenddeg nen bymthego orian i weítbio 



Digitized by 



Google 



BB. T. BEES. 229 

jn galed, gan ysgrifena y rhan f wyaf o's« amser. Ni phallai ei 
amynedd er trenlio oriau, ac weithian ddyddian i droi hen gof- 
lyfran er cael o hyd i ryw ffaith a dybiai yn bwysig, ac ar yr hon 
yn aml y seiliai adeiladaeth ei hanes. Gweithiwr dyfalbarhaol a 
diflino ydoedd, a hyny mewn maes a gyfrifasid gan lawer yn dir 
sych diffaeth; ond parai ei hyfrydwch ef ynddo, ei fod iddo ef yn 
, f^onau dyfroedd. 

Yr oedd ganddo gof o'r fath fwyaf diollwng, yr hyn sydd yn 
gymhwysder hanfodol mewn hanesydd. Beth bynag a ddarllenai 
neu a glywai, efe a'i cofiai; ac yr oedd yn llawn mor afaeJgar ei 
gof *mewn enwau a dyddiadau ag ydoedd mewn meddyliau, os nad 
yn fwy felly. Wrth deithio y wlad gallai nodi Ue genedigaeth neu 
farwolaeth dynion nodedig, a dweyd yr adeg y dygwyddodd y 
naill neu y llall. Trwy ei gof clir ni byddai byth yn cymysgu 
dygwyddiadau na phersonau; ac unwaith y rhoddid hanesyn yn ei 
dryâorfa, yno y byddai, a gallai éi alw allan y pryd a'r Ue y mynai. 
Dywedir am Dr. George Lewis, pan y gofynid ei feddwl ar ryw 
adnod, mai y cwestiwn cyntaf a ofynai fyddai, " Aroswch chwi, pa 
fodd yr ydwyf fi yn dywedyd yn yr Esboniad?" Br nad oedd neb 
yn amhen nad oeddyrEsboniad yn wreiddiol iddo, eto nid oedd ei 
esboniad ei hun bob amser ar ei gof . Ond pan y deuai rhyw ffaith 
am Ymneillduaeth dan sylw, neu y gofynid am ry w ddygwyddiad 
mewn eglwys, ni ofynai Dr. Rees un amser, Beth ydwyf fi yn ei 
ddweyd yn yr History? neu beth mae yr Hanes yn ei ddweyd? 
oblegid yr oedd y peth yn wastad braidd ar ei gof . Ni ddy wedaf ei 
fod yn sicr o fod yn gywir; gwelais ef rai troion yn methu, ond 
dygwyddiadau anarferol oedd y cyfryw, fel rheol byddai yn 
gywir, yn enwedig mewn hen hanesion. 

Yn ychwanegol at hyn oll, yr oedd ganddo alln nodedig i drefnu 
a dosbarthu y wybodaeth oedd ganddo. Nid oedd trefn yn nod- 
wedd arbenig i'w f eddwl, ond yn nglŷn à hanesiaeth yr oedd ynddo 
fedr neillduol i osod y cwbl allan mewn trefn. Dyna sydd yn 
cyfrif am yr eglurder sydd yn yr oll. Diffyg mawr Ilawer o han- 
eswyr ydyw eu haneglurder; ac y mae hyny yn codi oddiar eu bod 
mor gymysglyd. Dyna un diffyg mawr yn Hanes Ymneüldtcaeth 
gan yr hen wron o Lanfyllin; ac y mae yr un peth crwy Hanes yr 



Digitized by 



Google 



Í80 COPIANT 

Eglun/8^j mae yn gjpnysglyd ac amleiriog. Dengys ol llafur 
mawr, ac y mae ganddo gronfa o flfeithíau, ond nid ydynt wedi 
eu gosod allan mewn trefn. Oasglodd y Parch. John Hughes 
ystorfa helaeth o fFeithiau anmhrisiadwy yn Hanes Mefhodistiaeih; 
gresyn f uasai i*r hanesion tarawiadol a dyddorol sydd ynddo i fyned 
ar ddifancoU; ond defnyddiau hanea jàjw, yn hytrach na hanes 
mewn ffurf eglur, drefnus, a chorfforedig. Ond y mae Dr. Rees 
fel hanesydd yn nodedig am ei drefnusrwydd. Nid ŷd yn y 
pentwr sydd ganddo, ond y mae wedi ei nithio aM ddidol, gan 
ysgar y gwych oddiwrth y gwael, a rhoddi*i bob un ei le priodol 
ei hun. Tn ddiau, efe yw yr awdurdod uchaf eto ar TmneiUdu- 
aeth yn Nghymru. Daeth o hyd i ffeithiau na welodd neb o'i 
flaen mo honynt, a saif yn flatíuaf ar restr ein haneswyr Oymreig. 
Nid ydwyf wrth ddweyd hyn am awgrymu ei fod yn rhydd 
oddiwrth ddiffygion fel hanesydd. Gwn nad ydoedd, a gwn beth 
oeddynt; ac awgrymais hwy iddoiawer gwaith. Buasai fod mwy 
o'r athi'onydd ynddo yn ychwanegiad gwerthfawr at ei werth fel 
hanesydd. Mae medr i elfenu amgylchiadau a dygwyddiadau, a 
gallu i edrych amynt yn ngoleuni y pethau a gymerodd le yn gyf- 
amserol, a'r rhai a arweinioddiddynt, yn gymhwysder pwysig mewn 
hanesydd. Mae rhyw olyniad mewn dygwyddiadau, ac nid yw yr 
hyn sydd yn cymeryd lle mewn un cyf nod, ond canlyniad yr hyn a 
gymerodd le mewn cyfnod neu gyfnodau blaenorol; ond rhaid cael 
llygaid yr athronydd i weled hyny. Oymerai ef ffeithiau fel y 
deuent o'i flaen, ac yn aml yn gwbl annibynol ar eu cysyUtiadau. 
Mae cydymdeimlad eang yn hanfodol i hanesydd o radd uchel; 
cydymdeimlad à phobl wahanol iawn iddo ei hun, a hyd yn nod â 
golygiadau hoUol groes i'w eiddo ef . Tr oedd Dr. Rees yn union- 
gred dros fesur; ac nid oedd y gradd Ueiaf o gydymdeimlad rhyng- 
ddo â'r rhai a ŵyrant oddiar yr hen ffordd uniawn. Nid yn um'g 
condemniai eu golygiadau, ond nis gallasai weled hyd yn nod yn 
y personau yr ychydig ragoriaeth a aUasai fod ynddynt. Dichon 
nad y w argyhoeddiadau cryfion, ar bynciau neiUduol, yn f anteisiol 
bob amser i hanesydd teg a diragfarn. Mae argyhoeddiadau cryf- 
ion yn hanfodol i ddiwygiwr dc i bregethwr; ond am yr hanesydd 
rhaid i'w gydymdeimlad fod yn eang cyn y gaU fod yn ddibart'í- 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 281 

aeth; o leíaf na byddo eí ragfaman yn petyglu iddo wnead cam 
â'r rhai j gwahaniaetha f wyaf oddiwrth ea golygiadan. Mae y 
duwinydd uniongred yn amlwg iawn yn Dr. Eees fel hanesydd. 
Mae yn bosibl y tybia rhai fod gormod o awydd gwneud case amo 
weithiau; ei fod yn cymeryd lle dadleuydd wedi cymeryd achos 
mewn llaw i'w gario drwodd, yn hytrach na safle barnwr i eistedd 
yn deg a dibartîaeth i benderfynu yn ol y tystiolaethau a ddygir 
yn mlaen. Ni ddy wedaf nad oes ynddo, weithiau, ryw arliw o hyny, 
ond pa le y mae yr hanesydd Oymreig sydd hebddo? ac yr wyf yn 
meddwl ei f od hyd yn nod yn hyny yn decach na neb a f u o'i flaen. Y 
mae yn wir nad yw hyny yn ei gyfiawnhau ef , ond dylai hyny lin- 
iaru dedfryd y rhai sydd yn rhy barod i'w gondemnio; oblegid y 
mae y neb a osododd ryw fath o angenrheidrwydd amo i fyned y 
ffordd hòno yn llawer dyfnach yn y camwedd. Yr unig enghreifft- 
iau lle y mae dim yn debyg i hyny ydy w lle y mae yn tynu i lawr 
yr haeriadau annheg, fel y credai ef, a wneid gan eraiU; ac os ä 
un hanesydd i wneud honiadau eithafol, nís gellir dysgwyl llai nag 
i ryw hanesydd ddyfod ar ei ol, a chymeryd oddiarno yr hyn a 
ddygodd ar gam. " Y cyntaf yn ei hawl a dybir ei fod yn gyfiawn, 
ond ei gymydog a ddaw ac a'i chwilia ef." Yr oedd Dr. Rees, pa 
fodd bynag, yn awdurdod uchel fel hanesydd; a phery ei History 
df Noncmformity yn drysor anmhrisiadwy am oesoedd lawer eto i 
ddyfod. 

Yn y flwyddyn 1862, yn nglŷn â'r cyffroad mawr am anrhyd- 
eddu coffadwriaeth y Ddwy Fil Anghydffurf wyr, trodd y cwestiwn 
ysgrifenu hanes Annibyniaeth yn Nghymra i fyny rhyngom 
drachefn, a daethom i ryw fath o benderfyniad i ymgymeryd â'r 
gorchwyl, er i flynyddoedd ar ol hyny fyned heibio cyn i ni ym- 
aflyd ddifrif ynddo. Ehagwelsom y chwyddai y gwaith yn 
Uawer mwy nag y tybiem ar y cyntaf , ac oblegid hyny y byddai 
y cyf rifoldeb yn fawr. Yn ol yr amcangyfrif a gawsom, gwelsom 
y byddai yr anturiaeth yn draul o fwy na £ 1,200, heb gyfrif dim 
am ein Uafur, a pharodd hyny i ni ymbwyllo, oblegid nid oedd yr 
un honom heb ryw gymaint o brofiad o'r goUed sydd yn nglŷn â 
dwyn aUan lyf rau Cymreig, yn enwedig wrth eu dwyn ^Uan yn 
r)ianau. Nis gaUasem gael gan unrhyw gyhoeddwr ymgymeryd 



Digitized by 



Google 



2^2 COFUNT 

â*í ddwyn allan, a phe cawsem, gwyddem yr aethai a'r holl elw 
oddiamom. Parodd hyny, a'n prysurdeb gyda phethan eraill 
oedd genym ein dan ar ein dwylaw, a baich y gwaith oedd ar nn 
honom, yn arbenig, fel ysgrifenydd y symudiad Dancanmlwyddol, 
i*r gwaith gael ei ohirio. Pa fodd bynag, yn 1864, tynasom allan 
gylch-lythyr at yr ^lwysi, yn hysbysu ein bwriad, ac yn rhoddi 
rhyw awgrym o gynllnn y gwaith, gan apelio atynt am eu cyd- 
weithrediad i gyrhaedd yr amcan. Yr oedd yn nglŷn â'r cylch- 
lythyr hefyd enwau nifer fawr o weinidogion a Ueygwyr adna- 
byddns o*r De a*r Gogledd yn cymeradwyo ein gwaith, ac yn 
cymhell yr eglwysi i'n cefnogi. Anfonwyd y rhai hyny allan yn 
gyffredinol, ond er f od pawb yn ymddangos yn Uawen oblegid ein 
bwriad, ac yn cydnabod fod y gwaith yn wir angenrheidiol, eto 
ychydig o archebion a ddaeth i law yn y diwedd. Gwelsom os 
oedd y gwaith i gael ei wneud f od yn rhaid i ni ddisgyn at yr hen 
drefno fyned ein hunain at yr ^lwysi, a^i gymheU arnynt; a pha 
beth bynag a ddy wedir yn erbjm y drefn bòno, a pha faint bynag o 
gamddef nyddio sydd wedi bod ami, dyna y dref n a ddygodd lenydd- 
iaeth iachus ac ysgrythyrol i gyrhaedd gwerin ein gwlad. Digon 
gwir fod y camarferiad o honi wedi profi yn feichus i'r eglwysi, a 
gwn y gaU ymddangos i ry w rai yn ddiraddiol, ac yn anghydweddol 
äg nrddas y weinidogaeth, ond yn yr amser a f u, o leiaf , yr oedd yn 
rhaid dewis rhwng hyny a bod y wlad yn cael ei gadael yn am- 
ddifad foddion gwybodaeth, ac mewn Uawer o barthau yn 
Nghymru y mae jr un peth eto yn wirionedd. Coegedd a rhodres 
yr ystyriwn bob amser oedd f wyaf wrth wraidd y gwrthwynebiad a 
amlygid gan lawer yn erbyn gwasgaru Uyfrau crefyddol yn nglŷn 
â chapeU. Pa fodd bynag daethom ein dau i'r penderfyniad, pa 
wrthwynebiad bynag oedd i'r drefn, os oedd y gwaith i gael ei 
ddwyn aUan, fod yn rhaid i ni ymostwng iddi; ac feUy y gwnaeth- 
om, ac oni buasai i ni wneud hyny, buasai y gwaith byfch heb ei 
gwbUiau. 

Cytunasom yn ddidrafferth ar yr amodau o dan ba rai yr oedd 
y gwaith i'w wneud, oblegid y gwyddai y naiU beth a aUasai y UaU 
wneud oreu. Yr oeddym i ysgrifenu yn gyfartal o'r gwaith; efe 
fel rheol i gymeryd yr ejlwysi hynaf, a minau yr eglwysi diwedd- 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 

araf . Yr ûedd ganddo ef yn barod lawer o ddefnyddian ai yr hen 
^lwysi, 7 rhai a gasglasai wrth ddarpam yr History; ac yr oedd* 
wn inau, hwyrach, yn gwybod llawn cymaint am yr eglwysi i^ 
ffürfiasid yn y ganrif hon. Gan nad oedd ynddo fawr o fedr at 
y rhan fasnachol o'r gwaith, cymerais hyny yn gwbl i'm llaw fy 
hun, yn gystal a darllen y prawfleni, ac anfon y rhanan allan; ac 
yr oedd y cyfrifon oll i'w cadw yn y swyddfa, am yr hyn yn 
ychwanegol at yr argraffu y telid swm penodol. Penderfynasom 
fod i'r cyfrifon gael eu gwastadhau ar derfyn pob cyfrol, cyn 
dechreu dwyn y Uall allan; a pha elw bynag a fyddai, wedi talu 
pob treuliau, fod iddo gael ei ranu yn gyfartal rhyngom. Oariwyd 
hyn allan i'r Uythyren. Yr ydym ein dau wedi arwyddo y llyfr 
ar ddíwedd pob cyírol, a phob un yn derbyn y rhan oedd yn dy- 
gwydd iddo o'r dâ; a gwnaethom hyn oll heb air croes, na galw 
am neb i gyfryngu rhyngom o'r dydd cyntaf hyd ddydd olaf ei , 
fy wyd. Nid yw yn perthyn i neb wybod pa faint o elw a wnaeth- 
om o'r gwaith. Gwnaethem lawer mwy oni buaSai drwgdalwyi^ 
anonest. Mae ugeiniau o bunoedd allan hyd y dydd hwn, ac yr 
wyf wedi rhoddi i fyny bob meddwl am eu cael. Ní buom ar ein 
colled, cawsom ychydig elw; a phan gofir y llafur a f u i ni am 
çhwe' blynedd lawn, nid yw ond ychydig iawn; ond y mae y gwaith 
wedi ei wneud, a Hams Eglwysi Annihynol Gymru wedi ei ys- 
gnfenu; ac er y gwn nad ydyw yn berffaith, eto y mae mor agos 
at hyny ag y gallasai unrhyw ddau ddyn ffaeledig ei wneud. 
Dechreuwyd ar y gwaith cyn diwedd 1869, ond yn 1870 y daeth y 
rhan gyntaf allan; a daeth y rhan olaf o'r gwaith allan yn nechreu 
Mai, 1875. Dr. Eees a ysgrifenodd y rhan fwyaf o'r tair rhan 
gyntaf, sydd yn cynwys hanes sir Fynwy; ac ysgrifenwyd y 
gweddill o'r gyfrol gyntaf sydd yn cynwys hanes sir Drefaldwyn a 
sir Feirionydd, yn Iled gyfartal rhyngom; ac feUy hefyd yr ail 
gyfrol, sydd yn cynwys hanes eglwysi Morganwg, a Mon, a Maes- 
yfed. Bu raid i mi ysgrifenu y rhan f wyaf o lawer o'r drydedd 
gyfrol, sydd yn cynwys hanes eglwysi siroedd Penfro, Caernarfon, 
a Ohaerfyrddin. Yr adeg hòno yr oedd ef yn brysur iawn gyda'r 
Beibl Teülmiddy ac yn anffodus, y flwyddyn hòno (1878), daeth 
anmhariad poenus i'w lygaid, yr hyn am fisoedd a'i llwyr 



Digitized by 



Google 



284 COFIAOT 

anallnogodd i wnend dím; ac yr oedd hyny ar yr adeg yr oeddym 
ar ganol jBgrifenn hanes rhai o eglwysi hynaf sir Oaerfyrddin, pan 
yr oedd mwyaf o angen am eí help. Oyda'r gyfrol olaf sjdd yn 
cjnwys hanes ^lwysi siroedd Dinbych, Aberteifi, Fflint, a Brydi- 
einiog, yn nghyda'r eglwTSÌ Oymreig jn LIo^, ysgrifenodd jn 
agoB i haner y gwaith. Ni bydd jn anhawdd i'r crafiFos ddeall pa 
beth a ysgrìf enodd y naiU a'r Uall o honom, obl^d y mae gan bob 
ysgrifenydd ei arddnll briodol ei hnn. herwydd yr amgylch- 
iadan a nodwyd, angenrhaid a osodwyd amaf i ysgrifenn cryn 
lawer yn f wy na haner y gwaith, a hyny yn ychwan^I at gyf- 
arfod pob gofynion arianol; ond gwnaethom y cwbl heb ddigter 
nadadl. 

Bnom yn nodedig o ffortunns i gael gan y Parch. John Bees o 
Bodborongh— mae yn ddrwg genyf f od yn rhaíd i mi ychwan^ 
^ y diiwêddar John Bees— i ymgymeryd ft pharotoi Dangoseg Oy- 
ffredinol i'r hoU waith» obl^d yr oedd ganddo fedr neiUdnoI at 
y fath orchwyl. Dysgybl i Dr. Bees ydoedd. Efe a*i derbyniasai 
yn aelod yn Nghraigyfargod, yn fnan wedi ei ddyfodiad i'r gym- 
ydogaeth i weithio ei gelfyddyd, yn Uencyn ienanc penf elyn o sir 
Aberteifi. CoUed ddirfawr i mi ei f od ef wedi marw, obl^dgaU- 
asai roddi i mi gynorthwy gwerthfawr gyda'r Cofiant hwn. Nid 
oedd neb yn adnabod Dr. Bees yn well, na neb yn ei anwylo yn 
fwy; a*i hen gysyUtiad ág ef a barodd iddo ddyfod i'r ysgol i 
Lanelli, yr hyn a arweiniodd i'w nrddiad yn y Bryn. Awgrjrmodd 
Dr. Bees i mi y priodoldeb o ofyn i Mr. Bees i ysgrifenu y Myn- 
egai, â'r hyn yn y fan y cydsyniais, gan ddymnno arno ysgrifenu 
ato, gan gynyg iddo swm penodol am ei laf ur, gyda dau gopi oV 
holl waith. Gwnaeth yntau, a chydsyniodd Mr. Bees yn ddinag. 
Wrth ysgrífenu ataf ar y mater, ac i ddymuno amaf anfon y cyf- 
rolau iddo, dywed Mr. Bees fod y Doctor mor gywir iddo ei hun 
ag erioed wrth wneud y cais hwn ato. Buasai yn dda genyf pe 
buasai y Uythyr wrth law i'w roddi i mewn yma, ond y mae, gyda 
miloedd eraiU, wedi myned ar ddifancoU. Fel y gwyr ei hen gyf- 
eiUion, ac fel y cyfeiria Mr. Thomas, Glandwr, yn ei Iythyr dy- 
ddorol, nid oedd dim yn f wy dynodiadol o Dr. Bees, pa bryd bynag 
y gofynai gymwynas gan unrby w un, na'i ymgais bob amser i 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 235 

broâ mai mantais i'r hwn y ceisiai y gymwynas ganddo, ac nid ei 
fantais ef fyddai, yn benaf. Yr oedd rhywbeth yn wastad i'w 
enill i'r rhoddwr trwy y gymwynas a ofynai, a hwnw yn llawer 
mwy na gwerth y gjmwynas a geisid. Llawer o ddifyrwch a 
gafwyd gydag ef erioed wrth wrando amo yn ceisio dangos y fath 
enill fyddai o wnend 7 cymwynasan a ofynai. Nid oedd neb 
wyddai am hyny yn well na Mr. Bees, Bodborongh, ac y mae yn 
cyfeirio at hyny yn y llythyr dan sylw. Dywed rywbeth i'r per- 
wyl, '^ Mae yn nnion fel efe ei han yn ei gais. Oymwynas ft mi, 
ac nid à chwi fydd i mi wnend yr index. Dy wed y caf yn y gwaith 
ddigon hanesion tarawiadol iV dweyd mewn pregethan dros 
weddili fy oes." Beth bynag, gwnaeth Mr. Bees y gwaith, a pha 
faínt bynag fantais fn hyny iddo ef yr oedd yn gymwynas fawr 
ft ni; ac y mae yn ychwanegiad mawr at werth y gwaith. Nis 
gwn pa faint ddyddordeb i'r darllenydd fydd yr holl fanylion 
hyn yn nglŷn ft dygiad allan y gwaith; ond y maent yn ymddangos 
i mi yn perthyn mor agos i fywyd a chymeriad Dr. Bees, fel nas 
gallaswn feddwl am en gadael allan o'i fywgraffiad; a byddant 
yma yn aros ar gof a chadw i'r oesan a ddel ar ol. 

Ÿn awr y mae yn rhaid i ni fyned at y teithian a wnaethom er 
cael derbynwyr i'r Hanes^ a diogela ein hnnain rhag colled. Yr 
oedd y naill a'r Uall honom wedi gwnend tipyn o ymdrech yn 
mysg ein cyfeillion, ac yn y cylchoedd Ile y dygwyddasom fod; ac 
yr oedd rhai dosbarthwyr ffyddlawn wedi ymgymeryd ft chasgln 
enwan, yn yr hyn hefyd y bnont Iwyddianns; ond yr oedd en nifer, 
er hyny, yn mhell gyfarfod y gofyn. Yn nghanol Hydref, 1870, 
aethom yn nghyd am ddeng niwrnod daith trwy ranan sir 
Aberteifi, o Ffaldybrenin hyd Landndoch, ac Bencadair hyd 
Nebo, a phr^ethasom mewn 88 o leoedd. Owahanem yn aml, 
ond yr oeddym yn nghyd fynychaf ; a phregethem dair gwaíth bob 
dydd. Bn y daith yn Uwyddíannis iawn. Caf wyd rhai canoedd o 
dderbynwyr, a Ilwyddwyd i gael ganddynt gymeryd y rhanan oedd 
eisoes wedi dyf od allan, fel y prof odd y daith hòno i ni yn f anteis- 
iol. Tynodd amry w o'r derbynwyr yn ol cyn y diwedd, ac mewn 
enghraifiFt nea ddwy cawsom golled oddiar law dosbarthwyr, mwy 
esgenlas nag anonest; ond ar y cyfan parhaodd y derbynwyr a 



Digitized by 



Google 



ÌS6 COFUST 

gawBom ar y daith hòno hyd y díwedd. Tn nghanol Medi, 1871, 
cymerasom daíth drachef n trwy j rhan isaf o sir Oaerfyrddin a 
8ir Benfro, ac yn ystod 12 niwmod galwasom mewn 44 o leoedd o 
Oaerfyrddin i Dyddewi; ac o Oapel Iwan i Zion's HiU. Gawsom 
gyfarfod agoriad capel newydd Tyddewi ar y daith hòno, yr hwn 
a gynaliwyd Medi 26ain a'r 27ain. Yr oedd y gyfrol gyntaf o'r 
Banes i'w chael genym ar y pryd, wedi ei rhwymo yn hardd; ac 
aeth rhai canoedd o honi; a rhoddodd agos i bawb a'i cymerodd 
en henwan i gael y gweddill, ond en cael yn gyfrolan nnfiFnrf. 
Atebodd y daith hòno i ní yn dda, gan ein bod nid yn nnig yn 
derbyn arian am y gyfrol oedd wedi ei chyhoeddi, ond hefyd yn 
dcrhan derbynwyr parhaol i'r gwaith. Mae yn hawdd deall fod y 
Uafnr yma i wasgaru y Uyfr yn faich trwm, yn ychwan^ol at y 
pryder o'i barotoi. Ond yr oeddym yn Uwyddo i gadw uwchlaw 
y dwr, a d'od o hyd dipyn yn nes i'r làn; ac yr oedd y derbynwyr 
erbyn hyn wedi Uuosogi fel yr oeddym yn ddiogel rhag coUed. 
Yr oeddym yn ychwanegol at hyn wedi galw mewn Uawer o 
leoedd bob un yn ol ei gyfleusdra; ac wedi dal ar bob adeg yn mha 
le bynag y byddem i alw sylw ato, a hyd y geUid i gael derbynwyr 
iddo. Yn 1872, daeth yr ail gyfrol aUan, a rhwymwyd hi yn un- 
ffurf â'r gjmtaf ; ac yn nechreu Hydref y flwyddyn hòno aethom 
am wythnos i ran uchaf sir Oaerfyrddin— o Lanymddyfri hyd 
Bryn, LlaneUi; ac o nos Lun hyd nos Wener galwasom mewn 15 
o leoedd. Yr oedd yr anhawsder yn f wy erbyn hyn i gael derbyn- 
wyr, oblegid yr oedd cymeryd dwy gyfrol ar unwaith, gwerth 17s., 
yn faich Ued drwm, ac eto cafwyd tua 00 o dderbynwyr, yr hyn 
a brawf fel y geUir Uwyddo i wneud pethau annhebyg iawn ond 
myned at y bobl. Derbyniwyd o leiaf öOO o gopîau o'r gwaith 
rhwng y tair taith fer at y rhai y cyfeiriwyd; ac y mae yn sicr na 
chawsid honynt oU 50 oni buasai i ni fyned yn uniongyrchol at 
y bobl, a dwyn y Hyfr i'w cyrhaedd; a chyda'r fath anturiaeth 
eithriadol yr oedd hyny yn hanfodol, neu fethu ar yr haner, ac yr 
oeddym cyn dechreu wedi bwrw y draul, ac nid oedd methu i fod, 
beth bynag fyddai yr aberth angenrheidiol, oni luddid ni gan 
farwolaeth i barhau. Dyna yr oU o'n teithlau yn Nghymru yn 
nglŷn â'r Hanes^ ac erbyn Mai, 1875, fel y crybwyUwyd, yr oedd 
y^'pedair cyf rol^wedi eu cwbUiau, * 



Digitized by 



Google 



DR. T. RBBS. 287 

Tr oeddym wedî sîarad Uawer o bryd í bryd yn nghylch ym- 
weled âg America, ac yn credu y gwasgaresid yno gryn nifer o 
gopîau o'r Hams, ond ei ddwyn i gyrhaedd ein cydgenedl. Yi 
oedd genym ganoedd o honynt ar law, y rhai os gallasem eu 
gwerthu fyddai i ni yn elw clir, i'r hwn y teindem fod genym hawl 
gyfiawn. Yn 1875 y bwriadem fyned, oni buasai iddo ef gael ei 
atal gan anmhariad ei olygon yn 1873, i orphen y Beibl Tmlmiäd^ 
ac nis gallai fyned nes cwblhau hwnw; felly gohiriwyd einr myn- 
ediad yno hyd wanwyn 1876. Yr oedd ei ymweliad âg Ameriac, 
a'r amgylchiadau cysylltiedig â hyny, yn un o'r dygwyddiadau 
pwysicaf yn mywyd Dr. Rees, fel nad rhaid gwneud unrhyw esgus- 
awd oblegid rhoddi adroddiad Ued fanwl o hono. 

Cychwynasom o Liverpool ddydd Mercher, Ebrill 26ain, ar 
fwrdd yr agerlong Wyoming^ perthynol i gwmni Guion. Caf- 
wyd math o gyf arfod, i ddymuno yn dda i ni, yn y Tabemacl y 
nos Fawrth cyn hyny, yn yr hwn y pregethodd Dr. Rees eî breg- 
eth nodedig ar Ymadatoiad y gogoniant Pregethasai hi yn yr 
hen Dabemacl, ugain mlynedd cyn hyny, gyda nerth mawr; ac yr 
öedd yn un amry w o'i hen bregethau, a adgyf ododd yn y rhag- 
olwg ar fyned i America, er mai prin y gellir dweyd am yr un o 
honynt ddarfod iddynt adgyfodi mewn nerth; ond yr oeddynt yn 
bregethau grymus ac effeithiol iawn, yn enwedig i'r rhai na chlyw- 
sant hwynt o'r blaen. Ar ol y bregeth caf wyd ychydig ymddyddan 
yn yr hwn y cymerodd amry w o weinídogion y gwahanol enwadau 
yn y dref ran, yn nghyda'r Parchedigion 0- Evans, LlanlwTn- 
mair; J. Boberts, Castellnedd; B. Williams, Canaan; a J. Miles, 
Aberystwyth; ac yr oedd y cyfarfod trwyddo yn un dymunol 
iawn; ond yr wyf yn meddwl y teimlai pawb mai gweddi fy mrawd 
(yParch. 0. Thomas, D.D.), ar y diweddoedd y peth mwyaf 
üodedig ac effeithiol ynddo. Llawer gwaith y cyfeiriodd Dr. Bees 
ati ar y fordaith, a dywedai, "Foddwn ni ddîm ar ol y weddi hòno.'' 
Daeth ein cyfeillion i'n hebrwng hyd làn y dwfr, a rhai i fwrdd y 
llong. Teimlai ef yn nodedig o siriol a chalonog, a bu yn hollol 
íach yr holl ffordd. Ni choUodd yr un pryd wrth y bwrdd, ac ni 
choUodd ei archwaeth ychwaith at y pethau a ddodid ger ei fron. 
Ychydig ddyddordeb a gymerai i sylwi ar lànau Cymru fel yr 



Digitized by 



Google 



288 OOFIANT 

oeddym yn myned heibio iddynt, nac ar dîr yr Iwerddon fel y 
nesäem ato; ond cymerai ddyddordeb mawr mewn gwybod pob 
peth am eín cyd-deithwyr. GawBom yr ystafell wely yn hollol í 
nì ein hnnain, er ei bod wedi ei bwriadn i bedwar, yr hyn a 
ychwanegodd yn fawr at ein cysnr; ac yr oedd hòno mewn rhan 
o'r llong oedd yn gwbl gyfleus i*r saloon^ yr hyn oedd yn gyflens- 
dra ychwanegol. Oer a garw a fu y tywydd yr hoU fordaíth; ac 
yn aml yn niwliog a gwlawog, ac ar ad^u yr oedd yn wynt cryf 
a gwrthwynebus. Teimlai pawb ei bod o ran yr hin yn debycadi 
i fis Ohwefror nag i ddiwedd Ebrill. 

Ni bu ef yn hir cyn ffurfio cydnabyddiaeth â'r rhan f wyaf o'n 
cyd-deithwyr; ac, fel yn mhob man, daeth yn ffafryn yn eu pUth. 
Tynai darad à'r morwyr a holai y swyddogion, a gweithiodd ei 
ffordd i ffafr y cadben; ac er ei fod yn myned i derfynau y gwa- 
harddesid dynion eraill, eto goddefld ef. Dygai yn gryf i'm 
meddwl, fy hen gyfaíll y Gk)hebydd, yr hwn gyda Mr. G. B. Jones 
a minau a elai drosodd yn 1865, ac er fod gwahaniaeth dirfawr 
riiyngddynt, mewn corff a meddwl, eto yn hyn yr oeddynt yn 
âelqrg. Llwyddai y ddau i wthio eu hunain yn mhellach yn 
mlaen na neb arall, a hyny heb i neb dybied eu bod yn ymwthio 
yohwaith; a pha beth bynag oedd i'w gael allan, ni orphwysai y 
naill na'r Uall nes dyfod o hyd iddo; ac os na Iwyddent yn nn 
Sùtái cynygient ryw ffordd arall. Byddai gan Dr. Bees ryw 
wybodaeth newydd oedd ef wedi gael allan bob tro y deuai hyd 
ataf . Nid Ilawer a symudwn i o f an i f an, yn enwedig y dyddiau 
cyntaf, oblegid claf oeddwn, ac er na adawai fì yn unig yn hir, 
dai ymaith yh aml i chwilio am ryw wybodaeth ychwan^I. 
Owyddai o ba wlad, a chenedl, a chrefydd yr oedd agos i bawb 
oedd yn y 9àlooni a pha beth oedd eu golygiadau politicaidd, oddi- 
ûthr ambell un, a geir yn mhob man, sydd yn cadw y f ath bethan 
yn gwbl iddo ei hun; ac yr oedd dirgelwch y cyfryw yn deffroi ei 
chwilf rydedd yn f wy. Ar y f ordaith y gwelais amlycaf ei awydd 
am wybod y cwbl am bawb, er y gwyddwn f od hyny yn gryf ynddo 
bob amser, a daeth ei anesmwythder, hefyd, yn eglurach i mi nag 
erioed. Yr oedd ar f wrdd y Ilong SmUng Boom^ ond nid oedd y 
rhai a gyrchent yno, na'u hymddyddan, yn hollol at ei archwaeth, 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 289 

ac obl^d hTny nid oedd dím ond angenrhaid a barai iddo fyned 
yno. Gwell fyddai ganddo f od ar y deck gyda rhyw un i gydf wyn- 
hau, ond yr oedd fynychaf mor oer a gwlawog f el nad oedd mewn 
on modd yn ddymunol i fod yno. Tr ail nen y trydydd diwmod 
gwelwn ef yn dyfod ataf i'r saloon Ue y gorweddwn, a deallais amo 
o draw, wrth ei olwg, ei íod wedi gwneud rhyw ddarganf yddiad, 
a'i fod yn brysio i'w fyn^ i mi; a beth a ddychymygai y darllen- 
ydd ydoedd ? ^' Mae yna hen ladÿ yn yr Intermediate yn smoco,*' 
meddai, gan chwerthin nes y rhedai y dwfr o'i lygaid. " Rhyfedd 
iawn, sut y darfu i chwi ffeindio hòno allan ?" gofynwn iddo. 
" 0," meddai, "cwrdd wnes i â'i mab hi ar y ẁc*, ac mi wedes 
wrtho nad o'wn ddim yn licio myn'd i'r smoMng room^ ac f e wedodd 
wrtha i fod i fam e yn smoco yn yr interm£diatey ac mi aetho yno 
gydag e." " Rhyf edd i chi byth," meddwn, " rydach chi yn ffeind- 
io pob peth allan fydd i'ch cyfleusdra." " Lle rwted y w e," meddai, 
"maae mor laned ag yw hwn, ond nid yw e ddim mor grand^ a 
'does yno ddim ond y nhw, ac y mae nhw yn wyth o dylwyth i 
gyd." Ar ol hyny yno byddai yn myned i ysmocio bob dydd, os 
na byddai ynddigon teg i fod ar y dêch; ac ni buyr un teuluerioed 
yn Nghynuru yn f wy llawen o'i weled yn djrf od nag y byddent hwy 
oU, gan mor fawr yr oedd wedi myned i'w "ffafr. 

Yn mysg eraill o'r mordeithwyr yr oedd gwraig Ued ieuanc, o 
dan 85 oed, mi dybiwn, un o'r Ysbrydegwyr, yn myned at ei gwr 
yn Boston, yr hwn oedd yn glaf , ac yn mron marw. Yr oedd yn 
wraig ddymunol iawn yn mhob peth o ran yr olwg ami, ac fel yr 
oedd yn hawdd deaU ami, wedi cael addysg dda, a dygiad parchus 
i fyny, ond yn hoUol syml ac anymhongar. Yr oedd ganddi ferch 
fechan ryw wyth neu ddeg oed, am yr hon y dangosai ofal mawr. 
Americanes ydoedd, yr wyf yn meddwl, ond wedi treuUo blynydd- 
oedd yn y wlad hon. Yr oedd yn wraig wybodus a deaUgar, ac 
yn gaUu dweyd ei meddwl yn rhwydd, ac ar y cjrfan yn cadw 
Uywodraeth ar ei hysbryd wrth ddadleu, ond yr oedd yn credu yn 
gryf mewn ysbrydegaeth, er, chwareuteg iddi, nad oedd yngwthio 
ei golygiadau ar eraiU, i fod mewn un modd yn boenus iddynt; 
(md 08 dygid y cwestiwn yn nüaen datganai ei meddwl yn gUr. Yr 
byn y synai pawb f wyaf ato oedd ei bod yn gaUu cadw y fath 



Digitized by 



Google 



240 COFIAKT 

Ijrwodraeth ar eí thf imladan, a híthan wedi ei galw yn &78Ìog i 
ddyfod at ei gwr oedd 711 ymyl angeD, ob nad wedi nìarw. Antnr- 
iodd Dr. Bees gyfeirio at hyny, yn dyner fel y medrai ef; ondei 
hateb parod hi oedd, nad oedd gymaint gwahaniaeth iddi pa nn 
ai yr ochr yma i'r Uen ai yr ochr draw y byddai ei gwr; mai ei 
gwr hi a fyddai hyd, ac y gallai gyfrinachu ág ef yr nn fath, ac 
nad oedd eu cyfeiUion, er wedi marw, wedi eu coUi iddynt hwy. 
Gymerodd Dr. Bees hi mewn Uaw, a bu Uawer siarad, a pheth 
dadleu, rhyngddynt, ond yn garedig iawn; a theg yw dweyd ei 
bod hi mor barchns hono ef ag oedd yntau dyner honi hithau. 
Gasglai cryn nifer o'u cwmpas i'w gwrando; ac er y gwyddai hi fod 
y teimlad cyffredinol yn ei herbyn, eto ni pharai hyny mewn un 
modd iddi roddi i fyny; ond eniUai Dr. Reesgymeradwyaeth pawb 
oblegid ei f od yn ei chymeryd mor garedig. Dy wedai un bonedd- 
wr wrthyf, " Tour friend is a wonderful old gentlman. How 
gently he tahes that woman tinth áll her imld notionsJ'^ Ond aeth 
o'r diwedd yn rhy galed iddo yntau. Tr oedd ar ryw fater wedî 
ei gwasgu ganddo i'r gongl, wrth ddyfynu ryw adnod; ond dywed- 
odd hithau rywbeth i'r perwyl fod ysbrydegiaeth iddynt hwy yn 
uwch awdurdod na'r Beibl. " 0, / ?iave done with you ru>w!^ 
meddai yntau, ac ni bu gair rhyngddynt mwy. Geisiodd hi aU 
agor y cwestiwn, a bod yn rhaid ei fod wedi ei chamddeaU; ond 
gwrthododd wrando, ac ar hyny y terf ynodd, er eu bod hyd ddiwedd 
y daith mewn pethau cyfiEredinol yn rhydd a chyfeiUgar. 

Yr wyf eisoes wedi cyfeirio at ei aflonyddwch a'i anesmwythder, 
a daw hyn eto i fyny. Yr oedd yn amlwg iawn ynddo ar y f ordaith. 
Un noson, ar ol i ni fod ryw wythnos ar y môr, a'r gwynt yngryf, 
a'r peirianau wrth weithio yn erbyn y gwynt a'r tònau yn cadw 
mwy dwrw nag arferoU rywbryd yn nhrymder y nos gofynai, 
«Be sy'n bod ?" " Beth sy'n bod?" "'Does dim yn bod, cysgwch," 
meddwn inau. " Na, mae'n siwr fod rhywbeth ma's le, glywch 
chi y twrw y mae yr engine yn i 'neud?" " Nac oes dim byd," 
meddwn inau, " ond fod y gwynt yn ein herbyn, a'r engine yn tuchan 
wrth fyned yn mlaen — cysgwch." " Na, mi goda i," meddai, ac ar 
hyny yr oedd i lawr ar ganoly berth; ac allanagef i'r saloon. Mae nn 
o'r stewards yn wastad i fyny yn y ealoon yn gwyUo rbag ì ry wbeth 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 241 

ddygwydd i'r môr-deithwyr ganol nos; ac yr oedd y steward oedd 
i fyny y noson hòno wedi eì ddal gan drwmgwsg, ac ni ddeffrodd 
nes y clywodd ryw lais mawr, cryf, cwynfanus, yn gofyn yn ddy- 
chrynedig iawn, " What is the matter ?" " Mattery there is 
nothing the mattery'^ meddai hwnw yn Ued ddigofus, oblegid ei fod 
wedi ei aflonyddu yn ei gwsg. " Where is the Gaptain ?" ail ofynai. 
" He is in bed,''^ atebai y steward braidd yn sarug. Gwelai y Dr. 
ei fod wedi camgymeryd, ac nad oedd dim i'w ofni; ond er mwyn 
dyfod allan o honi, meddai, " WiU youplease give me a biscuit?^* 
Cafodd y hiscuity ac yn ol ag ef i'w wely heb ddweyd rhagor. ün 
nodedig oedd am ddyfod allan o bob anhawsder. 

Pregethodd yn y saloon y ddau foreu Sabbath y buom ar y môr. 
Arferir cynal gwasanaeth bob boreu Sabbath, yr hwn a gyflawnir 
gan y cadben; ond pan ddygwyddo fod gweinidog yn bresenol, 
ymddiriedir y gwasanaeth iddo ef , i'w ddwyn yn mlaen yn y ffordd 
a famo oreu. Y boreu Sabbath cyntaf pregethodd yn dra effeith- 
iol oddiar y geiriau hyny, " Gwell yw enw da nag enaint gwerth- 
fawr, a dydd marwolaeth na dydd g^enedigaeth." Tr oedd yr holl 
amgylchiadau yn gwneud yr oedfa yn un dyner iawn. Llawn 
obeithìem gyrhaedd New Tork erbyn yr ail Sabbath, ac yr oedd yno 
ddjrsgwyliad mawr amdanom, ac yr oeddym wedi cychwyn ddydd 
Mercher er mwyn gwnend hyny yn sicr f el y tybiem ; ond siomwyd ni, 
ac yr oedd y siomedigaeth yn f wy pan ddeallasom f od yr agerlong a 
adawodd Liyerpool ddydd lau wedi cyrhaedd yno erbyn y Sabbath, 
ac mai y Parch. Morris Morgan, yr hwn a ddaethai gyda hòno, a 
bregethodd yn eîn lle. Cawsom gjmulleidfa lawer mwy ar f wrdd 
y Uong yr ail Sabbath, oblegid yr oeddym yn nes i dir, a'r rhai 
fuasai glaf erbyn hyny wedi gweUa;*ond teimlai y rhan fwyaf yn 
siomedig, fel ninau, oblegid gorfod bod Sabbath araU ar y môr. 
Nid oedd yr oedf a mor effeithiol yr ail Sabbath, er fod y gynuU- 
eidfa yn f wy. Fel yr oeddynt yn nesâu i dir yr oedd y teimladau 
yn iacháu. Cawsom dipyn o ddifyrwch oblegid iddo trwy ddiof al- 
wch ddweyd "/<?%" yn Gymraeg ar ganol ei bregeth. Tr oedd 
yno níf er o Gymry yn yr oedf a, ond ni ddygwyddais weled neb 
wedi sylwi ond un wraig. Gwelais hòno yn gostwng ei Uygaid 
ac yn haner gwenu. Aeth ef yn mlaen, f el pe na f üasaí dim wedi 



Digitized by 



Google 



242 ooTiAirr 

dygwydd; ond nî byddai rajd i mi ddweyd dim oûd "FeHy'* 
am ddyddian ar ol hyny, na byddai yn chwerthin jm iachns. 
Mwynhaodd ef y f ordaith yn nodedig. Nid wyf yn meddwl fod 
neb ar y bwrdd a*i mwynhaodd yn well, ac yr oedd yn Uawer cryf- 
ach pan y cyrhaeddodd New York na phan y gadawodd liyer- 
pool. 

Glaniasom tua naw o^r gloch boren Llnn, Mai 8fed, aV peth 
cyntaf fn raid i ni wnend oedd talu treth drom o £ 12 ar y llyfran 
a ddygasom gyda ni. Teimlem fod hyny yn orfaeliaeth aimti^, 
ond gan mai dyna oedd y ddeddf bamasom yn deg ymostwng iddi^ 
er y dywedid wrthym y gallasem ei hysgoi. Tr oedd y Parch. D. 
D. Dayies, New York, yn dysgwyl am danom, ac yr oeddynt wedi 
ein cyhoeddi i bregethn noB Lnn, mewn Uawn hyder y cyrhaeddem 
erbyn hyny. Arosodd amry w o bobl o'r wlad yno dros noB Lnn, 
y rhai a ddaethent yno o gryn bellder erbyn y Sabbath er mwyn 
ein gwrando, fel y cawsom gynnlleidfa fawr nos Lnn; ac feily 
eilwaith nos Fawrth. Cymerwyd ni i dŷ Mrs. Jonathan Jones, Ile 
y cawsom bob caredigrwydd. Yn y prydnawn aethom ychydig o 
amgylch y ddinas, a dygwyddodd droi yn anarferol o wresog. 
Teimlai y Dr. yr hin yn annyoddefol, a dywedai nas gallai byth 
ddal os parhai f elly. Dywedem wrtho na byddai f elly o hyd, ac y 
cymodai â'r tywydd, ac oerodd yn fawr cyn pen ychjdig orian. 
Yr oedd yn awyddos iawn am newid arian, fel y byddai ganddo 
arian America. Oynghorwn ef i beidio, obl^d nad oedd en 
hangen amo; ac y c'ai, ond odid, ryw gymaint y noson hòno; ond 
yr oedd fel plentyn ẁedi rhoddi ei f eddwl ar ry wbeth, nid oedd 
taweln amo nes ei gael. Bn raid iddo gael newid pnnt, ac ar ol 
ei newid yr oedd raid iddo gael gwario ychydig cents. Y noson 
hòno caf odd nif er o ddoleri, a dywedai wrthyf y bnasai yn well iddo 
fod heb newid y sofren. Baom ddwy noson dan gronglwyd glyd 
Mrs. WiUiams, yn 678 Fulton street, BrooHyn, Ile y cawsom bob 
caredigrwydd, a threuliasom y rhan f wyaf o ddydd Mawrth a dydd 
Mercher yn New York, a galwasom gydag amry w bersonau. Bu 
Mr. Thomas Winston, Washington street, a'i wraig, yn garedíg 
iawn i ni; a chymerodd ef drafferth fawr gyda'r Uyfrau, a gwnaeth 
y cwbl yn rhad. Teimlem os oedd y derbyniad a roddid i'r HaneB 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 248 

yn New York yn enghraifft o'r hyn a fyddaî dros yrlhoU wlad na 
byddai ein hymweliad yn ofer. 

Prydnawn ddydd Mercher cychwynasom i fyny í Álbany, a 
thrwy Troy, a hyd Middle Granville, Ue yr oeddym i bregethn 
trwy y dydd canlynol. Tr oedd Uu o Gymry yn ein cyfarfod 
mewn amry w o'r gorsafoedd, ac yn rhoddi i ni dderbyniad cynhes. 
Pregethasom yno dair gwaith ddydd lau, a dwy waith dranoeth yn 
Fairhayen. Nis gaUasai eu croesaw fod yn fwy, er fod amgylch- 
iadau y chwareU ar y pryd yn Ued isel. Dydd Sadwm aethom i 
ütíca, a'r noson hòno yr oedd yno gyfarfod i'n croesawu, ac wedi 
i Dr. Bees bregethu trowyd y cyfarfod i'r perwyl hwnw. Yno 
daeth Mr. W. G. Lewis yr hoU ffordd o Oatesaugua i'n cyfarfod, a 
bu gyda ni hyd yr ail ddydd Mercher ar ol hyny. Yr oedd ganddo 
ef adgofion byw iawn am Dr. Bees, oblegid gwrandawsai lawer 
amo yn NghasteUnedd a'r amgylchoedd, pan oedd ef yn f achgen 
yn Briton Ferry. Bhoddodd Dr. Gwesyn Jones, a'i bobl oU, a 
phawb ran hyny, i ni dderbyniad croesawgar, ac yr oedd Dr. 
Bees yn newydd hoUol i'r rhan f wyaf o honynt. Nid oedd pall ar 
groesaw i ni gan Mr. Lewis B. Eyans a'i briod. Pregethodd Dr. 
Bees boreu Sabbath yn Deerfield, a minau yn York MiUs, ac am 
un a chwech o'r gloch yr oeddym yn Utica, ac yr oedd yno dyrfa- 
oedd gorlawnion. Dydd Llun yr oeddym yn Plainfield a Water- 
yiUe, a nos Fawrth yn Utica drachef n. Dydd Mercher yr oeddym 
yn Bethania a HoUand Patent, a boreu lau yn Trenton; ac yco 
daeth y Parchedigion Morris Boberts a Trogwy Eyans i'n cyfarfod, 
a Uawen oeddym o*u gweled. Aeth Morris Boberts gydag ef í 
Ninetysii y noson hòno, a daeth Trogwy gyda minau i Turin a 
GoUinsyiUe, a chyf arfuasom drachefn nos Wener yn Bethel. Nos 
Sadwm yr oeddym yn Bfimsen, ac yn Steuben, Penmynydd, a 
Bemsen y Sabbath — a'r boreu a'r hwyr y Sabbath y cyrhaeddodd 
agosaf i'w hen hwyUau gynt. Dydd Llun yr oeddym yn Ffloyd y 
boreu, ac yn myned i Bome erbyn yr hwyr. Ar y ffordd dywedai 
Mr. W. G. Lewis wrthyf, nad oedd eto wedi ei glywed yn preg- 
ethu fel y clywsai ef gynt yn Nghynuru. Oyfeiríais ei sylw at 
oedf aon boreu a hwyr y Sabbath, a éhydnabyddai ei f od wedi codi 
yn uchel iawn; ond nid mor uchel ag y dywsai ef yn Nghymra. 



Digitized by 



Google 



244 ooFiAirr 

Geisiaís eglaro iddo nas gallasai nnrhyw bregeihwr ymgodi môr 
uchel yn nghynulleidfaoedd America ag y codent yn nghynulleid- 
faoedd Morganwg yn ngwres y dyddiau hyny. T noson hòno yn 
Eome yr oedd cynuUeidfa faẁr yn nghapel y Methodistiaid, a dar- 
llenai y Dr. yn destun, " Fel y gallai ddangos yn yr oesoedd a 
ddeuai ragorol olud ei ras ef trwy ei gymwynasgarwch i ni yn 
Nghrist lesu." Dyna y waith gyntaf iddo ei phregethu yn Amer- 
ica, a deallais cyn pen deng munyd ei bod yn cydio. Tr oedd eî 
ymadroddiad yn rhydd, ei lais yn glir, a'i dôn yn dyner, fel yr 
oedd y dorf fawr i'w gweled yn cael ei chario, fel yn ddiarwybod 
iddi ei hun, fel Uestr yn cael ei chario gan dòn gref . Nid oedd 
hyd hyny wedi cael oedf a mor nodedig. Dydd Mawrth yr oeddym 
yn Nelson y prydnawn a'r hwyr, ac ar ol yr oedfa y nos daethom 
mewn cerbyd i üanastota, Ue y cyrhaeddasom ganol nos, ac wedí 
cyrhaedd yr orsaf, cymerasom sleeping car i fyned i Buffalo. 
Dyma y tro cyntaf i Dr. Eees i f od yn y fath le, a chwynai yn 
fawr fod ei gwsg yn mheU o fod yn felus iddo. 

Dydd Mercher, Mai 24ain, aethom o Buffalo i fyny i weled 
rhaiadr y Niagara, ac os oes rhyw olygfa mewn natur a gynhyrfa 
ysbryd dyn hòno awna. Mewn aruthredd ac ofnadwyaeth y 
mae yn ddigymhar.* Clywn ei thwrf o beU, a chyn dyfod iV 
golwg clywn y Dr. yn dweyd, "Ma^r 'i thwrw hi." Oadwn 
lygad amo wrth dd'od i'w golwg er gweled pa argraff a g'ai amo, 
oblegid gwyddwn mor Ueied o ddylanwad oedd gan olygfeydd 
natur amo. Tr oeddwn wedi galw ei sylw at yr olygf a swynol ar 
hoU amgylchoedd New Tork cyn glànio o honom; a'r olygfa nod- 
edig ddau tu yr af on yr hoU ffordd o New Tork i Albany, ac er 
y cydnabyddai fod y cwbl yn hardd iawn, eto yr oedd yn mheU o 
ymgoUi mewn edmygedd o honynt. Tr oeddwn oblegid hyny yn 
f wy awyddus am wybod pa argraff a ga'i yr olwg gyntaf ar y 
Niagara amo. Pan ddaeth i'w golwg, edrychodd yn syn am 
ychydig eiHadau, ac yna gofynodd yn hoUol ddigyffro, " ba le y 
mae yr hoU ddw'r yma yn d'od? Faint mae nhw'n 'weyd sydd o 
ddw'r yn disgyn i lawr bob munyd ?'* Tra yr edrychai Mr. W. 
G. Lewis a minau mewn mud'anrwydd synedig ar y corff anferth o 
ddwfr oedd yn disgyn yn.frochüs a hydrwyUt, yr oedd ef heb ei 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 245 

gynhyrf u, yn gallu holi am hanes y djrfroedd a redai i wneud y 
rhaíadr. Aethom o amgylch i'w gweled o'r ddau tu, ac uwchlaw 
iddi, ac islaw iddi; ac er poethed yr hin, yr oedd yn rhaid i ni gael 
gweled yr oll oedd i'w weled. Mynai droi i mewn i orphwys, ac 
er pob taemi gwrthododd ddyfod gyda ni i lawr y grisiau a sefyll 
ar y creigiau, tra y gwelem y corff aruthrol o ddwfr yn ymdaflu 
dros ein penau; ac nid oes gweled iawn ar y Niagara heb weled 
hyny. Aeth efj fyny i ryw ystafell uchel i orphwys ac i f wynhau 
ei " fwgyn," ac yno erbyn i ni ddychwelyd yr oedd wedí cael yr 
hoU ffeithiau yn nglŷn â'r rhaiadr — ^y llynoedd oedd yn rhed^ 
iddi, ei Ued, uchder y cwymp, y tunelli o ddwfr sydd yn mhob 
disgyniad; ac yr oedd y ffeithiau hyny am dani yn fwy dyddorol 
iddo ef na'r olygfa ar y rhaiadr ei hun. 

Yno gadawodd Mr. Lewis ni, ar ol bod i ni yn gydymaith dydd- 
an er nos Sadwm, Mai 13eg, ac aethom ninau i Yorkshire Oentre^ 
ddeugain milldir o ffordd, er mwyn myned i Oatteraugus, lle yr 
oeddym i bregethu ddwywaith ddydd lau, yn y sefydliad Oymreig 
eang a chyfoethog hwnw. Yno yr oeddym yn gorphen ft thalaeth 
New York, lle yr oeddym wedi treulio mwy na phythefnos, a 
lle y cawsom y croesaw mwyaf oedd yn bosibl, ac y cymerwyd o 
ffanea yr Eglwysi yn mhell y tuhwnt i'n dysgwyliadau. Y fathi 
yn wir fu ein Uwyddiant, fel y bu raid i ni dranoeth, o Buffalo, 
anfon gair i ddymuno ar f od i ychwaneg o gop'íau gael eu hanfon 
ar ein hol. 

Buffalo, cymerasom dren i 01eveland, Ohio, lle yr oeddym i 
f od nos Wener, a chan fod y daith yn hir, yr oedd fy nghjrfaiU yn 
anesmwyth ìawn. fihoddaf ei hanes am un diwrnod, er enghraifft 
beth fyddai ei hanes bob dydd, os byddai yndaith hir. Oymerwn 
y diwmod hwnw o Buffalo i 01eveland. Ar ol myned i mewn i'r 
cerbyd byddai tipyn o betruso pa le i eistedd, os na ddygwyddai ei 
f od mor Uawn y byddai raid cymeryd y Ue a geid, ac anaml y byddai 
feUy yn y trens fyddai yn rhedeg yn mhell. Oeisiwn i fyned i'r 
ochr Ue y tybiwn fod mwyaf i'w weled, a'r Ue y byddai yn fwyaf 
cyfleus i ddarUen ac ysgrifenu; mynai yntau fyned i'r gongl fwyaf 
clyd, a Ue y byddai ddiogelaf rhag yr awel, heb gofio f od yr awel yno 
yn hanfodol, ar y gwres poeth, ac nad oes cymaint o berygl ynddi 



Digitized by 



Google 



246 ooFiAirr 

agynaweloary wladyma; ond gan mai myfi fydâaí yn aros hwy- 
af yn yr nn lle, myfi fynychaf fÿddai yn cario, yn nnig wrth fod 
yn gyndyn; ond byddwn weithian yn rhoddi ffordd iddo. Ar ol 
CTmeiyd ein lleoedd, a rhoddi ein olnd yn ddiogel, eisteddem yn 
nghyd am ychydig f unydan i edrych o*n cwmpas. Wedi i'r tren 
gychwyn, dechrenai anesmwytho am fyned i'r smohing carriage^ yr 
hon fyddai weithian yn mlaen, ao weithian yn ol, ac ar biydian 
byddai raíd myned trwy ddan nen dri o gerbydan cyn dyfod iddo; 
ond gan fod mynedfa i'r cerbydan yn mhob pen gellir en tramwy 
ar en hyd. '* Wel, mi gadawa i chwi 'nawr," meddai, ac ymaith 
ag ef , ao ni ddychwelai am ngain mnnyd nen haner awr, yn 
ol yr hwyl a g'ai. Tn mhen enyd denai yn ol, a gofynai, *' Wel 
shwd ych chi yma 'nawr? Stopwch chi, faint o*r Eanss fn ni 
wedi werthn 'nawr ?" Oeisiem roddi cyfrif iddo. Tna, wedi 
eistedd i lawr am iy w bnm* mnnyd, codai i fyny i gael gladad 
o ddwfr, oblegid yr oedd cyflawnder o ddwf r oer yn nn pen i'r 
oerbydy a lle i ymolchi yn y pen araU. Wedi ei ddiwallu â 
hwnw denai yn ol drachefn, ao wedi eistedd ry w ddeng mnnyd 
codai i fyned i'r pen arall, ac yn ei ol eilwaith. Ar ol aros enyd 
fechan, tynai ei watch allan, yr hyn fyddai yn arwydd aicr ei fud . 
yn dechren anesmwytho, ac yn fnan dywedai, " Wel, 'does geni 
ddim ond gweyd wrtho chi fel Dai Shon, y teilíwr, rhaíd i mi eich 
cam chi, a'ch gadael chi;" ac ymaith ag ef. Tn yr amaer goBod- 
edig deuai yn ol eilwaith, ac i'w le, ac meddai, ** Am shwd y'ch 
chi. Denwch i fi gael gwel'd 'nawr pwy ffordd y mae ein cyhoedd- 
iadan ni yn mlaen?" Tna rhoddwn y drefn iddo, a throai ryw- 
beth i fyny nes peri aiarad pellach. Tna codai at y dwf r ar y 
naill ben, nen ymwelai â'r pen arall i'r cerbyd; nen os gwelai le 
gwag ar yr ochr arall, ceisiai genyf symud yno, am ry w reswm a 
roddai; ao feUy trwy y dydd^pan y teithíem am wyth nen dd^ o 
orian, codai, symndai, newidiaí le a gwaith, a gwnai brawf ar bob 
peth fewn ei gyrhaedd. Rhaid ei fod cyn y diwedd wedi myned 
yn wendid cyfansoddiadol ynddo; a dichon fod mwy nag nn peth 
wedi ei gynyrchn; ond y mae yn sícr genyf fod a fynai hir smocío 
myglys cryf à hyny; ac nid efe yw yr nnig nn y gwn am dano, 
a ysigodd nator gref nes ei gwnend yn anesmwyth ac aflonydd^ 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 247 

fel nad allent eistedd yn dawel, nac aroe yn amyneddgar i wrando 
yn hir, na glynu wrth ddim am orian yn olynol; ac onid yw yn 
rhyfedd fel y myn dynion da a synwyrol wanychn natnr gref 
wrth borthi Uysían sydd yn erfoyn anian. 

Yn Cleyeland cyfarfyddwyd ft ni gan y Parchedigion H. E. 
Thomas, D.D., Pittsbnrgh, a Bees Powell, Badnor. Pan ganfa 
Dr. Bees ei gyf aill Bees Powell, a phan y deallodd pwy ydoedd, yr 
ÌDcdd wedi ymgoUi gan lawenydd. Tn ei nrddiad yn Nghraigy- 
fargod y gwelsai ef ddiweddaf, ac yr oedd deugain mlynedd er 
hyny. Bees Powell oedd yr nnig nn o br^thwyr Gapel Isaac, a 
gychwynodd bron yr nn pryd ag ef, oedd yn aroB; ac yr oedd ei 
weled ef yn nn o*r cymhellion iddo fyned i America. Daethai a 
chopi hardd o'i Feibl Tetdmidd gydag ef i fod yn anrheg iddo, ao 
yr oedd wedi bwriadn trenlio wythnos nen ragor gydag ef a*i wraíg, 
yr hon hef yd a adwaenai er yn blentyn. Hapns oedd i Mr. PoweU 
ddyfod iV gyfarfod i Gleyeland, onide bnasai raid iddo yn y diw- 
edd ddychwelyd o America heb ei weled. T Sabbath aeth ef i 
Newbnrgh, ac aethnm ìnan i Coalburgh, Hnbbard, Crabcreek, a 
Tonngstown; a dydd Llnn a dydd Mawrth drachefn yr oeddym 
yn nghyd yn TaUmadge, a Thomas-town, a Palmyra, a ParisYÌlle; 
ac yna aeth ef i Minerai Bidge, a minan i ÂUiance a Chnrch-hiU, 
a chyfarfnasom Gwener a Sadwm yn nghymanfa Ohio, yn Sharon. 
Pr^ethasom yno noB Wener a boren y Sadwm; ac yno yr oedd 
Dr. Jones, Gomer, inedi dyfed i*n cyfarfod, er gwnend yn sicr o*n 
cael i Gomer erbyn y Sabbath a'r Llnn i agoriad en capel newydd 
yno. Aethom trwy Oleyeland, a OresteUne, i Lima, Ue y cyr- 
haeddasom ganol nos Sadwm; ac wedi gorphwys am enyd 
cychwynasom yn foren dranoeth am Gomer; ac erbyn í ni gyr- 
haedd yno yr oedd hoU Gymry yr amgylchoedd wedi dyfod yn 
nghyd i agoriad y deml newydd; a dywedid fod yno rai wedi d'od 
dringain a chan' miUdir o ffordd. Ni welais erioed y fath olygfa. 
Sicrheid fod yno y Sabbath bnm* cant o gerbydan yn hoU am- 
gylchoedd y capel. Pregethasom yno ddwywaith y Sabbath a 
dwywaith ddydd Llnn; ac am ddan o'r gloch y Sabbath pregeth- 
wyd gan Dr. Woolcott. Ni welsom neb yn America yn fwy 
anrhydeddus na phobl Gomer, acbymerwyd rhwng yno a Leather- 



Digitized by 



Google 



248 OOFIANT 

wood again copi o Hanes yr Eglwysi. Tno yr oeddym yn terfynu 
ein hymdaith ar y pryd yn Ohio. 

Dydd Mawrth yr oeddym yn gadael i fyned i Ghicago, ac arhosaÌB 
i yno i bregethu y noson hòno, a threfna y llyf rao, ond aeth Dn 
Bees yn ei flaen i Gymanfa Wisconsin, yr hon a gynelid yn Pike 
Grove a Bacine, ac aethnm inan ar ei ol dranoeth. Pregethodd 
yn odidog yn Eacine— Crefydd yn aros mewn teulnoedd, nn o*i 
bregethau nodedig, yno. Torodd allan yn orfoledd mawr. Tn 
wir, cododd yn uwch yn Wisconsín nag yn un man yn America. 
Cafodd oedf a nad anghofir yn Waulcesha, ar Tmadawiad y Gogont 
iant. Cly waÌB rai oedd yno yn dweyd na chly wsant erioed ddím 
yn gyffelyb. Tr oedd yno y nos Wener wedi Cymanfa Bacîne, tra 
yr oeddwn i yn Milwaukee ; ac aeth ef yn mlaen gyda'i gyfaill, y 
Parch. S. PhillipB, i DodgeyiUe, a'r Coed, a Chaergybi y Sabbath, 
a minau i Cambria; ac ymdroaÌB i tuag OBko8h a BoBsendale Llun 
a Mawrth, ac yntau yn amgylchoedd Dodgeville; a dydd Mercher 
yn Watertown a Columbus. Dydd lau, aeth ef i Gymanfa y 
Methodistiaid yn Wisconsin, yr hon a gynaliwyd yn Cambria; aç 
aethum inau yn mlaen i Fi8hcreek a Bangor ar ol y cyhoeddiadan. 
Pregethodd foreu a h\vyr yn y Gymanfa, ac yr oedd ei bregeth 
olaf yn rymus iawn, a theimlai pawb ei bod yn bwrpasol ar ddiweddi 
y Gymanfa. " Swm y cwbl a glybuwyd y w, ofna Dduw a chadw 
ei orchymynion ef, canys hyn yw holl ddyleddyn." Dydd Gwener 
daeth ataf i Bangor, a phregethodd yno daír gwaith i gynulleidfa- 
oedd mawrion, ac yr oedd ei ymadrodd ef gydag awdurdod. 

Dydd Sadwrn yr oedd genym daith hir o Bangor, yn Wisconsin, 
hyd Mankato, yn Minnesota, a dywedid wrthym y byddem y 
diwmod hwnw yn croesi y Mississippi, ac yn ei chroesi yn un o*r 
manau lle y ceid yr olwg oreu ami. Tr oedd hyny wedi codi ein 
dysgwyliadau yn uchel, ac yn peri fod y diwmod i ni yn un o 
ddyddordeb mawr, ac ni welais fy nghydymaith ar hyd yr hoU. 
daith mor awyddus am weled unrhy w olygfa ag oedd ef y diwmod 
hwnw am weled tywysoges yr afonydd. Tr oedd yn ddiwmpd 
gwlawog iawn; ac yr oedd wedi bod yn gwlawio yn aml er's wyth- . 
nos, fel yr oedd yr afonydd wedi gorlifo, a'r gwastadeddau wedî eu 
gorchuddio ft dwfr. Cychwynasom yn lled foreu, ac wedi gadael 



Digitized by 



Google 



DR. T. BBES. 2i9. 

Lacrosse, ymddangosai arwynebedd y wlad wedi newid yn fawr. 
CroesaBom amryw afonydd, y rhai, gan fod ea dyfroedd yn llifo 
drosodd, a ymddangosent yn fwy nag arferol; a mwy nag anwaiih 
y gofynodd fy nghyfaiU, " Ai hon yw hi, tybed?*' Arosodd yn ei 
unfan y diwrnod hwnw yn fwy nag y gwnaethai un diwmod cyn 
hyjiy, ac yn hŵy nag y gwnaeth un diwrnod ar ol hyny. O'r 
diwedd daethom at afon fawr, lydan, a'i dwfr, yr hwn oedd Iwyd- 
goch, yn gorchuddio llawer o dir. '* Yn soundj dyma hi," meddai 
Dr. Ree» wrthyf. Nid oeddwn inaayn hoUol sicr nad hòno ydoedd, 
oblegid yr oedd lled mawr iddi, yn enwedig gan ei bod wedi 
chwyddo dros ei cheulanau; ac eto, ar ol clywed cymaint am y 
Mississippi, yr oeddwn yn dysgwyl rhy wbeth yn amgenach. " 'Dwy' 
i ddim yn meddwl e' bod hi fawr f wy na'r Wisconsin groesais i gyda 
Sem PhiUips y Sabbath diweddaf," meddai Dr. Rees, wedi edrych 
tipyn ami. "Wn i ddim yn wir,'' meddwn inau; "ond os y 
Mississippi y w hi, mae hi yn f wy o lawer.*' Aethom rhagom encyd 
fawr ffordd, yn Ued siomedîg, ac aeth ef am dro i'r cerbyd, Ue y 
mynych gyrchai. Yn ei amser daeth yn ol, wedi cael aUan nad 
oeddym wedi dyfod at yr afon; a chyn hir dyma hi i'r golwg yn ei 
hoU ogoniant, gydaU glenydd uchel a dyfnion, a'r canoedd mân^ 
ynysoedd blodeuog oedd ar ei gwely, ac nid oedd achos i ueb ofyn, 
" Ai hon y w hi ?" Yr oedd y n anghymharol ! Nid me wn aruthredd 
fel y Niagara, ond mewn eangder, mewn amry wiaeth, mewn pryd- 
ferthwch, ac mewn gogoníant; ac erbyn hyn yr oedd y gwlaw wedi 
pasio, a'r haul yn dysgleirio arní, yr hyn a barai fod ei gogoniant 
yn f wy. Edrychodd Dr. Rees yn synedig arni, yn fwy synedig 
nag y gwelsom ef o gwbl o'r blaen, a'r cwbl a ddywedodd oedd, 
" Wel glanach iddi !" Daeth y gair, yn nhafodiaith sir Gaerfyrddin, 
aUan mor naturiol, fel, yn nghanol fy syndod a*m hedmygedd, nas 
gaUwn ymatal rhag chwerthin. Nid oedd y gwlawogydd y dyddiau 
o'r blaen wedi effeithío dim arni, na pheri ei bod yn ymddangos 
mewn un modd yn fwy. Yr oedd mor fawr fel nad oedd y Uifog- 
ydd a barai i'r mân-afonydd redeg drosodd i effeithio ond ychydig 
ami hi. 

Oyrhaeddasom Mankato prydnawn Sadwrn, a phregethasom yno 
oos Sadwrn; a'r Sabbath gwasgarasom rhwng chwech o gapeU 

Q 



Digitized by 



Google 



260 COFIANT 

yn y Sefydliad Cymreig sydd yn rhedeg ugain miUdir i fyny o 
Mankato, mewn gwlad nohel a choediog. Tr oedd yn ddiwmod 
oer, er yn nghanol Mehefin. Cyfarfuasom am dd^ o*r gloch 
ddydd Llun mewn Ue a elwir Salem; ac yr oedd y bobl wedi dyfod 
yno o'r holl sefydliad eang, fel y cawsom dyrfa yn nghyd. 
Trefnwyd i ni bregethu yn y ffenestr; ac yr oedd y nifer oddiallan 
yn llawer mwy nag oddifewn. Yno yr wyf yn meddwl y pr^eth- 
odd yn fwyaf dihwyl a diafael o nnman y clywais ef ar y daith; 
a beiai ef y Ue y rhoddwyd ni i bregethu ynddo am hyny. Tr 
oeddym yn gwahanu drachefn am ddau, ac yn cyfarf od yn yr hwyr 
yn Mankato eilwaith. Tr oeddynt wedi cymeryd neuadd eang 
ynOy ac wedi cyhoeddi Dr. Bees i bregethu yn Saesneg, a minau yn 
Gymraeg; ac yr oedd y Ue yn orlawn. Pregethodd "Gwell yw 
enw da nag enaint gwerthfawr, a dydd marwolaeth na dydd gened- 
igaeth," gyda rhyw eneiniad rhyfedd. Nid wyf yn meddwl fod 
yno lawer o ruddiau sychion yn y gynulleidfa. Dywedodd gweini- 
dog parchus i'r Methodistiaid, Griffith Eoberts, wrth fyned i lawr 
Salem i Manfcato, ei fod wedi ei siomi yn fawr yn fy nghyfaill. 
"Peidiwch a'i farnu nes y clywch ef eto," meddwn inau. 
Gwyddwn ein bod yn myned yn nghyd i Gymanfa Lime Spring, 
ac y ca'i ei glywed wedi hyny ddwywaith neu dair; ond ni bu 
raid iddo aros hyd y Gymanfa. Newidiwyd ei feddwl yn hollol 
wedi ei glywed y noson hòno. 

Tr oedd Cymanfa y Methodistiaid yn Minnesota i'w chynal *yn 
Lime Spring, Mehefln 20, 21, a'r 22, ac yr oeddynt wedi trefnu i 
ni fod ynddi y ddau ddiwrnod cyntaf . Nis gallasem aros yn hŵy. 
Tr oedd amryw o weinidogion y Methodistiaid yn cyd-deithio ä 
nî i'r Gymanfa. Pregethasom y noson gyntaf mewn Ile a elwir 
Bristol Grove; a thranoeth am ddeg yr oedd y gynadledd mewn 
Ue a elwir Forestown, y capel eangaf a mwyaf cyfleus i'r Sefydliad. 
Nid aethom i'r gynadledd yr awr gyntaf, gan y tybiem y gallai fod 
ganddynt ryw faterion enwadol i'w trin; ond cyn hir danfonwyd 
i'n cyrchu; a chawsom ganddynt y croesaw mwyaf cynes. Trwy 
ryw gysylltiadau, nad rhaid eu hegluro, yr oeddynt yn f wy hyf 
arnaf fl nag amo ef, ac oblegíd hyny myfl a alwyd gyntaf ; a chan 
eu bod hwy eisoes wrth siarad i'n croesawu, wedi cyfeirio at 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 251 

ryw gysylltiadaü; nís gallaswn inau, yn weddus, lai na chyfeirio 
atynt; a dihunodd hyny hen adgofion yn meddyliau amryw yno, 
yn enwedig y rhai oedd yno o sir Gaernarfon, fel yr oedd y teimlad 
yn lled ddwys. Pan alwyd Dr. Eees, y peth cyntaf ddy wedodd 
oedd, mewn tôn ddolef us, " 'Does gen' i ddim cysylltiadau Method- 
istaidd fel 'y mrawd yma i gyfeirio atynt nac i gael dim er i mwyn, 
'Dwy' i ddim yn deall fod yr un Methodus yn perthyn i mi yn y 
nawfed âch; ac fe'm magwyd i mewn lle na wydden ni fawr am y 
Methodistiaid; ond mae nhw yn gweyd yn Nghymru fod fy swn i 
yn llawer tebycach i swn Methodus na'i swn e\" Aeth yn wên 
iachus gyffredinol trwy y Ue ar hyny. " Ond," meddai, " os nad w' 
i yn perthyn i ch'i yn ol y cnawd, yr yda ni, gobeithio, yn un yn 
Nghrist;*' ac aeth rhagddo i draethu ymadroddion oedd wrth fodd 
eu calon. Tybiasom ni y caem lonydd ar hyny; ond yr oeddynt 
wedi penderfynu, cyn ein galw i fewn, i ohirio pobpeth amgylch- 
iadol hyd adeg arall, a rhoddi i ni y gweddill o'r amser y boreu 
hwnw, ac yr oedd mwy nag awr ar ol, i roddi rhyw adroddiad o 
hanes crefydd yn Nghymru, neu yr olwg oeddym yn gael ar bethau 
yn America, neu unrhyw beth arall adybiem yn fuddiol; ac felly y 
bu. Pregethasom yno ddau a chwech i dyrfaoedd Uuosog; ac yn 
yr hwyr pregethodd Dr. Rees ei bregeth nodedig, " Crefydd yn yr 
achau," gyda dylanwad mawr. Tr oedd yno luaws mawr o hiliog- 
aeth hen grefyddwyr yn Nghymru, y rhai yr ofnid fod crefydd yn 
coUi o honynt, yr hyn a'i gwnai yn fwy effeithiol. 

y noson hòno ar ol yr oedfa, aethom i'r dref , Lime Spring, ryw 
bedair miUdir o'r sefydliad; ac yr oedd genym rai oriau i aros. 
Yr oedd plant i hen gyfeillion iddo o amgylchoedd Llandilo yno 
yn byw, a buom yn eu ty, a bedyddiodd ef faban bychan iddynt; 
a rywbryd wedi canol nos cychwynasom o Lime Spring, trwy 
Austin, ac i Columbus Junction yn lowa; a chyrhaeddasom i 
Longcreek y noson hòno. Dydd 6 wener pregethasom dair gwaith yn 
Longcreeki gynulleidfaoeddlluosog, er i'r diwrnoddroi ynwlawog. 
Daethai y Parchedigion W. Wattíns, Old Man's Creek, ac R. 
Evans, Williamsburgh, yno i'n cyfarfod; y blaenaf i'm cymeryd i 
gydag ef i Old Man's Creek, Ue yr oeddwni fody Sabbath; a'r olaf 
i gymeryd Dr. Eees gydag ef i WiUiamsburgh, lle yr oedd yntau 



Digitized by 



Google 



262 OOFIANT 

i fod 7 Sabbaih. Mae ein taith yn nghyd yn terfynn yma. 
Boren Sadwrn, Mehefin 24ain, ymadawsom ä*n gilydd ar orsaf 
Longcreefc, myfi i lowa City, ar fy ffordd i Omaha, ac oddiyno yn 
mlaen dros 7 myn^ddoedd creigiog i San Franciaco; ac ^r oedd 
7ntan i ^mdroi am rai d^ddian ar ol 7 Sabbath ^n lowa, ac i 
dd^chwel^d trw^ Big Bodc, a Chicago, a rhai lleoedd eraill ^n 
Hlinois; ac ^na i fyned ^n mlaen i Yanwert ^n Ohio; ac oddi^no 
am w^thnoB i Delaware, a Badnor, a Throedrhíwdalar, at ei hen 
g^faill 7 Parch. Bees Powell; ac ^r oeddem i g^farfod ^n 
Oincinnati noB Sadwm, Oorphenaf 22ain, ac oddi^no ^r oedd 
gen^m bnm* w^thnos arall daith i f^ned trwy Oallia a JackBon 
7n Ohio; a thrw^ Penns^I^ania, c^n c^chw^n am gartref. T 
gair diweddaf a dd^wedodd wrthyf , wrth ffarwelio oedd, " O^mer- 
wch ofal am danoch 7^ch hnnan da machgen i; ob b^w ac iach ni 
gwrddwn mis i for^ ^n Cincinnati." Ychydig feddyliodd yr on 
o honom pan yn ymadael mor siriol y boren hwnw, pa beth 
ddygwyddaí cyn y cyfarfyddem drachefn. Erioed ni wiríwyd yn 
fwy Ilythyrenol, "Nid eiddo gwr ei ffordd, ac nid ar law yr hwn a 
rodio y mae Uywodraethn ei gerddediad." " Bwriadau lawer sydd 
yn nghalon dyn; cynghor yr Arglwydd, hwnw a saif." 

Aethom bob un i'w ffordd; a dilynodd ef ei gyhoeddiadau yn ol 
y cynllun yn ddibrofedigaeth am ddeng niwrnod. Nos Fercher, 
Oorphenaf 5ed, yr oedd ei gyhoeddíad yn Yanwert. Addawsai i 
Mr. Morgan, gweinidog y Methodistiaid, pan yn Gomer, y deuai 
yno ar ei ddychweliad o'r Gorllewin, ac yr oedd dysgwyliad mawr 
am dano, a thorf fawr wedi dyfod i'w wrando. Daethai Mr. 
Jones, Oomer, yno hefyd i'w gyfarfod, ond yr oedd y diwmod 
hwnwyndwyn iddo genadwri chwerw. Derbyniasai Mr. Jones 
DéUgram yn cynwys y newydd pruddaidd fod Mrs. Bees wedi 
marw ! ac heb fynegu ond yn unig y ffaith. Nis gwyddai Mr. 
Jones pa fodd i'w mynegu iddo. Ymgynghorodd á Mr. Morgan, 
ac yr oedd yn gyfyng amynt o'r ddeutu. Yr oedd mynegu y 
newydd yn anhawdd, ond rhaid oedd gwneud hyny. Ond pa 
bryd y gwneid? Os hysbysid ef cyn yr oedfa buasai ar ben 
am iddo br^thu, ac yr oedd yno ganoedd yn ymgasglu i'w 
wrando. Owyddent nad oedd tren iddo i'w gael i fyned hyd New 



Digitized by 



Google 



DB. T. RBBS. 258 

York hyd ganol nos; a gwelent y byddai digon o amser, os dych- 
welyd ar unwaith a fynai; ac felly penderfynasant, er ei fwyn ef 
a*r gynulleidf a, i beidio dweyd wrtho hyd ar ol yr oedf a. Tr oedd 
yn nodedig o siriol fel arfer; a chlywais Mr. Jones yn dweyd mai 
y baich mwyaf ar Mr. Morgan ac yntau, oedd ceisio ymddangos yn 
siriol a gwybod pa beth oedd ganddynt i'w fynegu iddo. Pregeth- 
odd pa fodd bynag, f el arfer, gydag ireidd-dra mawr. Tn awr y 
mae ganddynt y gorchwyl caled o'i hysbysu. Deallodd yn union 
fod ganddynt ryw ddrwg i'w fynegu; a phan ddywedwyd ef wrtho, 
bu yn mron Uewygu. Holai pa fodd y bu, ond nid oedd ateb i'w 
roddi. T fifaith noeth oedd y cwbl a gafwyd. Mynai ddychwelyd 
yn y f an, a phan ddeallodd pa bryd yr oedd y tren yn myned heibio, 
penderfynodd heb betrusder i fyned gydag ef . Nid oedd perswadio 
amo i aros dim; a'r pryder mwyaf o hyd ydoedd, pa fodd y bu? 
beth gafodd hí? Ond dyna un o ddiffygion pellebrau, ni cheir 
ganddynt y manylion, 

Mae yn anhawdd gwybod pa fodd y mae oreu gwneud o dan 
amgylchiadau o'r fath. Mae yn hawdd beirniadu wedi i'r cwmwl 
glirio, ond yr anhawsder ydywgweithredu yny modd doethaf pan o 
dano. Pe buasai y pellder yn gyf ry w ag y gallasai ddychwelyd 
erbyn yr angladd ni buasai petrusder o gwbl, pa fodd y buasai 
oreu gwneud; ond gan fod y pellder mor fawr fel yr oedd hi, o 
angenrheidrwydd, wythnos yn y bedd cyn iddo ef ddychwelyd, y 
mae yr amgylchiadau yn newid. Pe buasai wedi cael llythyr llawn 
yn America, yn rhoddi yr hoU fanylion, buasai yn ysgafnhad dir- 
fawr i'w feddwl; oblegid ar ol glanio, pan ddeallodd y modd y bu, 
aeth baich trwm oddiar ei feddwl, ac ni buasai ond deng niwrnod 
ynhŵy cyn cyrhaedd gartref; ond yr oedd cael y Telegram^ a heb 
wybod dim o'r amgylchiadau, yn llethu ei feddwl gan bryder. 
Dychymygai bob peth, a daeth mil o feddyliau i'w galon, nes iddo 
fod am fwy na deng niwmod yn yr arteithiau meddyliol mwyaf 
dirdynol. Ni chafodd orphwysdra na dydd na nos ar ol gadael 
Tanwert nes y cyrhaeddodd i LiverpooI. Brysiodd i New Tork, 
a chymerodd ei le ar f wrdd un o longau Ilinell y White Star. Bu 
pawb ar hyd y ffordd hyd New Tork, ac yn y ddinas, yn garedig 
iown iddo; ac ar hyd y fordaith, cafodd y cydymdeimlad mwyaf, 



Digitized by 



Google 



254 OOFIANT 

ond jr oedd o hyd o dan ei f aich, nid yn nnig y galar mawr ar ol 
priod ei ieuencbyd, ond y baich ychwanegol oedd yn codi o'i 
anwybodaeth o'r modd y dygwyddodd iddi. 

Yn San Francisco, dydd Gwener, Gorphenaf 7, y cefais Télegram 
oddiwrth Mr. Jones, Gomer, yn fy hysbysu o'r newydd prudd, a 
bod fy nghyfaiU wedi cychwyn gartref . Yr oedd y Telegram yno 
y diwrnod cyn hyny, ond gan fy mod heb ddychwelyd o Norton 
Villa nid agorwyd hi. Aeth yn ddwfn iawn i'm calon pan glywais; 
ac nid oedd nerth ynof ; ac un o'r pethau anhawddaf i mi oedd 
darlithio yn y ddinas hòno a'r baich trwm hwnw ar fy meddwl. 
Yr oedd yn faich i mi feddwl myned fy hunan yn unig y gweddiU 
o'r daith; ond nid oedd hyny yn ddim wrth feddwl am y baich 
gorlethol oedd yn gwasgu amo ef, wrth ddychwelyd yn unig a 
digyfaiU, yn ei hiraeth trwm a'i alar mawr. Siomwyd miloedd yn 
Mhennsylfania, a'i hadwaenent yn dda, ac a fwynasent ei weinid- 
ogaeth effeithiol lawer gwaith. Yr oeddym wedi trefnu i adael 
y dalaeth Ue yr adwaenai fwyaf, a Ue yr oedd y nifer luosocaf yn 
ei adnabod yntau, hyd ddi wedd y daith, ond parodd yr amgylchiad 
bUn yma, na chawsant yr hyf rydwch o weled ei wyneb na chly wed 
ei lais; ac yn ddiau siomedigaeth ddirfawr ydoedd, fel y mynegwyd 
i mi gan lawer yn eu dagrau pan y bu raid i mi fyned heibio 
iddynt hebido. 

Rhoddaf yma yr adroddiad o'i laniad yn Liverpool a'i gyfar- 
fyddiad â'i gyfeilUon yno, gan fy mab ieuengaf— y Parch. Owen 
Thomas, M.A., Treffynon — yr hwn oedd y cyntaf i'w wneud aUan 
yn mysg y mordeithwyr oedd ar f wrdd y Uong. 

** Mae ambeU i amgylchiad yn ein bywyd yn sefyU allan yn fyw a 
diUr o flaen Uygaid ein meddwl, er íod blynyddoedd lawer wedi myned 
heibio er y cymerodd le. Nid dim neiUdaol yn yr amgylchiadau sydd 
yn cyfrif am hyny bob amser; ond yn gyffredin y mae y pethan sydd yn 
aros feUy yn y cof yn ddygwyddiadan pwysig ac eithriadol ynein 
hanes. Un o'r dygwyddiadan a adawodd argraff nad oes modd i mi ei 
anghofio, pe mynaswn, ydy w dychweliad Dr. Rees o'r America yn haf 
1876. Yr oeddwn gartref o Gaetgrawnt, dros wyliau yr ha^ pan ddaeth 
telegram Vt ty o Abertawe, yn hysbysu am farwolaeth Mrs. Rees. Yn 
ystod y pythefnos rhwng amser derbyniad y newydd a dychẃeliad y 
Doctor, cefais amser i feddwl pa fodd yr effeithiaihyny ar eioh trefniadau 



Digitized by 



Google 



BA. T. BEES. 255 

yn Amerîca— a fnasai yn dyrysn eich cynllnniau yn lâni nen yn nnig yn 
cwtogi taith Dr. Rees. Bnm yn meddwl ilawer am dano yn derbyn y 
newydd galams mewn gwlad ddyeithr. Yn y cyfamser, daeth llythyr 
oddiwrth Mr. Williams, Canaan, yn hysbysn fod telègram wedi dyfod o 
Amerìca fod Dr. Rees yn dychwelyd ar nnwaith yn un o longan y White 
Star, ac y byddai yntan yn Liverpool erbyn y diwmod y dysgwylid y 
Uong i mewn. Cafodd y Parch^ W. Roberts, Liyerpool, Mr. Richard 
Jones, diacon yn y Taberaacl, a minan, genad i fyned yn y Ttíghoat, Yr 
oedd Mr. Jones yn dwyn gydag ef benderfyniad o gydymdeimlad â Dr. 
Rees yn ei drailod, a basiwyd yn y Tabemacl y nos Sabbath cyn hyny. 
Yr oedd yn brydnawn braf, tawel, a'r awel yn dyner a balmaidd pan yr 
hwyliem i lawr yr afon. Nid oedd dim yn *ein blino ond ein bod yn 
myned ar neges braddaidd iawn. O'r diwedd, dyma y llong i'r golwg 
^agerlong ardderchog; a ninau cyn pen ychydig fnnydau wrth ei 
hochr. Yr oeddym ein tri yn llygaid i gyd yn chwilio am ein gwrthddrych. 
Gwelem ngeiniau o'r mordeithwyr yn edrych mor bryderns a ninan 
oddiar fwrdd y llong am en cyfeillion ar y tender; ond ef ais gwelem. O'r 
diwedd, gwelais Dr. Rees yn ymyl ochr y Ilong yn ysbio yn brydems 
o dan yr het jim crow ryfedd a wisgai, am ry wnn a adwaenai. Edrychai 
fel dyn wedi dyrysu. Byddwn bob amser yn meddwl mai llygaid byw, 
aflonydd oedd ganddo, ond y diwmod hwnw, yr oeddynt yn bryder byw. 
Pan ddaethnm yn nês, oefais hamdden i weled yn well. Yn sicr, yr oedd 
golwg resynus arno. Edrychai yn afler ac annhrwsiadns, ac fel pe heb 
ymolchi yn iawn er's wythnos. Pan ddaethom ato, nid oedd calon yn yr 
nn o honom i ddweyd gair, na chalon ynddo yntau chwûth. Nid yngan- 
odd air am fnnyd, ond gwasgodd ein dwylaw yn gynes; a'r gair cyntaf a 
ofynodd oedd pa fodd y bn. Cydiasom yn ei portmanteaut ac ymaith a 
ni Vr tender, ac wedi eistedd i lawr, meddai, 'Wel, frodyr anwyl, 'rydw i 
mi wedi cael pythefnos ofnadwy. Dderbyniais i ddim ond y telegram 
noeth. Yr oedd Jones, Gomer, wedi ei dderbyn cyn yr oedfa y nos, ond 
fe benderfynsusai na chawswn i glywed dim cyn diwedd y bregeth. Cefais 
dren y noson hòno, ac yr wyf wedi bod yn trafaeln nos a dydd yr hoU 
amser er hyny, a dim wedi cael nn awr o gysgn sound, yn dych'mygn ac 
yn dych'mygn pob peth, ond heb wybod dim, ond ei bod wedi marw. 
Hawyr anwyll' Yr oedd dan deimlad dwys, a'i lais toddedig yn rhwygo 
ein calonau, Myn^^asom iddo goren gallem y modd y bn yn yr amser 
byr oedd genym. Erbyn cyrhaedd y Landing Stage, yr oedd yno nifer 
o gyfeillion» ac yn en plith, ei fab a'i f rawd, a'r Parchedigion J. Roberts, 
Castellnedd; a B. WiIIiams, Canaan; ac yr oedd yr olygfa yn e£EeithioI. 

" Cymerwyd cabs i fyned i'r Willows, ac yno y bn y dimax, Pan 
ddaethom allan o'r cerbyd, ac y daeth mam i'r drws, taflodd ei freichian 
dros e! bysgwyddan, a thorodd allan i lefain fel plentyn. Nid oes dadl 



Digitized by 



Google 



966 ooFiiirr db. t. bjbes. 

na ddAff a gweled fÿ m&in ddeffro ynddo hen deimladaa ae adgofion. Tm- 
gododd y teimladaa eryfion fa yn croni ynddo am byihefnos, torwyd yr 
argae» a lliíodd y dyfroedd dros y oeolanaa. Áed ag ef Tr parlwr,^ 
eieh tiudff ehwi yn awr,— a bn am beth amser yn eîftiedd ar gadair oflaan 
y bwrdd, al gefn at y ffeneetr, al ben ar y bwrdd rhwng ei ddwylaw, yn 
wylo ac yn ocheneidio bob yn ail. O'r diwedd, cymerodd y gadaîr 
freichiaa, ac yn raddol daeth yn weli. Bn y llefain yn fendith iddo. 
Paroiowyd té ar nnwaith. Daeth cyfeillion eraill i mewn, y rhai al 
llonodd yn fawr. Cafodd Mr. Roberte, Casteilnedd, gyfle i roddi iddo 
fanylion pellach. Bn y ddaa yn cysgn gyda'n gilydd y noswaith hòno, er 
pa ddarfa iddynt gyaga ftbwr, yn ol pob tebyg. Yr oedd y ffai yn olea drwy 
y nos. Cafodd Mr. Roberte gyfle i ddweyd wrtho o dipyn i dipyn ftuiylioa 
eraill am ymadawiad ei fab Ebenezer, a phethaa eraiU«. nad oeddynt 
mewn nn modd yn ddymanol i'w mynegn, ond yr oedd erbyn y boren, ar 
ol clywed y cwbl, wedl ymiachfta i raddan helaeth, ac wedi cyi" 
newid yn ddir&wr rhagor yr olwg gyntaf a gaweom acno ar y llong. 
Cychwynasant gyda'a gilydd y borea hwnw am Ábertawy, Uay çyrhaedd- 
asant prydnawn Mawrth, Gorphenaf Ifleg, 1876. 

Yr oedd y derbyniad a gafodd yn Abertawy yn dywysogaidd. 
Daeihai canoedd i'r orsaf iV gyfarfod Vvr groesawn ac í amlyga 
oydymdeimlad âgef; ac am lawer o ddyddiau yr oedd ei dŷ yn 
Ilawn bron yn barhans o gyfeiDion yn dyfod yno i'w gysuro, o bob 
dosbarth mewn cymdeithas, a phob enwad crefyddol; oblegid yn 
ychwanegol at y parch cyffredinòl oedd iddo, yr oedd neillduol- 
rwydd yr amgylchiadau yn peri f od cydymdeimlad dwf n ág ef . 
Felly mewn tywyllwch caddugawl y terfynodd iddo ef y daith i*r 
America, am yr hon y soniasai gymaint, ac oddiwrth yr hon y 
dysgwyUai y fath f wynhad. " Calon gwr a ddychymyg ei ffordd, 
ond yr Arglwydd a gyfarwydda ei gerddediad ef." 



Digitized by 



Google 



l9^iiiio& XVt. 

" y Bbawd anwyl a'b Gwbinidoo ffyddlon." 

Blynyddoedd olaf ei tueimdogaefh'-Cyfarfyddiad yn Nunton — 
Runanfeddiant mewn ystormydd—Tystiolaeth y Parch. J. 
Eoòerts — Ei nodwedd fel gweinidog — Hapus mmn diaconiaid 
ffyddlon—'AdgoJion y Parch. J. Roòerts—Ei ällu i fod yn urrol 
— Pregethau nodedig iddo — Ymddangos yn mysg ei frodyr i 
fantaia — Adgojion y Parch. J. Miles — Dr. Bees yn " charactêr " 
— Yr anhawsder iw ddarnodifel pregethwr — Ei symiedd plmtyH' 
aidd—Enghreifftiau — Lluosogrwydd yr hattesion am dano^Ei 
allu i ddyfod o hoì) arihawsder — Esiamplau chwerthinus — Ei 
naiur garedig — Dau lerygl iw gochél gan eglwysi—Ei ryddfryd- 
igrwydd at enwadau eraül—Ei barch yn ei enwad — Ei eiddigedd 
dros y lle y byddai—Cadeirydd cymanfaoedd aphwylìgorau — Yr 
ündeb Gymreig — Cadair yr ündeb Cynulleidfaol — Anrhydedd y 
dewisiad^Ei anerchiad—Ei bryder — Angladd y Parch. Simon 
Evans — Ein cyfarfyddiad olaf—Ei gystudd oíi farwolaeíh — F 
teimlad a gyffrodd y newydd. 

Ye ydym wedi dilyn Dr. Rees mor bell yn mlaen, yn ei fy wyd a'i 
weinidogaeth, f el yr ydym yn nesâu at ei flynyddoedd diweddaf , ac 
yr oeddynt, mewn Uawer o bethau, yn flynyddoedd am y rhai y 
dywedaì, " Nid oea i mi ddim dyddanwch ynddynt." Tsigwyd 
ei natur gref drwyddi, gan yr amgylchiadau chwerwon a'i cyfarfn, 
fel na wnaeth unrhyw waith maẁr ar ol hyny. Parhaodd i fyned 
rhagddo yn ei weinidogaeth gartrefol, a chyrchai i gyfarfodydd a 
chymanfaoedd yn Ne a Gogledd Cymru, ac yn nhrefi Lloegr, a 
dichon na theithiodd gymaint yn unrhy w wyth mlynedd o*i fy wyd, 
ag a deithiodd yn ei wyth mlynedd diweddaf, eto yr oedd yn 
amlwg amo ei fod wedi colli ei yni i wneud ei waith fel o'r blaen; 
blinai yn gynt, ac yr oedd pob peth yn myned yn fyrach o dan ei 
law. Nid anghofiwn tra y byddom byw yr olwg gyntaf a gawsom 
amo wedi ein hymadawìad à'n gilydd ar orsaf Longcreek yn lowa, 
y Sadwm bythgof us hwnw. Yn lle cyfarfod yn ol ein bwriad yn 
Cincinnati; yn Nurston, yn Mro Morganwg, y cyfarfnasom 
gyntaf . Yr oedd cyfres cyfarf odydd y Fro, f el arferol, yn Hydref 



Digitized by 



Google 



268 oopunt' 

1876, i*r rhaî y cyrchasom fynychaf bob blwyddyn am yn agOB î 
ugaín mlynedd ,at ein hen gyfaiU hoff y Parch. James Thomas, ar 
ol coUi yr hwn y mae y Fro byth yn wacach i nî. Tr oedd Dr. Reea 
hefyd i fod yno y flwyddyn hòno, fel yr arfend yn aml; ac yr oedd- 
ym ein dau yn dysgwyl yn awyddus am y cyfarfyddiad. Tr oedd 
ef mewn cyf arfod yn Resolyen ddydd Llun, fel nas gallai gyrhaedd 
Nurston cyn canol dydd, ddydd Mawrth, Hydref 8ydd. Tr oedd 
y Parch. D. Evans, Pentre,— Caerfyrddin yn awr,— aninau wedi 
pregethu y boieu, a phan oeddym ar derfynu, o fewn dau neu dri 
eiriau i'r diwedd, gwelsom ef yn dyfod trwy y gate i fyny at 
ddrws y capel, yr hwn oedd yn agored, a Mr. Nicholson, Groeswen, 
yn ei ddilyn. Daeth rhyw dòn o deimladau dyeithr drosom na 
phrofasom eu cyffelyb erioed, a da oedd i ni ein bod wedi cael yr 
Amen. Tmddangosai.wedi heneiddio deng mlynedd, a'i war yn 
crymu, ac yntau f el un o dan f aich trwm. Ar ol cael at ein gilydd, 
ac ysgwyd dwylaw, a rhoddi goUyngdod i'n teimladau, oblegid yr 
oedd siarad yn anmhosibl; iachasom i fesur; ac yn ystod rhyw 
dridiau a theimos y buom yn nghyd, cawsom gyfle i fyned droB 
yr holl amgylchiadau, ac iddo yntau fynegu i ni ei holl helynt; ond 
yr oedd gwahaniaeth ynddo, er nad yn amlwg iawn, ac nid ad- 
feddianodd byth mo'r egni blaenorol, er iddo dd'od ar ol hyny yn 
siriol a Uawen. 

Er ei fod yn ddyn o deimladau tyner iawn, eto medrai 
gadw ei deimladau yn rhyfedd iddo ei hun, a pha faich bynag oedd 
ar ei f eddwl dygai ef ei hun heb flino eraill. Dichon iddo ddweyd 
mwy o'i helbulon wrthym ni nag a ddywedodd wrth nebarall, ond 
y mae yn syndod cyn lleied o'i ofldiau a ddywedai, er y gwyddem y 
byddai yn aml ar lethu danynt; ond byddai raid i ni, yn rhyw fodd, 
arwain atynt, cyn y mynegai hwy, ond ar ol gwneud byddai yn 
amlwg f od baich mawr wedi myned oddiamo. Mae y Parch. J. 
Roberts, Castellnedd, yr hwn a wyddai fwy am dano yn eî 
gysylltiadau personol a theuluaidd na neb arall, yn dweyd am dano, 
mewn llythyr dyddorol atom, o'r hwn y byddgenym etoddifyniad- 
au i'w rhoddi, " Ni welais neb erioed, y byddai ystormydd teulu- 
aidd ac eglwysig yn ymddangos yn effeithio Uai arno. Oafodd 
lawer o'r cyf ry w yn Oendl, ac wedi hyny yn Abertawy. Tn Oendl 



Digitized by 



Google 



DB. T. BSES. 259 

y dechreuodd pen glin ei f erch fyned yn ddrwg, a mawr yr helbul a 
gafodd am flynyddau yn nglŷn â hyny; ond ni phoenai eraiU â'i 
ofidiau ei hun. Yr wyf yn cofio siarad â Mr. Eilsby Jones ar y 
mater yma, a dywedai yntau ddarfod iddo fod yn ei gwmni ugein- 
iau weithiau, athreulio Uawer o ddyddiau a nosweithiauo danei 
gronglwyd, tlnd naddeallodd erioedarno, fodunrhywofidmawr yn 
ei flino, er y byddai y pryd hwnw hyd yr ên mewn dyfroedd dyfn- 
ion, Yr oedd ganddo allu anghyffredin i guddio ei ofidiau 
oddiwrth eraiU, ac i ymddangos yn siriol a Uawen pan fyddai yn y 
gofid mwyaf." Felly yn ddiau yr ydoedd, ond yr oedd ei allu yn 
llai i'w celu yn ei flynyddoedd olaf ; o leiaf, mynegai hwy i ni yn 
llawer mwy agored. ' 

Tra yr oedd efe yn America gwnaeth ei f ab hynaf , oblegid rhy w 
ddyryswch a ddaethai i'w amgylchiadau, ei feddwl i ymfudo i 
Califomia at ryw gyfeillion oedd ganddo yno, ac ymddengys mai 
tra yn Llundain, yn ei hwylio ef ymaith, y cafodd ei fam anwyd, 
yr hwn a drodd yn enyniad ac a derfynodd yn fuan yn ei marwol- 
aeth. Nis gallasai y mab fod wedi cyrhaedd New York cyn fod 
ei fam wedi marw, ac y mae yn ddigon posibl ddarfod i'r tad a'r 
mab groesi eu gilydd, os nad yn y ddinas, heb fod yn mhell oddi- 
wrthi; ond yr oedd y mab wedi cyrhaedd San Francisco cyn cael y 
newydd am farwolaeth ei fam. Ni bu y mab fyw yno ond ychydig 
gyda blwyddyn. Cofiwn yn dda y Uytbyr a dderbyniasom oddi- 
wrtho ar ol derbyn y newydd am f arwolaeth ei f ab, a dyna y llythyr 
mwyaf digalon a gawsom erioed oddiwrtho. Yn ei ddyddlyfr am 
Tachwedd 12fed, 1877, ceir y cofnodiad a ganlyn: — " Thia day my 
eldest souj Ehmezer^ died suddenly at Norton Villa, Galifornia. Eis 
earthly /ather was more than 6,000 ndlesfrom him, hutltrustthat 
the 80ul of my heloved son, fell safely into the e^erlasting arms of 
his Heavenly Fafher, He was horn July 5, 1840, earìy in the 
morning, and died Novemher 12, 1877, inthe evening.^^ Cladd- 
asai cyn hyny ferch fechan naw mis oed yn Llanelli, yr hon 
a fu farw Gorphenaf 30ain, 1844. Dyna yr unig fwlch a wnaed 
gan angeu yn y teulu, er gweled o hono aml a blin gystuddiau, 
hyd nes y bu farw ei wraig. Gadawyd ar ol iddo fab a merch, 
y rhai sydd eto yn aros. 



Digitized by 



Google 



260 OOFIANT 

Oyflawnodd Dr. Rees ei weinidogaeth yn Abeitawy gyda ffydd- 
londeb mawr a ohymeradwyaeth gyffredinol hyd eí ddiwedd. 
Cadwodd yn Ebenezer gjnalleidfa fawr ac eglwys gref, ac yr 
oedd ei boblogrwydd fel pregethwr, ac adnabyddiaeth 7 wlad hono 
yn help mawr i hyny. Ato ef y deuai y rhan fwyaf o*r rhaî gyda 
Ilythyran a ddeuent siroedd Aberteifì, a Penfro, a Chaerfyrddín, 
oblegid mai am dano ef y gwyddent f wyaf. Mae pr^ethwr 
poblogaidd yn fantais fawr i ^lwys mewn Ile sydd yn dilíyna yn 
benaf ar ddyeithriaid a dyfodiaid; ac er fod eglwysi felly yn 
daeddol i gwyno fod ea gweinidogion gymaint oddícartref, eto hwy 
yn y diwedd sydd yn enill mwyaf. Dylai Ilaosawgrwydd y 
Ilythyrau a dderbyniant, trwy gyhoeddasrwyad ea gweinidogion, 
líniara tipyn ar y cwynion a gly wir oblegid ea mynych absenoldeb. 
Tchydig mewn cymhariaeth sydd genym Vw ddweyd am Dr. Bees 
fel gweinidog. Yn wir y mae genym lai iV ddweyd am dano yn 
y cymeriad hwnw, nag mewn anrhyw gylch arall, ac nid ydym yn 
nnig yn hyny. Nid ydym wedi cyfarfod ä neb arall yn gallu 
dweyd rhyw lawer. Nid fel gweinidog a bugail yr oedd ei ragor- 
iaeth. Nid oedd yn ymwelwr, fel y crybwyllasom yn barod, ond 
f el y gosodíd angenrhaid amo. Nid oedd yn cymeryd rhan flaen- 
Uaw iawn yn amgylchiadau yr eglwys. Ymddiriedai lawer í*r 
diaconiaid, ac amynt hwy yn benaf yr oedd y gofal, a bu yn 
nodedig ffortunus mewncael diaconiaid yn gwir ofalu. Tr oedd 
ganddo, yr ydym yn sicr, rai felly yn Siloa, ac yn Cendl, ac yn 
Ebenezer; ac yr oedd yr angenrheidrwydd a osodwyd amynt wedi 
eu gwneud 'hwythau yn well nag y buasent dan amgylchiadau 
gwahanol. Mae ambell weinidog yn gwneud cymaint ei hun, ac 
yn cymeryd pob peth iV law, fel nad yw cymhwysderau a gallu y 
diaconiaidyn cael eu Ilawn ddadblygu. Nid oes dim yn haws nag 
i weinidog gael yr holl awdurdod i'w law, ond íddo wneud yr hoU 
waith, a bydd yn dda gan bawb ei adael iddo. Mae gwasanaeth a 
dylanwad bob amser gyda'u gilydd, aV neb a gyflawno y blaenaf 
a gaiff yr olaf. Camgymeriad Ilawer gweinidog ydyw ymhoni i 
f wy awdurdod nag y mae ei wasanaeth yn ei warantu iddo. 
Dysgwylia ei gael ar gyf rif ei swydd, ac nid ar gyf rif ei wdth, ac 
oblegid hyny y mae yn aml yn dyf od i wrthdarawiad â'r bobl sydd yn 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 261 

gwnead 7 gwaîth. Lle 7 mae díaconiaid 711 gwnend gwaith mawr, 
ac 7n c^mer^d rhan helaeth ofal jr achos, 7 maent angenrheid- 
rw^dd 7n d^fod ^n allu a d^lanwad pw^sig ^n ^r eglw^si. Tr oedd 
Dr. Rees ^n deall h^n^, ac ^n parchu ei ddiaconiaid, a chafodd hw^ 
fd rheol ^n flf^ddlon iddo, er na bu ^r un deuddeg erioed heb ^r 
Iscaríot. Ni f^nem ar un c^frif i weinidogion ^n g^flPredinol 
7mesgnsodi ^n nghTsgod Dr. Rees, ac ^ch^dig rai eithriadol o'i 
fath, rhag diw^llio 7 dalent fugeiliol s^dd ^n d^fod ^n fw^ fw^ 
angenrheidiol o h^d. Mae ^mweliadau doeth fewn terf^nau 
priodol 7n d^fod ^n bw^sicach flw^dd^n ar ol blw^dd^n; ac 7 mae 
dosbarthiadau h^flíorddiadol i blant a phobl ieuainc ^n d^f od ^n 
hanfodol i Iw^ddiant gweinidogaethol. Mae pob gweinidog a'i 
hesgenlnsa ^n sicr deimlo oddiwrth h^n^. Nid 7W fod ambell 
nii o ddawn eithriadol wedi llw^ddo i gasglu c^nulleidfaoedd 
lluosog, a dal ^nngh^d am fl^n^ddoedd eglw^si cr^fion hebdd^nt, 
mewn un modd ^n profi 7 gall llaaws ein gweim'dogion wneud h^n^ 
7n 7 d^f odol. 

Cafodd Mr. Boberts, GasteUnedd, lawn c^stal c^fle, hw7rach,ag 
a gafodd neb i flPurfio barn am Dr. Bees ^n m^sg ei bobl. Bu yn 
aelod g^dag ef ^n Cendl pan ^n anterth ei dd^dd, a bu mewn 
c^s^Utiad agos âg ef ar h^d ei oes, ac oblegid h^n^ nis gallwn 
wnend dim ^n well na rhoddi ^ma ^r h^n a anfonodd efe i ni. 

" Tr wyf yn ofni nad oes genyf fawr adgofion aro Dr. Rees, a fydd yn 
werth i chwi en gosod yn y Cofiant. £r i mi drenlio canoedd a orìau yn 
ei dŷ yn Ceodl ac yn Abertawy, eto ni chefais gystal cyflensdra i fod yn 
Uygaid-dyst ol orchestion cyhoeddns, a Uawer o rai nad oeddynt yn 
hoUol yn yr un cysyUtiad âg ef. Ni bnm erîoed yn cyd-deithio ag ef. Tn 
y cylch teuluaidd y treuliais fwyaf o aroser yn ei gwrani, ac am bethan y 
cyloh hwnw fynychai y byddai ein hymddyddan. Buro dan ei weini- 
dogaeth yn Cendl am tna phnm' mlynedd, fel y cefais gryn fantais i*w 
weled yn myned i fewn ac aUan yn mysg ei bobl. Vi oedd ganddo fedr 
arhenig mewn amgylchiadan neiUduol; a gaUn i drafod gwahanol fathan 
ddynion, a chael ganddynt fabwysiadn a derbyn ei gynUnniau, hyd«yn 
nod pan yn ^niihwynebol iddynt. Pan awd yn nghylch adeiladn Ysgoldy 
Pontygof , yr oedd nifer fawr o*r eglwys yn Carmel yn erbyn hyny, am 
en bod yn rhagweled mai sefydln eglwys yno fyddai y canlyniad; 
ac y bnasai hyny yn gwanhau y fam-eglwys yn fawr. Cof genyf fod un 
neu ddau gyfarfodydd Ued gynhyrfos wedi eu cynal ar y mater; ond aeth 



Digitized by 



Google 



262 COPIANT 

yn mlâen heb gymeryd arno ddeall fod un math o wrthwÿnebiad yn bod^ 
ae íelly llwyddodd i ladd pob math o deimlad diflas, ac i enill pawb i 
gydolygn a chydgario y baich, a hyny heb beri y dolur lleiaf i deimlad 
neb. Yr oedd ei fedr yn arbeni^ yn y cyfeiriad hwnw. Profodd 
d fod yn oofio geirian y gwr doeth, 'Ateb arafaidd a ddetry lid; ond 
gair garw a gyffiry ddigof^nt.' ClywaÌB ef yn dweyd mai dyna nn gwa- 
haniaeth mawr rhyngddo ef a*r diweddar Mr. Thomas Jones, Abertawy, 
pan oedd y ddau yn LlanellL Dy wedai ei fod ef yn galln trafod Mr. 
Rees, Llanelli, fel y mynai; na chafodd erioed drafferth i gydweithredn Ag 
ef, ond na byddai byth yn dadlen Ag ef ; ond bob amser y denai Mr. 
fteee a Mr. Jones at en gilydd, dadlenent nes cynhyrfu yn amthr. £i 
gynghor bob amiser oedd am beidio myned i ddadl á'ch gwrthwynebwr, 
oblegid na wnai hyny ond cryfhau y gwrthwynebiad. 

*^Ond er ei fod yn gyffredin o deimladan mwyn a charedig, eto pan gy- 
nhyrfid ef, ceid fod ynddo deimladan cryfion a phenderfynol. Cof genyf 
fod nn o'r aelodau yn Cendl nnwaith wedi dweyd rhywbeth yn sarhans, 
a danod yr arian a gyfranai at y weinidogaeth. Daeth hyny i glustian 
y Doctor, ac yn nn o'r cyfeillachan cyntaf ar ol hyny, cyfeiriodd at y 
mater. Ar ol cyfeirio at y niwed yr oedd ymddygiad o*r fath yn 
ei wnend i ladd pob teimlad da rhwng yr aelodan a*n gilydd, a 
rhwng yr eglwys a'r gweinidog; trodd at y person a nodwyd— 
yr oedd pawb eisoes yn deall pwy ydoedd^ac meddai wrtho 
dan ei enw, *Mae eich ymddygiad o duedd uniongyrchol i ranu yr 
eglwySf i beri cynen ao ymryson rhwng yr aelodau a'u gilydd, a 
rhwng yr eglwys a'r gweinidog; ac am yr arian a gyfrenir genych at y 
weinidogaeth, dywedaf wrthych fel y dywedodd Pedr wrth Simon y 
swynwr, *Bydded dy arian gyda thi i ddystry w,' yn hytrach nag i chwi 
ddinystrio Eglwys Ddnw.* O gylch yr un amser, gwelais ef yn dangos 
penderfyniad cyffelyb trwy wrthwynebu cyhoeddi y diweddar 'Jones, 
Llangollen.* Yr oedd hyny yn fuan wedi yr ymosodiad a wnaethai Mr. 
Jones ar Mr. Rees, Llanelli, ac y cyhoeddodd Mr. Rees ei amddiffyniad. 
Yr oedd i 'Jones, Llangollen,' lawer o bleidwyr yn eglwysi y gweithfeydd 
y pryd hwnw, ac yr oedd yn Cendl hefyd rai yn oydymdeimlo âg ef . An- 
fonasai ei gyhoeddiad i fod yno; ac un Sabbatb,galwodd y Dr.yr eglwys yn 
ol,a hysbysodd ei fod wedi cael ei gy boeddiad,ond dangosodd ar yr nn pryd 
ei wrthwynebiad pendant iddo gael pregethu, a chariodd yr eglwys gydag 
ef ; ond profodd ei wroldeb trwy ei wrth wynebu. Yr oedd ganddo ewyllys 
benderfynol pan gynhyrfid ef. Yr un ysbryd penderfynol a barodd iddo 
yn mlwyddyn olaf ei fy wyd, fygwth rhoddi yr eglwys yn Eb6nezer i fyny 
oblegid iddo ddyfod i wrthdarawiad àg un yn yr eglwys, na waeth i mi 
heb ei enwi, er y gwn pwy ydoedd. Er ei fod yn un o'r dynion mwyaf 
hynaws a gerddodd ddaear erioed, eto yr oedd ganddo ewyllys anhyblyg 
pan gyfarfyddai ft gwrthwynebiad, a phan ddygld ef Tr prawf . 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEBS. 268 

<'Tn fnan ar ol ei sefydliad yn Cendl bu yno ychwanegiad mawr, nes yr 
oedd yr eglwys yn agos i 600 mewn nifer, a'r capel yn orlawn bob nos 
Sabbatb. Felly yr oedd pan aethum i yno. Ond cyn pen ychydig amser 
trodd aflteiniau o blant y diwygiad, fel ea gelwid, yn eu hol, ac ymadaw- 
odd lioaws i leoedd eraill, beblaw y rhai a aeth i Pontygof, fel nad oedd 
yr achos fawr cryfach pan yr ymadawodd na phan y sefydlodd yno. Yn 
yr ad^ yr oeddwn i o dan ei weinidogaeth yr oedd yn ei lawn nerth. 
Pregethai bob amser yn dda, a gwelais ef yn cael ambell oedfa hynod o 
lewyrchns, pan dorai ' Pegws o'r Bala' a Mrs. Jones, Wannpond, i 
foliann; ond nid oedd ganddo ef yr un dawn at borthi y gorfoledd, pan y 
torai allan, a(c oedd gan ei ragflaenydd Mr. Ridge. £r iddo yn fy amser 
i yn Cendl gael Uawer oedfa lewyrchos, nid wyf yn gallu cofio am un 
oedfa pan yr oedd wedi llwyr orchfygu pawb a phob petb. Yr wyf yn 
cofío iddo gael oedfaon grymus pan yn pregethu ar * Roddi y deymas i 
fyny i Dduw a'r Tad;* * Yt ysbrydion yn ngharchar,' a'r * Arwain am 
ddeugain mlynedd.' Yr oeddynt yn gyfarfodydd byfryd^ond nidoedd 
cynulleidfa Cendl yu un hawdd ei chyffroi. Clywais ef yn dweyd iddo 
gael oedfa nodedig unwaith yn Nhredegar, mewn cyfarfod yn nglŷn ág 
un o'r eglwysi yno; ond cynelid yr oedfa yn Siloh, Capel y Bedyddwyr. 
Dywedai na theimlodd erioed y fath beth. Ystyriai ef hòno yn un o 
oedfiion hapusaf ei oes. Yr oedd yr holl dorf wedi ei llwyr orchfygu ac 
yn wylo fel plant. Drwg genyf nad wyf yn cofio y testun, os clywais ef. 
Yn angladd Mr. Matthews yma, 3T oedd yn un o'i fanau mwyaf hapus. 
* Gorphen fy ngyrfa trwy lawenydd.* 

"Efe, fel y gwyddocb, er's blynyddau fyddai yn pregethu yn olaf yn 
hen gyfarfod Calan Castellnedd; a gwelais ef yn cael yma lawer oedfa 
lewyrchus iawn, ac y mae genyf gof nodedig am ddwy. Un o honynt 
oedd yr oedfaolaf yn nghyfarfod Calan 1875. Yr hen bregeth oedd gan- 
ddo y tro hwnw, * Crefydd yn yr achau.' Yr oedd.yn siarad yn hwylus 
a llithrig; y geiriau yn dylifo allan yn ddiatal. Nid oedd dim coU arno 
am air. Siaradai mewn goslef dyner a hynod effeithiol. Adroddai 
hanesyn ar ol hanesyn, yn y modd mwyaf medrus, nes yr oedd y dyrfa 
fawr wedi ei llwyr orchfygu. Nid oedd nemawr lygad sych yn yr holl 
gynulleidfa. £r nad oedd yno ddim gwaeddi, ond ocheneidio ac wylo, yr 
oedd yn un o'r cyfarfodydd rhyfeddaf y bum ynddo erioed. Yr oedfa 
araJI iddo oedd oedfa olaf cyfarfod Calan 1885, a'r Calan olaf iddo; ac un 
nodedig ydoedd. £i destun y pryd hwnw oedd, ' Ábraham yn cael ei 
gasglu at ei bobL' ^cbydig fisoedd cyn hyny y buasai farw Matthew 
Amold, a daeth ef drosodd i'r aogladd, a chan ei fod yn bresenol ceisiais 
ganddo bregethu. Ni roddodd ond esgym y bregeth, gan addaw ei 
thraddodi yn llawn y Calan dilynol. Cafodd fy w i gyflawni ei addewid, 
ac oedfa nodedig effeithiol ydoedd. Prin yr oedd gradd sych yn y capel. 



Digitized by 



Google 



264 GOFIANT 

Yr (Mdd ef ei han yn íòddhaol iawn arni; a bn siaiad mawr am dani am 
ddyddian wedi i'r oedfa fyned drosodd." 

Bjdd yr adgofion uchod yn ddian yn ddyddorol fel gweddiUion 
a gaf wyd gan nn a f a o dan ei weinidogaeth, ac a gafodd y cyfleus- 
deraa goren i'w adnabod. 

Diohon mai jn mysg ei frodyr yn y weinidogaeth yr oedd Dr. 
Beea yn ymddangoe i'r fantais oren. Tno y gwelid ef heb an llen. 
Tr oedd ganddo hyder ynddynt, ac yr oedd ganddynt hwythaa y 
parch dyfnaf iddo yntaa. Tn en plith hwy ygwelíd holl ochranei 
gymeriady ei bethan Ueiaf a*i bethaa mwyaf, ei bethan mwyaf 
dífyros a chwerthingar, yn gystal aU bethan mwyaf difrifol. Tr 
oedd diniweidrwydd plentyn ynddo. Ni fynai ddrygn neb, na 
sathra hyd yn nod ar abwydy n, ac eto, yr oedd y nddo ry w gyf rwysedd 
a ofalai yn wastad am dano ei hun. Pan yr elai cyf aill ato, yn aml 
elai allan gydag ef, a pharaí iV gyfaiU feddwl mai ei garedigrwydd 
fyddai ynperi iddo dd'od; ond byddai ganddo ef rywleoeddeisiea 
galw ynddynt; a byddai yn wastad ryw fantais o fyned y ffordd 
hòno; byddai yn nes; ac os byddai yn mhellach, byddaí yn fwy 
tawe!, ond byddai ganddo ryw leoedd i droi iddynt, ond rhag aros 
yn hir byddai yn gwneud esgus f od ganddo gyfaill yn ei ddysgwyl, 
felij eniUai o'r ddau du. Tr oedd ganddo doraeth dihysbydd o 
chwedlau — chwedlan y gongl a*r aelwyd, gwahanol iawn i'w 
chwedlau yn y pulpud--pruddaidd à difrifol nes peri i'w wran- 
dawyr wylo oedd ei hanesion yn y pnlpud ; ond digrifol a 
chwerthingar a fyddai Uawer o'i chwedlau ar yr aelwyd, f el yr oedd 
yn gwmnîwr difyrus. Buom yn rhyfeddu ato lawer gwaíth mor 
ddibaid y siaradai. Tn Amerìca, gwelsom hyn yn arbenig. 
Siaradai yn ddiorphwys yn y tai, yn y cerbydau, yn y trens, yn 
mhob man Ue y ca'i gwmni wrth ei f odd, ac yr oedd bob amaer yn 
siriol, a rhy w chwedl ddifyr a fyddai yn ateb pob amgylchiad. 

Tr hyn a'i gwnai yn nodedig yn mysg ei f rodyr, a'r hyn a barai 
ei fod mor hoff ganddynt oU, oedd ei fod mor anymhongar. 
Tywysog ydoedd mewn gwirionedd. Tr oedd ei oedran yn hawUo 
iddo anrhydedd, a buasai ei boblogrwydd a'i ddylanwad wedi pen- 
feddwi Uawer o ddynion; ond ni chymerai efe arno eí fod yn neb, ao 
xàà ymhònai i unrhywuchafíaeth. Bhoddid iddo y gadair fawr ar 



Digitized by 



Google 



DR. T. REBS. 265 

bob aelwyd, ae efe fyddai yn cael rhan y llew yn mhob cwmni, ond 
er hyny níd oedd dim o'i gwmpas a barai i'r lleiaf, na*r ieuengaf, 
dybied ei fod yn ei gly wed yn dweyd wrtho, "Eistedd di yma islaw 
fy ystol droed i." Brawd yn mysg brodyr ydoedd, a phawb yn 
gwneud yn hollol hyf arno, er ar yr un pryd yn teimlo tuag ato y 
parch dyfnaf. Ni fynai yr un o honynt i'r awel chwythu arno os 
buasai perygl iddi ei niweidio. Ysgrifenwyd y crybwyllion a 
ganlyn am dano, ar ein cais, gan y Parch. Job Miles, Aberystwyth, 
un oedd yn perthyn i dô oedd chwarter canrif ar ei ol ef yn y 
weinidogaeth; ac eto, un a gymdeithasodd lawer âg ef, ac a gafodd 
gyfleusderau mynych i fod yn ei gwmni; ac yn yr hyn a ysgrifen- 
odd, ceir golwg ar syniad y to hwnw am dano, ac mor anwyl oedd 
ganddo. 

" Y tro cyntaf i mi weled a chly wed Dr. Rees oedd ya nghyinanfa 
Bethlehem, Pentyrch, yn Mehefìn, 1854. Pregethai yn nghyntaf, am 10 
o'r gloch yr ail ddydd, o flaen Mr. Morgan, Llwyni, a Mr. DaYÌes, Cwm- 
aman. Yn Nghendl yr oedd yn weinidog yr adeg hòno. Ei destun 
ydoedd, * Yna y bydd y diwedd, wedi y rhoddo efe y deyrnas i Dduw a*r 
Tad,' &c., 1 Cor. xv. 24—26. Ni wnaeth nnrhyw argraff neillduol arnaf 
yr adeg hòno. Ei olwg a'i lais oedd y peth hynotat i mi ynddo ar y pryd. 
Nid oeddwn ond plentyn, mae yn wir, ond er hyny, yr oeddwn yn cymer- 
yd y dyddordeb dyfnaf mewn pregethwyr a phregethu. Fy mam oedd yr 
awdordod nchaf i mi ar y mater yr adeg hòno. Dy wedai wrthyf mai 
* Rees Cendl * oedd y pregethwr cyntaf am ddeg, a'i fod yn cael ei ystyr- 
ied yn bregethwr mawr, ac ychwanegai mai efe oedd wedi bedyddio Jacob, 
fy mrawd. Rhaid i nii gydnabod fod yr ychwanegiad wedi bod yn help 
mawr i gael fy nghydsyniad i ran flaenaf y mynegiad. Teinilwn ar y pryd 
ei fod yn rhy araf ac unffarf ei arddall i'w osod yu rhes flaenaf y preg- 
ethwyr. Y model o bregethwr i mi oedd yr hwn a feddai lais dochaidd, 
ac a barablai yn Ilithrig, ' ac yn canu yn dda,' a goreu oll os byddai yn 
chwysu tipyn yn o lew wrth wneud hyny. Nid oedd cymaint o bwys beth 
a ddy wedai, ond iddo feddu y cymhwysderau a nodwyd. Digon tebyg 
£y mod yn hyn yn cynrychioli yr elfen hòno yn mhob cynnlleidfa sydd o 
dan ddeuddeg oed, a nifer mawr, os nad y mwyafrif, o rai nwchlaw hyny 
yn ol barn ilawer. Fodd bynag, prin y cyfrifwn 'Rees Cendl' yn 
mhlith fy etholedigion. ^eth cryn amser heibio heb i mi ei weled al 
glywed drachefn. Os wyf yn cofio yn iawn, yn y Taihirion, noson o 
flaen cymanfa Caerdydd, y cefais y cyflensdra i'w wrandoyr ail waith. 
Pregethai ar y Gweddnewidiad, ac yr oedd wedi esgyn raddan yn nwch 
erbyn hyn. Prin y mae eisieu i mi ddweyd fy mod inau ychydig yn 

B 



Digitized by 



Google 



266 COPIANT 

hŷn na phan glywais eí gyntaf. Ar ol hyny llaosogodd y eyfleofiderau i 
nii i'w wrando hyd derfyn ei oes, ac am flynyddoedd nid oedd odid hr^- 
ethwr ag yr oedd yn well genyf ei wrando na Dr. Rees, Ahertawy. Yr 
oedd efe y peth elwir yn character yn mhoh man— yn y pnlpnd, yn y ty, 
ar yr heol, ac yn y tren. Ychydîg o newydd-deb oedd yn ei hregethan ; 
yn wir, pe edrychid ar lawer ol hregethau ar wahan i hob peth o'u cwm- 
pas, henafol a chyffredin yr ymddangosent. Ac eto onid y w hyn yn 
wir am hregethan llawer o enwogion y pulpud yn mhob oes ? Pan yn 
hamn pregethwr dylid ei gymeryd oll yn oll, Hawlia Dr. Rees hyn yn 
arhenig. Nid oes dim i'w adael allan. Mae ei faintioli, osgo ei ben, lliw 
ei farf, hynodrwydd ei lais, addfwynder ei ysbryd, tynerwch ei wyneh- 
pryd, dwysder ei deimlad, yn gystal a materion ei bregethau, i'w cy- 
meryd i'r çyfrif pan yn ceisio fiurfio barn am dano fel pregethwr. Gellir 
dywedyd yn ddibetrus am dano ef, fod y pregethwr yn /resh y rhan 
fynychaf. Cafodd lawer o oedfaon grymus iawn yn ei ddydd, ac anaml 
y hyddai neb yn gorchfygu cynulleidfa yn fwy cyfreithlon nag ef. Nid 
oedd byth yn ymgynyg at y sensational, ei yr adroddai iawer o hanesion 
duedd gyflrous. Teimlwn bob amser wrth ei wrando fod ei esboniad o'r 
ysgrythyr yn rhan arweiniol ei bregeth yn deg a flyddlon iawn i'w destun. 
Gwehüs ef yn cael oedfaon nodedig o dda lawer gwaith, ond nid wyf yn 
cofio i mi weled cynuUeidfa yn tori allan i orfoleddu o gwbl. Gwn i hyn 
fod laweroedd o weitbiau yn ei hanes, ond ni chefais i y fraint o weled 
hyny. Dichon mai y tro agosaf i hyny oedd yn agoriad Glandwr, Ffy- 
non Taf. Cymerodd byny le yn adeg adfywiad grymus 1859 ac 1860. 
Dechreu cyneu oedd y tân yn yr ardaloedd hyny y pryd hwnw, er ei fod 
mewn rhanau eraill o'r wlad yn cymeryd pob peth ol flaen. Yr oedd Mr. 
Bees, Cendl, Mr. Davies, Aberaman, a nifer eraill, newydd fod ar ym- 
weliad á'r Iwerddon, ac ar eu taith tuag yno, yn gystal a'r hyn a welsant 
yno ' ras Duw ' gosodwyd eu heneidiau hwythau ar dân. Yr oedd y 
ddau yn agoriad Glandwr. Pregethai Mr. Rees yn yr oedfa ddeg, ar ol 
Mr. Stephens, Brychgoed. £i destun oedd, * TyDU y galon gareg,' &c. 
Dy wedai fod rhai yn cwyno am fod pobl yn gwaeddi yn y cyfarfodydd. 
* Pa ryfedd eu bod yn gwaeddi,' meddai, ' mae ambell un yn myned i 
lewyg wrth dynu dant, acnid rhyfedd fod ambell un yn gwaeddi wrth fod 
Duw yn tynu y galon gareg allan.' Yr oedd nerth mawr yn cydfyned 
ft'r sylw, ac â'r holl bregeth o ran hyny, ond ni thorodd allan yn orfoledd. 
Cymerodd hyny le yn oedfa y prydnawD, pan adroddai Mr. Davies, 
Aberaman, hanes yr oedfa a gaf wyd yn Nghaergybi ar eu dychweliad o'r 
Iwerddon. 

"Un o'i brif nodweddion fel dyn oedd synUedd, Gwnaeth Dr. Bevan, ar 
ddydd ei angladd, sylw oedd yn bur gywir am dano. Nid wyf yn cofio y 
geiriau yn fanwl, ond tebyg i hyn oedd y sylw:— ' A want of modesty 



Digitized by 



Google 



DR. T. REES. 267 

arîsÌDg from pnre simplicîty.* Yr oedd yn nodedìg felly. Caniateid 
iddo, ar gyfrìf y syndrwydd plentynaidd hwn, wnend llawer o bethan a 
fuasent yn anweddus a gwrthun iawn niewn eraill. Bum gydag ef 
droion mewn tai dyeithr, ac ar ein mynediad i mewn ni fyddai raid iddo 
ef aros i gael introduction ì*t teulu, er heb eu gweled erioed. Ëlai yn 
mlaen at foneddigesau dyeithr, gan estyn ei law a'i ' How do ye do/ 
neu 'Shwd y'ch chì/ a'r cwbl mor weddus a phe buasai wedi câel y 
cyflwyniad mwyaf Ôurfiol. Ni feiddiai neb arall wneud hyn heb dros- 
eddu deddfau moesgarwch. Ond yr oedd ef yn hyn uwchlaw deddf. 
Pell oedd hyn o fod yn dramgwydd ynddo. Yn wir, yr oedd yn un o*r 
elfenau a sicrhaodd serch mor gyffredinol tuag ato. Plentyn mawr, ond 
anwyl iawn ydoedd, ac felly yr ymddygid tuag ato gan lawer. Bum yn 
synn lawer gwaith at hyfdra rhai o honom tuag ato, ac yntau gymaint 
yn hŷn na ni. Ond nìd oedd ein hyfdra yn haerllugrwydd mewn un modd» 
eithr ^r oedd yn llawn o barch gwirioneddol. Gwir y rhoddai yr elfen 
hon ynddo gryn ddifyrwch i ni yn fynych. Cof genyf fod nifer o frodyr 
yn treulio ychydig ddyddiau gyda'u giiydd yn Llanwrtyd yn haf 1874. 
Yr oedd Dr. Rees yn un o honynt. Lletyem yn yr un ty. Yr oedd gofal 
eîn bwrdd ar wr caredig iawn, ac un a wyddai yn well na phawb sut i 
drafod y rhai oedd dan ei ofal. Dr. Rees fyddai y cyntaf wrth y bwrdd 
bob amser, ac os dygwyddai fod yno damaid gwell na'i gilydd, a dim ond 
digon i un o hono, gofynai gyda'i lais dolef us, ' I fi mae hwna ?' £fe 
fyddai yn cael y tamaid cyntaf a'r goreu hefyd, nid yn unig ar gyfrif ei 
oed a'i safle, ond hefyd ar gyfrif y plentynrwydd oedd yn gymaint o 
ddirgelwch ynddo. Medrai droi yr elfen hon i fantais pan na feddyliai neb 
ei fod yn amcanu at hyny, Yr oedd ef a minau mewn cyfarfod pregethu 
nnwaith, a Iletyem yn yr un ty. Nid oedd gwr y ty yn ysmocio, ond yr 
oedd wedi darparu digon o dybaco Bryste i'r Doctor. Y boreu cyn 
ymadael o*r Ue dy wedai y Doctor wrth ein Uety wr, * 'Dych chi ddim yn 

smoco Mr. V 'Nac ydwyf siwr, Dr. Rees,' oedd yr atebiad. 

• Mae perygl i'r tybaco yma sychu ynte;' * Oes o'm rhan i,' atebai y gwr, 
ond heb weled flordd o'r auhawsder. ' Efallai y leiciech i fi ei gymeryd 
gyda fi,* oedd awgrym y Doctor o'r modd i ddyfod o'r dyryswch, ac â 
hyn y cydsyniodd y gwr yn galonog. Yr oedd yn brofedigaeth lem i mi 
i chwerthin allan wrth weled yr ymdrafodaeth hon yn cael ei chario yn 
mlaen mor ddifrifol rhwng y ddau. Byddai yr elfen blentynaidd yn peri 
Ilawer o ddifyrwch i mi. Yr oeddym ein dau yn cydgerdded un o ystryd- 
oedd LiverpooI un tro, ac yn sydyn iawn ymaflodd yn fy mraich gan 
ddweyd, * Stopwch am funyd, mae arnaf eisieu myned i mewn yma,' gan 
gyfeirio at siop. ' Beth sydd eisieu arnoch?' ebe finau. * Ëisieu sweets^ 
oedd yr atebiad; ac i fewn yr aeth. Yr oedd yn ormod i mi i allu dal, 
a bu yn rhaid i mi i dori allan ar ganol yr heol. Ond yr oedd yr elfen 



Digitrzed by CjOOQIC 



268 COPIANT 

hoD yn nghyd â phethaa eraill yn ei wnend yn anwyl iawn genym oll. 
Mae amgylchiad arall nodweildiadol o hono yn dyfod i'm cof . Yn Liver- 
pool y cymerodd hwnw le hefyd. Yr oeddym yno mewn rhyw gymanla, 
ac yn lletya ein dan yn nhy y diweddar Mr. Benjamin Owen. Yr oedd 
y Dootor yn ymadael o*m blaen, ac yn gorfod oodi yn forenach na mi» 
Cyn fy ngadael daeth at y gwely, a*r peth eyntaf a glywswn oedd ei lais 
hynod yn fy nghlost, a'i law fawr am fy mraich, ac yn dy wedyd, < Ffar- 
welwch maohgen i, peidiwch dihnno/ ac yntan ar yr nn pryd yn fy 
ysgwyd ei oren. Anhawdd cael dim yn f wy nodweddiadol o hono na'r 
enghraifft yna. Un o'r profion amlycaf ei fod yn characUr ydyw y 
fiaith fod cynifer o hanesion am dano. Nid ydynt oll yu wir, ond y mae 
llawer o honynt, ac y mae mwy o honynt nag a gydnabyddai ef. Dy- 
wedai ef yn fynych mai ' Apocrypha ' oedd llawer o honynt, a dian fod 
hyny yn gywir am amryw. Yr oeddym ein dan yn Nghymanfa Mon,yr 
hon a gyuelid y flwyddyn hòno yn Menai Bridge, a lletyem gyda'n gilydd« 
Yr oedd y gymanfa tna chanol Mehefia, ac yr oedd yntau fìs cyn hyny 
wedi ei ethol i gadair Undeb Cynulieidfaol Lloegr a Chymrn. Hwnw 
oedd prif ddygwyddiad y tymhor iddo ef, a dian ei fod yn pwyso yn 
drwm ar ei feddwL Deffroab rywbryd yn y lios, ac yr oedd yntan yn 
cysgn. Yn mhen tipyn, cly wn ef yn dywedyd, <My dear Brethren'— dim 
ychwaneg. Pan yn codi bore dranoeth, dywedais wrtho ei fod wedi 
dechren eisoes ar ei Anerchiad. 'Wel?' meddai yntan, 'beth sydd?' 
Adroddais iddo yr hyn a glywswn: ond ni chredai. 'Stori o'ch gwaìth 
ch'i yw hi, y mae eich delw ch'i arni,' meddai wrthyf. Ond yr oedd yn 
eithaf gwir. Credai fy mod i ac no nen ddau eraill yn gwneud ambell i 
stori am dano, er mwyn difyrwch. Ond nid oedd byth yn colli ei dymher, 
ac nid oedd neb yn mwynhau ystori ddifyr yn well nag ef. Pan adrodd- 
iájoke am dano yn ei glyw, ni byddai byth yn cythruddo a digio, ond 
adroddai hanesyn neu sylw am ry wun arall yn y fan,a Ilwyddai drwy hyny 
i agor sianel newydd i gwrs yr ymddyddan. Yr oedd ar ei ben ei hun 
yn y rhan f wyaf o bethau, ac y mae y gwagder -cu: ei ol yn fawr iawn. 
Yr oedd ein serch ato y u hollol bur,ac felly hefyd y mae ein hiraeth ar ei ol. 
Yr oedd yn ffafryn teuluoedd yn gystal a chynulleidfaoedd, ac i'w frodyr 
yn y weinidogaeth yr oedd yn gyfneriad arbenig—yTL dad ac yn/ratod,*' 

Yr oedd y neilldaolion at y rhai y cyfeirir uchod yn amlwg 
ynddo. Llwyddai yn rhyfedd i ddyfod allan o bob anhawsder, a 
phan y tybiai pawb arall ei fod wedí ei gau i mewn gwelai ef ffordd 
o ddiangfa. Un noswaith, er's Uawer o flynyddoedd yn ol, yr 
oeddym yn cysgu yn nghyd yn Clare Street, Llundain, hen lety 
ein hoff gyfaiU y Gohebydd. Rywbryd ganol nos clywem ef yn 
dywedyd, " Y mae gen' i bedwararddeg o gyfeillion." " Pwy 



Digitized by 



Google 



BR. T. mSEB. 269 

ydyn' nhw?" gofynem îddo. "Pwy ydî pwy?" gofynaî yntau, 
erbyn hyn, wedi haner deffro. " Ond 'doeddech ch'i yn à'eyd yn 
awrfodgynocheh'i bedwararddeg ogyfeiUion; pwyydyn'nhw?" 
ail ofynem. " 'rych ch'i yn uo," meddai, gan droi ar ei ochr, a 
chysgu hyd y boreu. Mae hen chwedl am dano yn mhalas Mr. 
Thomas Barnes, Qninta, ond er mor gyhoeddus ydyw, gau ei bod 
yn wir, ac mor nodweddiadol o hono, ni byddai yn iawn ei gadael 
allan o'i Gofiant. Aeth i'r Quinta i weinyddu am Sabbath yn y 
capel a godwyd heb fod nebpell oddiwrth ei balas gan y boneddwr. 
Deallodd wedi myned yno ei bod yn edrych yn dywyll amo am 
ysmocio, ond penderfynodd na ddywedai ddim, er mor anhawdd 
oedd meddwl bod yno o brydnawn Sadwrn hyd foreu Llun heb 
flas y bibell. Prydnawn Sadwm, pa fodd bynag, arweiniwyd ef 
gan Mr. Bames i'r ardd i fysg y prenau a*r Uysiau; a dangosai 
iddo ryw blanigyn a phryfaid arao, yn gwywo ei ddail; ac na 
wyddai pa beth oedd i'w wneud i'w lladd. Awgrymai Dr. Rees yn 
y fan mai y peth tebycaf fyddai mwg tybaco. " Can you smoke?^^ 
gofỳnai y boneddwr ar unwaith. " / would not mind trying^'* 
oedd ei ateb parod. Nid er ei fwyn ei hun, nage, ond er 
mwyn lladd y pryfaid; ac yno y cyrchai o hyd i foddio y bonedd- 
wr, wrth reswm, ac nid i'w foddio ei hun. Drwg genym fod 
cynifer o'r chwedlau am dano yn nglŷn â'r myglys; ond gan mai 
felly yr oedd nid oes genym ond mynegu yn gywir am dano. 
Un o'r cwestiynau cyntaf a ofynai pan elai i dŷ fyddai, " Pa 
un aí yma ai yn y gegin 'rwy' i 'n cael smoco?" Nid oedd 
dadl yn ei feddwl nad oedd i gael yn rhywle, ond y cwestiwn 
oedd yn mha le. 

Un o'r troion mwyaf chwerthingar ddygwyddodd o gwbl, a 
welsom ni yn nglŷn â hyn, oedd yn LiverpooL Tr oedd wedi el 
gyhoeddi i bregethu ar un nos Fawrth mewn ystafell yn Llanrwst 
Street, lle y pryd hwnw y byddai oedfa Gymraeg bob nos Pawrth. 
Tr oedd hen gyfaill iddo o Lanelli, Mr John Hopkin, yn byw 
gerllaw yno; ac yr oedd ef a minau, a'n hen gyfaill hoff, Mr. 
Stephens, Liverpool, wedi addaw galw yno ar ein ffordd i'roedfa; 
ac yr oeddym yno f wy nag awr cyn yr amser. Bisteddai Dr. Rees 
a Mr. Stephens un o bob tu i'r tân i fwynhau y bibell; ac yr oedd 



Digitized by 



Google 



270 COFIANT 

Dr. Rees, fel y byddai arfer, a'i het am ei beu. Yn fuan daeüi 
gwr y ty adref o'i waith, a pharotoai y wraig dê iddo, a gwasgai 
arnom ninau i uno, ond yr oeddym wedi ein diwallu cyn d'od 
yno. Cyn cyfranogi o hono, tybiai John Hopfciu, yn briodol 
iawn, fod yn weddus gofyn bendith arno, ond ni thybiai yn 
weddus gwneud hyny ei hun, a thri o bregethwyr yn y Ue. 
Rhoddodd amnaid, gan hyny, i Dr. Rees i wneud, ond dywedai 
ein bod ni wedi cael tê. Rhoddodd John Hopkin amnaid eilwaith 
am iddo wneud; a chan dynu y bibell o'i ben, a'i het oddiar ei 
beu, a'u dal un yn mhob Uaw, goíynodd y Dr. fendith; ond gyda'i fod 
yn gorphen dywedaì, "Mi gymera' i gwpaned Mrs. Hoptíns." Ni 
bu erioed fwy o brofedigaeth i ni; ond, yn ffodus, cadwodd Mr. 
Stephens a minau heb edrych ar ein gilydd, ac feUy diangasom. 
Yn ystod yr un ymweliad o'i eiddo â Liverpool, yr oeddym ein tri 
yn myned o dŷ Dr. Rees yn Beaumont Street, ac i fyny yr heol, 
ac yn pasio eglwys yno: " Dyma eglwys," meddai Dr. Rees, " ond 
un fach yw hi." '* Bach," atebai Mr. Stephens, ** nage, mae hi yn 
fwy nag Ebenezer ;" ac aeth yn dipyn o ddadl. " Pa sawl Uath o 
hyd yw Ebenezer?" gofynai Mr. Stephens. " Mae yn 24 tufa's i'r 
gwelydd," atebai Dr. Rees. " Wel, ni fesurwn hon ynte," meddai 
Mr. Stephens, gan ddechreu ei chamu. Nid oeddym fawr uwch 
na'i haner cyn ei fod wedi camu 24 Uath. Gwelodd ei fod wedí 
camgymeryd am ei maint, ac meddai, "Wel, gadewch hi yn y man 
yna." "0, 'doeddwn i ddim yn meddwl myn'd a hi odiiyma," 
meddai Mr. Stephens yn y ffordd arwyddocaol oedd ganddo, nes y 
chwarddai y Doctor yn iachus. Yr oedd yn rhyfedd yn ei aUu i 
ddyfod aUan o bob anhawsder. 

Yr oedd yn ddyn o natur garedig iawn. Nid oedd dim na wnai 
os gaUai. Aeth o'i ffordd lawer gwaith er mwyn gwneud caredig- 
rwydd â brawd y byddai rhyw anghaffael amo. öelwid amo 
weithiau i gyfryngu mewn amgylchiadau o anghydfod, ac er mai 
anaml y mae neb oddiaUan yn Uwyddo i wneud fawr o les mewn 
achosion feUy, eto, os gwnai neb ef, yr oedd efe yn un o'r rhai 
tebycaf ; ac yr oedd yn Ued sicr, o leiaf, o fyned o bob Ue feUy heb 
wneud y drwg yn waeth. Elai ei air yn mheU gydag eglwysi pan 
y cymeradwyai unrhyw un i'w sylw, er nad oedd neb yn mheUaich 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 271 

ymyraeth âgeglwysi yn newisiadgweinidogion; ond gwrandawai 
y rhan fwyaf ar ei air ef ; ac er, hwyrach, ddarfod iddo gamgymer- 
yd weithian, eto, dichon mai anaml y ceir neb a wnaeth lai o gam- 
syniadau. Mae dau eithafion y dylid eu gochel yn nglŷn á hyn. 
Un ydyw ymyriad diachos pobl oddiallan mewn cymhell a gwthio 
dynion ar eglwysi. Os oes rhywbeth y dylai Eglwysi Annibynol 
fod yn f wy eiddigus na*i gilydd yn ei gylch, dyna ydy w, eu hawl i 
ddewis eu gweinidog eu hunain, heb unrhyw ymyriad allanol. 
Os nad ellir ymddiried hyny i eglwys, nid yw yn gymhwys i 
fod yn eglwys Annibynol. Mae ambell i weinidog pan yn ymad- 
ael â lle yn orawyddus am sicrhau ei olynydd cyn yr elo ymaith. 
Ofna i'r eglwys wneud camgymeriad oni bydd ganddo ef law i'w 
chyfarwyddo, ac wedi yr elo ymaith bydd, trwy ohebiaeth â rhỳ w 
gyfeillion o'i eiddo, yn ymyraeth yn barhaus â hwy. Pan yr 
ymedy gweinidog âg eglwys, goreu pa Iwyraf y derfydd â hi, a 
goreu pa leiaf a ymyro yn ei hachosion, a gwell hefyd ydyw i bob 
gweinidog cymydogaethol gadw ei ddwylaw yn mhell. Os uchel 
hawl yr eglwys ydyw, ymddirieder ef iddi heb unrhyw ymyraeth 
allanol. Gwell fyddai genym dderbyn gweinidog a roddid mewn 
lle gan gynadledd, neu esgob swyddogol, na derbyn un a wthid yn 
ddirgelaidd gan ymyrwyr diawdurdod. Gan mai gwaith yr eglwys 
ydyw, gadawer ef iddi; ac er y gall gamgymeryd weithiau, eto, y 
mae y camgymeriadau a wnayn sicr o fod yn Ujû nag a wnai wrth 
wrando ar y rhai oddiallan a fyn ymyraeth. 

Ond y mae eithafibn arall y mae yn bosibl i eglwysi syrthio iddo: 
i ddirmygu barn a chynghor pawb. Nid oes dim mewn Annibyn- 
iaeth yn erbyn ymgynghoriad. Gall fod y gweinidogion cyfagos 
yn gwybod rhywbeth am hanes a chymeriad un na wyr yr eglwys; 
a'r hyn, pe gwyddent, na feddylient am ei alw; ac y mae yn ddoeth 
ac yn ddiogel iddynt, er eu mwyn eu hunaín, yn gystal ag er mwyn . 
cysur eraill, i ymgynghori â'r rhai a all f od yn gwybod mwy na 
hwy. Ond y mae rhai eglwysi yn tybied y byddai ymgynghori â 
neb yn sarhad ar eu hannibyniaeth hwy ; ac ofnwn fod rhai, weith- 
iau, yn y gorchwyl pwysig hwn yn dirmygu barn a syniad pawb 
ond yr eiddynt eu hunain. Ni bu Dr. Rees erioed yn euog o'r 
cyntaf ; a dichon nad oedd neb y buasai y rhai mwyaf eithafol yn 



Digitized by 



Google 



Î72 oopiAirr 

en symad am Annibyniaeth yn barotach i ymgynghori âg ef. 
Gwyddai pawb fod Uesiant a chynydd yr enwad oll yn agoB iawn 
at ei galon. Bn o help mawr i lawer mewn ad^u digon eyfyng 
amynt; ac ni ch'ai eglwysi y byddai yn wasgedig arnynt, hyd y 
gallai ef, Buddo o dan en baich. Efe a gynorthwyodd lawer, ac a 
gryfhaodd ddwylaw oedd wedi llaesn, ei ymadroddion a godasant í 
fyny yr hwn oedd yn syrthio, ac a nerthodd y gliniau oedd yn 
camu. 

Yn ei ryddfrydîgrwydd a'i frawdgarwch at enwadau eraiUyr 
oedd yn nodedig. Yr oedd ei galon yn eangach na'i enwad. 
Ysgrífena cyfaill atom, oddiar dystiolaeth un a fu yn hir yn aelod 
gydag ef yn Cendl, fod hyny yn amlwg ynddo yno. Elai i gyfar- 
fodydd enwadau eraill, bu yn foddíon i gychwyn cyfarfodydd 
gwedd'ío undebol; pregethai yn aml yn nghyfarfodydd y gwahanol 
enwadau; a phan, trwy ryw amryfusedd, y byddent mewn profed- 
igaeth yn un o'u gwyliau, ato ef y tröent, ac anaml y tröent yn ofer. 
Gwelai ef rj w flPordd i'w helpu. Yn Abertawy yr oedd yn nodedig 
felly. Pwy bynag fyddai yn galw — Cymry neu Saeson, Bedyddwyr, 
Methodistiaid, neu Wesleyaid, nid oedd dim gwahaniaeth pwy, yr 
oedd ef yn wastad yn barod. Medrai ystumio amgylchiadau yn 
rhyfedd pan wasgid ef i gyfyngder ; a Ilawer gwaith y cadwodd 
ddau wasanaeth yn ystod amser yr un oedfa. Yr oedd ei fyrder 
fel pregethwr yn help mawr íddo mewn amgylchiadau felly. 

Ond yn ei enwad ei hun yr oedd yn allu, ac yn Abertawy y daeth 
i gael ei gyfrif yn esgob cyffredinol. Yr oedd ei olwg, ei osgo, a'i 
lais yn peri iddo ymddangos yn hen pan nad oedd ond ieuanc; 
ond yn ei flynyddoedd olaf yn Abertawy yr oedd golwg urddasol 
arno. Dywedai gwr cyfrifol o enwad arall, a chyfaiU hoff gan Dr. 
Rees, mewn rhyw haner ceUwair, y byddai wrth dd'od i'r 
dref at ei fasnach bob boreu Llun yn cyf arfod à churadiaid y dref 
yn myned i dŷ y Ficer i roddi cyfrif o'u goruchwyUaeth y dydd 
o'r blaen; ac wedi dyfod yn mlaen, gwelai weinidogion yr Annî- 
bynwyr yn brysio i dŷ Dr. Rees ar yr un neges. Nid dyna y cwbl 
y dywedai ei fod ar ei ffordd yn ei weled, ond bydd hynyna yn 
ddigon i'n pwrpas ni. Cyrchent ato yn ddiau, ond os nad i roddi 
cyfrif o'u goruchwyUaeth, eto, oblegid y parch oedd ganddynt 



Digitized by 



Google 



DS. T. nm&. 278 

iddo, a'r hyfrydwch a f wynhäent yn ei gwmnî, ẁc ond odid na 
byddai ar rai o honynt eisieu rhywbeth ganddo. Yr oedd tuedd 
ynddo bob amser i wneud y cylch y byddai efe ynddo y pwysicaf 
yn mhob ystyr. Felly yr oedd yn LlaneUi, ac felly yn Cendl 
hefyd; ond wedi dyfod i Abertawy, nid oedd dadl i fod mwyach. 
Yr oedd hyny yn gryf iawn hefyd yn ei gyfaill, Mr. Davies, Caer- 
dydd; a phan oedd y naill yn Áberaman aV Uall yn Cendl, byddai 
yn ddadl yn fynych rhyngddynt; ond pan wahoddodd Aberdar yr 
Undeb Cynnlleidfaol yno, nid oedd lle i ddadl mwyach, yr oedd 
yn rhaid i Cendl roddi i fyny, er mai cyndyn iawn oedd y Doctor 
i wneud hyny. Ond wedi symud o honynt, un i Gaerdydd, a'r 
Uall i Abertawy, y mae gorseddfa yr awdurdod yn symud hefyd. 
Ond i ba le? Mynai Mr. Davies mai Caerdydd oedd tref ydyfod- 
ol; ond mynai Dr. Rees mai Abertawy oedd eisoes yn yr awdurdod; 
ac nid esgeulusai ddwyn ar gof i'w gyfaill fel y cofiai efe Gaerdydd 
yn dref fechan, a'i thrigolion yn Uai na phum' mil mewn nifer. 
Abertawy oedd y Ue, ac elai yn hyawdl ar yr aelwyd wrth fynegu 
am fawredd y dref, a'r dyfodol oedd iddi. Siomwyd ef hyd ddig- 
Uonedd pan y penderfynwyd mai yn Nghaerdydd yr oedd Prifysgol 
Deheudir Cymru i fod; ac os machludodd yr haul ar ei ddigofaint 
at neb erioed, machludodd amo at y rhai a benderfynodd hyny. 

Nid oedd unrhyw anrhydedd gan ei enwad i'w roddi, na rodd- 
wyd ef amo ef . Nid y w yn debyg fod neb yn ei oes a bregethodd 
yn amlach nag y pregethodd efe mewn cyfarfodydd a chymanfa- 
oedd, a chafodd am dymhor hir y Ue amlycaf ynddynt. Pan 
benderfynwyd cael Cadeirydd blynyddol i Oymanf a Morganwg, ef e 
oedd y cyntaf a ddewiswyd. Pan nad oedd ond cymharol ieuanc 
yn Cendl, ctholwyd ef yn Gadeirydd PwyUgor Coleg Aberhonddu. 
Os byddai rhyw ddirprwyaeth i'w hanfon, yr oedd yn rhaid ei gael 
yn un. P<in y flPurfiwyd Undeb yr Annibynwyr Cymreig, efe oedd 
yr- ail a ddewiswyd yn Gadeirydd. Yn nglŷn â Chyf arf od Hydrefol 
Undeb CynuUeidfaol Lloegr a Chymra, 1871, a gynaUwyd yn 
Abertawy, y penderfynwyd cychwyn yr Undeb Cymreig. Yr oedd 
y peth wedi bod o dan sylw y Gymanf a Bedair Sirol a gynaUwyd 
yn Ebenezer, Abertawy, y dyddiau olaf yn Mehefin, 1870. Daethai 
dirprwyaeth yno oddiwrth Gymanf a Maldwyn i osod y mater ger« 



Digitized by 



Google 



274 OOFIANT 

bron, cynwysedig o'r Parchedigion 0. Evans, Llanbrynmair, — ^yn 
awr Dr. Eyans, Llundain,— D. Rowlands, B.A., Trallwm, — yn 
awr Proflf. Eowlands, Aberhonddu,— a*r diweddar Mr. JohnGrifSth 
(Oohebydd). Nid yn rhyw wresog iawn y derbyniwyd y eynygiad, 
ond penderfynwyd galw cyfarfod yn y Drefnewydd, Maldwyn, çyn 
diwedd y flwyddyn, i ystyried y mater, gan ddymnno i ryw rai o 
bob cyfundeb yn Nghymru i fod yno. Cynaliwyd yno gyfarfod 
Tachwedd 2i1, ac er f od y teimlad cyfiFredinol yn mhlaid yr amcan, 
cynghorwyd ymbwyllo cyn penderfynu, nes y deuai y teimlad yn 
fwy addfed; a gohiriwyd unrhyw ystyriaeth pellach hyd Qyfarfod 
Hydrefol yr Undeb OynuUeidfaol y flwyddyn ddilynol, yr hwn 
oedd i fod yn Abertawy, ac y ceíd yno ddarn o ddiwmod i wneud 
y trefniadau. Yno eisteddwyd mewn cynghor i ystjrried y mater, 
ac yr oedd Dr. Rees yn un o'r rhai mwyaf cefnogol iV flFurfiad; ac 
mewn Cyfarfod Cymreíg, a gynaliwyd yn Ebene2ser, Abertawy, noa 
lau, Hydref 12fed, 1871, o dan ly wyddiaeth ein cydwladwr parchus 
Henry Richard, A.S., y pasiwyd penderfyniad i flfurfio Undeb yr 
Annibynwyr Cymreig, ac y cytunwyd ar ei gyfansoddiad. Cynal- 
iwyd y cyfarfod cyntaf yn Nghaerfyrddin, y dyddiau cyntaf yn 
Medi, 1872. Dr. Rees a bregethodd yno yn gyntaf un o bregethan 
yr Undeb, fel eu gelwir, yr hon sydd wedi ei chyhoeddi yn yr 
adroddiad. Y mater ydy w— "Llais yr Ysbryd at yr eglwysi;" ac fel 
ei holl bregethau yr oedd yn air yn ei amser. Yn*Nghaerfyrddin 
dewiswyd ef i fod yn Oadeirydd y flwyddyn ganlynol yn y cyfarfod 
oeddi'w gynal yn Nghaernarfon. Ond y flwyddyn hòno— 1873— 
fel y gwelsom yr anmharwyd ei olygon, fel y bu yn methu am fis- 
oedd, a chan na allai fod yn Nghaernarfon, cymerodd arall ei 
swydd. Yn 1874, yn y cyfarfod yn Merthyr Tydfil, dewiswyd ef 
yr ail waith, ac i gymeryd y gadair yn y cyf arfod dilynol oedd i V 
gynal yn NhreflFynon, ac a gynaliwyd yno y dyddiau cyntaf yn 
Awst, 1875. Yno traddododd ei anerchiad o'r Gadair ar Iferth yr 
EglwySy ac nid rhaid iddo wrth ganmoliaeth i'r rhai a'i darllenodd 
yn yr adroddiad. Pa anrhydedd bynag oedd gan ei enwad i*w 
roddi efe a'i cafodd, ac ni roddwyd erioed ddim iddo nad oedd yn 
gweddu amo. Yr oedd i fyny â phob amgylchiad, a'pha bwysicaf 
fyddai, llwyddai yntau yn wastad i godi i fyny ato. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 275 

Ond nid ei enwad yn Nghymra yn unig a*i hanrhydeddai, ond yr 
oeddyn fawrjn f wyaf yn ddiau,a chymeryd pob peth yn nghyd,o holl 
weinidogion Cymru, yn ngolwg y Saeson. Yr oedd llawer o honynt 
yn credn nad oedd dim yn eisieu ond sicrhan fFafr Dr. Bees, ac 
yna y gallai efe fel peiriant cryf dynu holl Qymru yn y tren ar ei 
ol. Gwyddai ef yn amgen, er hwyrach nad aeth i'r drafFerth o 
geisio eu hargyhoeddi hwy. Yr oedd wedi bod yn amlach ar 
Iwyfan yr Undeb OynuUeidfaol, ac ar ei bwyllgorau, na neb arall o 
Gymru,ac naphawb arallgyda'u gilydd; ac yn 1884,dewiswyd ef yn 
Gadeirydd Undeb Cynulleidfaol Lloegr a Chymru, yr anrhydedd 
uwchaf sydd gan yr enwad i V roddi. Efe oedd y gweinidog Cymreíg 
cyntaf a etholwyd. Yr oedd y Parchedigion D. Thomas, B A., 
Bristol, a Thomas Jones, Abertawy, a Henry Bîchard, Ysw., A.S., 
y rhai oeddynt Gymry trwyadl, wedi bod yn gadeirwyr yn flaenorol, 
ond yr oeddynt hwy mewn cysylltiad uniongyrchol âg Eglwysi 
Seisnig. Dr. Bees oedd^y gweinidog Cymreig cyntaf i gael ei 
ethol i Gadair yr Undeb, ac etholwyd ef gyda'r unfrydedd mwyaf . 
Dyma binacl uchaf ei anrhydedd cyhoeddns, a theimlai ei hun ei 
fod wedi dringo yn uwch nag y dychymygodd ei galon, oddieithr 
hwyrach yn ei flynyddau olaf , fel yr oedd wedi nesu at droed y 
gadair, y gallai ddarfod iddo feddwl, hwjrrach, y deuai y dydd yr 
eisteddai ynddi. Ond os daeth y fath ddychymyg iddo, yn 
ddiweddar iawn y daeth, a chadwodd y cwbl iddo ei hun. A phan 
y cofiwn y grisiau ar hyd y rhai y dringodd, a'r dinodedd o'r hwn 
y cychwynodd, a'r anhawsderau oedd ar ei ffordd, y mae y peth 
braidd yn anhygoel. Dywedir fod Dr. Jenfcyn, wedi ei etholiad yn 
Uy wydd Coleg Coward, ar ymweliad â Merthyr, ac iddo fyned gyda 
chyfaill i weled rhy w hen bwU glo y buasai yn gweithio ynddo yn 
grotyn, ac iddo dori i wylo, a phan y gofynwyd iddo paham y 
wylai, mai ei ateb oedd, '* Meddwl ddarfum fi pa faint o ffordd 
sydd o waelod y pwll glo yma, lle y cychwynais, i Gadair Coleg 
Coward, ac mor ddyledus wyf i ras Duw." Os na fyn^odd Dr. 
Bees ei deimladau yn hollol mewn geiriau f el yna, y mae yn ddiau 
na threuliodd yntau mo'r flwyddyn ar ol ei etholiad heb iddo, yn eî 
feddwl, lawer gwaith geisio mesur y pellder oedd o fwthyn llwyd 
Pen-pont-bren, Ue y ganwyd ef, a choty tlawd Bancyfêr, Ue y 



Digitized by 



Google 



276 COFIAOT 

mageBÎd ef, ac ochrau moelion y Mynyddibach, lle y chwarenu yn 
fachgen, hyd Gadair ündeb OynuUeidfaol Lloegr a Chymru; ac 
nad oedd yntau yn barod i ddweyd, ** Canys trwy ras Duw yr 
ydwyf yr hyn ydwyf ." 

Blwyddyn o bryder iddo ef oedd y flwyddyn hòno, adechreuodd 
yn fnan i feddwl am yr anerchiadau oedd ganddo iV traddodí. 
Ownaeth ei feddwl i fyny mai " The Power of the Pulpit " fyddai 
ei destun yn Mai, ac maî " The Power of the Ghurch " fyddaí 
ei destnn yn yr Hydref , yr hon o ran sylwedd a draddodasai yn 
Oymraeg o Gadair yr ündeb Cymreig yn NhreflPynon. Cyfar- 
fyddasom â*n gilydd lawer gwaith yn nghoríf y flwyddyn hòno, ac 
at ei anerchiadau y byddai yn myned o bob man, fel yr oedd yn 
eglur fod y peth yn pwyso yn drwm ar ei feddwl. Gwahoddai 
bawb o*í gyfeillion i ddyfod i Lundain i ddal ei freichiau. Y tro 
diweddaf y bu yn Liverpool oedd yn nghyfarfod Jubili taliad 
dyled Oapel Park Road, lonawr 18fed a'r 19eg, 1885. Tr oedd ef 
a . Mr. Stephen, Tanymarian, yno yn siriol iawn, a bychan 
feddyliem mai dynaeu hymweliad olaf à ni. Âeth Dr. Bees 
rhagddo a'i waith y misoedd dilynol heb unrhyw arwydd o 
anmhariad amo. Diwmod angladd eín hen gyfaiU y Parch. 
Simon Eyans, cyfarfuom drachefn, ac ymddangosai í ni yn gryf 
fel arferol. Treuliasom y boreu hwnw yn hapus gyda'n gilydd yn 
nhy y Parch. 0. R. Owen, Glandwr, Ue yr oedd efe er y noson 
flaenorol. Aethom i Caerorion yn gynar, ac yn amserol 
i'r capel, ac yno y pregethodd Dr. Rees ddiweddaf oddiar y 
geiriau, "Ond yr ydym yn hyf, ac yn gweled yn dda yn 
hytrach fod oddicartref oV corff, a chartrefu gyda*r Arglwydd." 
Pregethodd yn nodedig o dyner ac eflPeithiol. Yr oedd y capel yn 
oiiawn wrandawyr, a Uawer iawn y tu allan; ac er mwyn clywed, 
agoríd ychydig ar ddrws yn yr ochr, trwy yr hwn y deuai awel 
lem, oer. Tybia rhai i'r awel hòno ymaflyd ynddo, ond ni chwyn- 
odd ddim, ac nid oedd unrhyw arwydd niwed arao. Buomyn aros 
dro ar orsaf Llanglydwen, ac eilwaith ar orsaf Whitland, ac yr oedd 
erbyn hyn yn oer, a gall ddarfod i hyny eflFeithio arao. Perswad- 
iodd ni i fyned gydag ef adref, a chydsyniasomi hyny, er nad oedd 
genym un bwríad i fyned, ac yr oedd allan o*n flíordd; ond o her- 



Digitized by 



Google 



BR. T. RE£S. 277 

wydd ei daerni ef, ae er mwyn cael cyfle i weled ein hoff gyfaiU, y 
Parch. B. Williams, Oanaan, aethom gydag ef. Treuliasom y 
nosonhòno yn hapus yn nghyd, a boreu dranoeth cododd ynforeu, 
gan fod yn rhaid i mi gychwyn yn fuan wedi chwech, er mwyn 
cyrhaedd y Rhyl i gyfarfod ündeb Achosion Seisonig Gogledd 
Cymru. Bwytaodd ei frecwast fel arferol, ar yr awr foreuol hòno, 
a daeth gyda ni iV orsaf heb unrhyw arwydd fod awel nac oemi 
y dydd o'r blaen wedi effeithio dim amo. Mynodd ein gweled yn 
ddiogel yn y cerbyd. Safodd yno i siarad nes yr oeddym ar 
gychwyn; a'r gair diweddaf a ddywedodd wrth ysgwyd llaw yn 
gynhes a ffarwelio oedd, " Cofiwch fod yn Llundain ddydd Llun 
pythefnos Vt nesaf i ddal y mreichiau.^^ Âr hyny y mae y tren 
ymaith, taflai yntau ei law, gyda'i wên hawddgar; a dyna yr olwg 
olaf amo i ni yn y cnawd. Y diwrnod hwnw yr oedd ganddo 
angladd bychan, a gweinyddodd ynddo, a chyn nos Fercher yr 
oedd yn c wyno. Dydd lau aeth yn waeth, a deallwyd fod enyniad 
yr ysgyfaint wedi ymafael ynddo, er na feddyliodd y meddyg 
fod perygl, eto aeth yn bryderus fel ag i beri iddo arfer gofal 
mawr. Gwaethygodd, a dechreuwyd of ni am dano y Sabbath a'r 
Llun. Dydd Mawrth yr oedd yn suddo yn ddyfnach. Boreu 
ddydd Mercher gwelwyd ei fod yn ddiobaith, a'r diwrnod hwnw, 
Ebrill 29ain, 1885, a Dr. Thomas Rees nid oedd mioyach^ canys 
Duw oíi cymeroddef! Hunodd yn yr lesu yn ei ddeg a thriugain 
mlwydd oed. Cerddodd y newydd am ei farwolaeth fel trydan 
trwy yr hoU wlad. Llanwyd pawb â braw a synedigaeth, oblegid 
nid oedd llawer wedi clywed am ei afiechyd. Brysiodd y wasg i 
dalu teymged iddo; ac yr oedd pob dosbarth a gradd am y cyntaf 
i anrhydeddu ei goffadwriaeth. Teimlid fod brenhinbren yn 
mynydd Duw wedi cwympo— un o '* gedrwydd Libanns, y rhai a 
blanodd efe," wedi ei ddif wyno — " ty wysog a gwr mawr yn Israel 
wedi syrthio," ac ardderchawgrwydd Israel wedi ei archolli ar yr 
ncheHeoedd. Pan ar gymeryd ei le yn nghadair yr ündeb yn 
mysg etholedigion ei enwad, galwyd ef i gadair uwch yn " nghy- 
manfaa chynuUeidfa y rhai cyntafanedig;" a phan yr oedd cenedl 
gyfan yn barod i'w longyfarch ar ei Iwyddiant, wedi gweithio ei 
ffordd trwy anhawsderau fyrdd i safle mor anrhydeddus, achubwyd 



Digitized by 



Google 



278 OOFUNT DB. T. BBES. 

7 Uaen arnynt oU, gan lais yr hwn a*í galwodd i'w wasanaeth 
dríngain mlynedd cyn hyny, yn ei alw gartref i dderbyn ei briod- 
wobr ei hunyn ol ei lafnr ei hnn; ac i glywed y geirian caredig, 
** Da, was da a fifyddlawn, bnost ffjrddlawn ar ychydig, mi a'th 
OBodaf ar lawer, do6 i mewn i lawenydd dy Arglwydd.*' 



t 

4' 



Digitized by 



Google 



" BeDD GWR DüW!" *'0 1 FY MRAWD." 

Eifarwolasth a'i gladdedigaeth'-'Ysgnf y Parch. T. Johm—Y 
sylw dynodd d farwolaeth^Dylifiad pobloedd tr dref ddydd 
yr angladd—7r olygfa ar hyd yr heoìydd^T cynrychioliad 
llawn oedd yno — Ỳr ymwthio i gapel Walter^s Road — Tr olwg 
ar yr arch—Tr anthem — T gwasanaeth arweiniol—T ddwy 
bregeth—Teimladau dwysion y dorf—Tr orymäaith angladdol 
— Ei threfn—Ei lìmsogrwydd yn dyrysu poh trefn — Yr heoU 
ydd hyd fynwent y Shetty^T gwasanaeth wrth y bedd^T 
dylifiad ir fynwent — Lle cysegredig eifedd — T gwasgariad hyd 
yr adgyfodiad—Pregeth Dr. Bevan — Pregeth Dr, Thomas. 

Dyddiàu tywyll a chymylog oedd dyddiau ei arwyl ef, ac yr oedd 
y parch cyffredinol oedd iddo yn wystl y byddai ei gladdedigaeth 
yn un tywysogaidd, er o bosibl na ddychymygodd neb y buasai yr 
hyn y trodd allan. Gan nad oeddym mewn amgylchiadau i wybod 
manylion ei angladd, a bod y rhan a gymerasom yn y gwasanaeth 
yn gwneud na buasai yn weddus i ni ddweyd yr oU a wyddom, 
cawsom gan ein cyfaill hoflf y Parch. T. Johns, Llanelli, i wneud. 
Yr oedd mewn cystal mantais a neb i weled a chlywed y cwbl, ac 
yn gallu meddianu ei hun yn well na'r rhan fwyaf, ac yn fedrus 
iawn mewn gallu rhoddi darluniad byw o'r cwbl. Ehoddwn gan 
hyny ei ysgrif ef yma yn llawn, er ei fod ^rth arwain i mewn at y 
claddedigaeth yn myned i rai pethau a grybwyllwyd mewn rhan 
yn barod. 

" Taenodd y newydd annysgwyliadwy am farwolaeth Dr. Rees 
ryw brudd-der dros y wlad yn gyflfredinol. Teimlai pawb fod 
angeu wedi gwneud rhwyg mawr mewn cymdeithas trwy ei 
gymeryd ymaith, canys yr oedd nid yn unig yn ddyn cryf a 
gweithiwr difefl yn yr enwad Annibynol, eithr yn golofn gwlad- 
wriaeth. Yn ystod y triugain a deg o flynyddoedd a estynwyd 
iddo gan Bagluniaeth, gweithiodd ei flFordd at wraidd serchiadan 
pob gradd a sefyllfa o d*dynion. Yr oedd yr amrywiol ragoriaethau 
amlwg a gydgyfarfyddent yn ei gymeriad wedi ei wneud yn 
«nwyl-ddyn^y genedl. Yr oeddym newydd ddarllen yn y papyrau 



Digitized by 



Google 



280 COFIANT 

dyddiol ei fod gyda'i gyfaiU, Dr. Thomas, Liyerpool, yn pregethu 
yn angladd y Parch. Simon Evaas, Hebron, ar ddydd Mawrth, 
Bbrill 21ain, a dywedid iddo bregethu yn ol ei arfer yn doddedíg 
ac effeithiol iawn oddiar 2 Cor. v. 8. Ychydig feddyliodd neb 
oedd yn gwrando ei fod yn pr^thu am y tro diweddaf, ond 
gwelir erbyn hyn mai felly yr oedd. Aeth gartref yn yr hwyr 
gyda'i gyfaill Dr. Thomas heb deimlo unrhyw anhwyldeb. Cod- 
odd yn foren dranoeth, ac aeth i hebrwng ei gyfaili Vr orsaf • 
Ymddangosai yn iach a chryf ar y pryd, ond erbyn dydd laa 
teimlai yn anhwylus— ei ddwylaw a'i draed yn oerion, a boreu 
Gwener ymoBodwyd arno gan enyniad yr ysgyfaint (in/lammatìon of 
Ihe lunga). Nid cynt y lledodd y newydd fod Dr. Rees yn beryglus 
glaf drwy y dref, nag y dangosai bonedd a gwreng deimlad o 
bryder dwys yn ei gylch, canys yr oeddef wedi gwneud ei hun er's 
blynyddoedd yn fath o angenrhaid cymdeithas. Gwelid y mawr- 
ion yn gyru yn ea cerbydau at ei ddrws yn ddyddiol, a llawer 
endll bob dosbarth yn cyrchu ar draed yn ffyddlon tuag yno, a 
phawb yn holi ar yr heol ac yn y masnachdai y newydd am sefyllfa 
iechyd * Dear Old Dr. Rees.' Ond o bawb a ddangosai bryder 
am dano, a charedigrwydd iddo yn ystod ei gystudd trwm, nid 
oedd neb yn f wy felly nag eglwys barchus Ebenezer, yn gystal a 
gweinidogion ac eglwysi y dref deimlad cyffelyb. Ond er goreu 
y meddygon, a charedigrwydd a thynerwch perthynasau a chyfeill- 
ion, bu farw am ugain munyd wedi un o'r gloch^ddydd Mercher, 
Ebrill 29aia. Nid oedd na nerth corff, na rhagoriaethau cymeriad, 
na helaethrwydd defnyddioldeb, nac eangder dylanwad, yn alluog 
i gadw angeu draw. Cymerwyd ef ymaith megys â dymod, a 
daeth y newydd am ei farwolaeth arnom ar adeg yr oeddym yn 
f wyaf anmharod i'w dderbyn. Oafodd ei farwolaeth sylw buan, 
cyffredinol, ac arbenig y wasg Seisonig a Chymreig, a thalwyd iddo 
yn ewyllysgar a diwarafun, gan newyddíaduron pob plaid yn ddi- 
wahaniaeth, deymged uchel fel dyn, Cristion, pregethwr, hanesydd, 
a gwladgarwr. Gwnaed hyny cyn bod y ddaear wedi cauad ar 
ei weddiUion marwol, a gwnaed cyfeiriadau mewn Uawer o bulpud- 
au y Sabbath, yr hyn a roddodd gyhoeddusrwydd cyffredinol i'w 
farwolaeth a'i angladd. Ar ddydd y claddedigaeth caf wyd prawf 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 281 

fod y newydd prudd wedi ysgwyd Cymru a rhanau helaeth o Loegr. 
Cyrchasaí eî gyfeiUion a'i edmygwyr yn lluoedd i Abertawy î 
ddangos parch i'w goflfadwriaeth. Pan gyrhaeddasom yno gwelem 
arwyddion galar yn yr heolydd— ffenestri y masnachdai, fychain 
a mawrion, wedi haner eu gorchuddio — Uawer o anedd-dai, gwych 
a gwael, a'u hlinds wedi eu tynu dros y ffenestri, a'r preswylwyr yn 
troi allan gan gyfeirio yn finteioedd tua chyfeiriad ei gyn-breswyl- 
fod yn Calyert Terrace. Cwynai dyeithriaid ddaethai gyda'r trens 
ganol dydd am nad oedd cerbyd i'w gael am un arian, drwy eu 
bod wedi eu Uogi yn mlaen i fyned i'r orymdaith o ryw ddwy 
fiUdir ffordd o'r dref i'r gladdfa Annibynol yn Sfcetty. Brithid 
yr heolydd gan gerbydau Uawnion — ugeiniau o honynt wedi gyru 
i fewn o'r wlad a'r trefi cymydogaethol, a gwelem ar bob Uaw hen 
gydnabod a dyeithriaid. Oryn beUder cyn cyrhaedd y ty Uenwid 
yr heol lydan gan gerbydau, ac yn eu mysg gerbydau prif deulu- 
oedd Abertawy yn aros, a'r lUf pobl yn myned heibio iddynt o bob 
tu, ac eraiU yn dyUfo i fewn i'r heolydd croesion, i chwyddo y 
dyrfa fawr oedd yn cyflym ddyfod yn nghyd. Gan faint y dyrfa 
meddyUem fod trigohon Abertawy, Glandwr, Treforris, a'r wlad 
oddiamgylch wedi rhoddi heibio eu galwedigaethau am y dydd er 
dangos eu hedmygedd o wr Duw. Gwelem yno lawer iawn o bobl 
gyfrifol Ogledd Cymru, o wahanol drefi Lloegr, o'r brifddinas a 
siroedd y Deheudir. Brbyn hyn yr oedd yr heolydd Uydaîn yn 
amgylchoedd Calvert Terrace yn fyw o bobl o bob oed a gradd, a 
phawb yn adrodd eu hadgofion am yr hybarch dad. Sonid am ei 
weithgarwch dibaid, careiddiwch ei natur, ei ddiniweidrwydd a'i 
ysbryd addfwyn a heddychol. Y modd y cysegrodd ei aUuoedd 
cryfion at lesoU ei gyd-ddynion, ei anhyblygrwydd o blaid yr hyn 
oedd uniawn, aU fedr i draethu gwirioneddau heiUtion heb beri 
tramgwydd. Pe buasai genym ar y pryd bin ysgrifenydd buan, a 
gaUu honom groniclo yr oU a ddywedwyd, cawsid defnyddiau 
cyfrol fywgraffyddol o'r fath fwyaf gwerthfawr. Yr oedd yn 
anmhosibl myned yn agos i'r ty; ond Uedaenwyd y gair fod y 
Parch. Thomas Davies, Horeb, Treforis, hen gyfaiU i'r ymadaw- 
edig, a'r gweinidog hynaf yn y cylch, yn darUen a gweddio cyn 
çychwýn i gapel Walter's Boad gerUaw, Ue yr oedd gwasanaeth 



Digitized by 



Google 



282 COPIANT 

oyhoeddns í gael ei gTnal. DechFeuasom ninan i weithio ein 
ffordd o ddif rif tua'r capel. Nid ä yn anghof genym tra byddwn 
byw, yr anha^sder a gawsom cyn cael ein hnnain ar y llofft yn yr 
addoldy. Yr oeddym wedi cyflawni gwrbydri, a theimlwn y 
mnnyd yma yn ddiolchgar am y fraint a enillasom, canys ni 
Iwyddodd haner degwm y dyrfa a ymgasglasai ddyf od i mewn, er 
f od pob eisteddle a chongl, ac hyd yn nod y grísian, a'r rhodleoedd, 
o'r cynteddau hyd y drysau, wedi eu llanw. Mae yn rhy anhawdd 
desgrifio yr olygfa bmdd-nrddasol a geíd yno. Yr addoldy eang 
prydferth wedi ei wisgo mewn moumingy a'r hoU gynulleidf a mewn 
galarwisgoedd. 

Oorphwysai yr arch o dderw Uathraidd ar y bwrdd yn y sêt 
fawr flaen y pulpud, wedi ei Ilwytho ft choronblethau prydferth 
a chostfawr. Wrth edrych ami drwy ein dagrau, nis gallem laí 
na chofio fod y gwr a orweddai ynddi wedi sefyU ugeiniau o 
weithiau yn y pulpud hwnw i bregethu yr efengyl gyda nerth a 
dylanwad mawr. Rhedai i*n cof rai oV oedfaon yma a thraw y 
clywsom ef yn traddodi y genadwri am y Groes gyda chymaint 
gwres a thynerwch nes cael y cynuUeidf aoedd yn hoUoI i'w law — pob 
Uygad yn hoelíedig amo, a phawb a*u gmddiau yn foddfa o 
ddagrau, a*r amenau aV ocheneidiau cynes yn dyrchafu. Mor 
chwith y meddwl fod ei dafod yn awr wedi ei selio â mudandod 
hir! Cynrychiolai y gynuUeidfa bob cylch o gymdeitbas— aelodan 
seneddol, ustusiaid heddwch, athrawon a phwyUgoran colegan, 
Cymdeithasau Rhyddfrydol, y Cynghor Trefol, a phwyllgorau 
lleol, a rhai canoedd o weinidogion perthynol i'r Annibynwyr a'r 
hoU enwadau, ac yn eu pUth lawer o glerigwyr eglwys Loegr. 
Effeithiol iawn oedd datganiad y Cor o'r ^'Anthem Gofhdwr- 
iaethol" ar y dechren — cyfansoddiad o eiddo Dr. Parry arol leuan 
GwyUt, a'r awdwr enwog yn arwain ar yr organ. Agorodd ffynonau 
dagrau y dorf ar unwaith. DarUenwyd rhan bwrpasol o Air Duw 
gan y Parch. T. Davies, LlaneUi, a gweddîwyd gan y Parch. J. 
Morris,D.D., Aberhonddu. Nid yn and y clywsom ddim yn f wy tyner 
a phriodol na*r gwasanaeth arweiniol. Yna, pregethwyd yn Saes- 
oneg gan y Parch. Dr. Llewelyn Bevan, Llundain (yn awr, Mel- 
boume, AustraUa), yr hwn a anfonwyd i gynrychioU TTndeb 



Digitized by 



Google 



BB. T. EEES. 28d 

Ojriinlleidf aol Lloegj a Ohymrn ar yr achlysar. Ehoddodd f raslan 
meistrolgar o gymeriad Dr. Reea mewa brawddegau tlysion a 
detholedig. ArgraflFodd arnom wrth ei wrandoei fodyn ymdeimlo 
yn Uwyr à mawredd cenadwri yr efengyl, ac â'r anrhydedd a esyd 
Duw ar y neb a ddewisa Bfe i'w phregethu hi i'w gyd-ddynion. 
Gwelid canoedd yn dystaw sychu eu dagrau, ac yn arwyddo eu 
cydymdeimlad Uawn pan gyfeiriai efe at neiUduolion cymeriad yr 
hwn oedd anwyl genym. 

Ar ei ol pregethodd y Parch. J. Thomas, D.D., Liverpool, yn 
Gymraeg. Pan safodd Dr. Thomas i fyny i draddodi ei bregeth, 
nis gallem lai na meddwl fod ganddo o'i flaen orchwyl a drethai ei 
holl natur yn fawr. Oofiem am y cysylltiad maith ac agos a fa 
rhyngddo ef a'r hwn a orweddai yn yr arch o'i flaen. Meddyliem 
am y blynyddau o ohebu, a chyd-deithio, a chydbregethu, &c., ac 
o*r braidd nad ofnem y buasai y prawf yn ormod iddo. Oawsom 
arwyddion droiau yn ysgydwad Ilinynau y wyneb a chryniad y 
Ilais tíi fod yn teimlo anhawsder, ond daliodd. Nid oedd neb yn 
f wy cymhwys nag ef i elfenu cymeriad ei hen gyfaill, a phan wnai 
hyny drwy gymhorth cymeriad Birnabas, nis gallasem lai na 
theimlo ei fod wedi bod yn arbenig o ffodus yn ei destun. SeUd 
ei sylwadau gan arwyddion o gydsyniad cyflfredinol y dorf oedd o'í 
flaen. Hawdd iawn erbyn hyn oedd ty wallt dagrau, a thy walltwyd 
cawodydd o honynt, yn enwedig pan ddechreuodd gerdded tir 
tyner hen adgofion, a chyfeirio atgyfarfyddiad cyntaf Dr. Eees ac 
yntau, a thrachefn at eu taith yn America — yr amgylchiad siomedig 
a alwodd Dr. Eees yn ol oddiyno— eu cyfarfyddiad cyntaf ar ol 
hyny yn Mro Morganwg — ^hyd eu hymadawiad diweddaf ychydig 
ddyddiau yn ol ar orsaf Abertawy. Ond pan y trodd at ei hen 
gyfaill oedd o'i flaen ac y dechreuodd siarad âg ef, a'i holi am yr 
hen gyfeillion oedd wedi blaenu, gan enwi amryw o honynt, a 
gofyn iddo a oedd wedi eu cyfarfod, a pha olwg oedd arnynt; y 
torodd yr argae yn lan. Nid oedd yn bosibl ymatal yn hŵy. Yr 
oedd yr apel a wnaeth hefyd at y plant, gan alw arnynt i dyngu ar 
ei arch y cymerent Dduw eu tad yn Dduw iddynt hwythau, ac y 
mynent ei gyfarfod yn y nefoedd, mor eflfeithiol fel yr oedd teimladau 
pawb wedi eu Uwyr orchfy^. Yn ystod y gwasanaeth, canwyd yn 



Digitized by 



Google 



284 COFIANT^ 

hynod eflfeithiol amryw dônau a fawr hoffid gan Dr. Eees, a gor- 

phenwyd trwy weddi dyner gan y Parch. D. Roberts, Wrexham. Ar 

y diwedd hysbysodd y Parch. D. Jones, B.A., drefn yr orymdaíth 

oddiyno i'r gladdfa yn Sketty, yr hon oedd fel y canlyn: — 

GweÌDÌdogion y gwahanol Enwadan 

Y Maer a'r Cynghor Trefol 

Bwrdd y Gw&rcheidwaid 

Bwrdd Ysgol 

Dirprwyaeth Prif Ysgol Caerdydd 

Y Gymdeithas Ryddfrydig 

Y Côr 

Diaeoniaid £benezer a Walter's Road Chnrch 

Yr Eloroerbyd 

Cerbydan ytealngalams 

Y Cyhoedd. 

Cerbydan. 

Ymddiriedasid y trefniadau ar yr heol Vt heddgeidwaid, dan 

arweiniad y prif-heddgeidwad, ond pan aed allan, yr oedd y dorf 

mor aruthrol o f awr f el mai anmhosibl oedd dilyn y rhaglen uchod, 

a rhaid fu i adael pawb a phob dosbarth i gerdded fely gallent yn 

gymysg a'u gílydd. Llwyddwyd i gael y côr at eu gilydd yn 

weddol gryno, a chanasant braidd yr holl ffordd i'r gladdfa. 

Golygfa ryfedd oedd yr orymdaith i 8ketty oddiar yr ychydíg 
godíad yn y tir; mewn rhai manau temtid ni i daflu cipdrem yn 
ol. Y fath gydgasgliad o bobl yn araf gerdded bob yn bump neu 
chwech yn gyfochrl Wedi myned yn ndaen i esgynfa. fwy 
manteisiol edrychem yn ol drachefn i'r pellder, ond nid oedd dím 
diwedd ar yllu pobl. Br i ni weled cynhebryngau rhai ty wysogion 
a gwŷr mawr yn ein hoes, dyma'r mwyaf, ac un o'r rhai mwyaf 
a fu erioed yn Abertawy, os nid yn Nghymru. A barnu oddiwrth 
adroddiadau y papyrau, ni welodd neb fuasai yno y fath dorf o 
ddynion a cherbydau mewn gorymdaíth angladdol o'r blaen. Ac 
ystyried y gwahanol ddosbarthiadau o gymdeithas a gynrychiolid, 
ymddengys fel pe buasai enwadaeth, gwladyddiaeth, masnach, a 
phob peth arall wedi eu hanghofio am y tro, er mwyn uno i roddi 
parch i un a'i haeddodd drwy oes o lafur caled. Wedi cyrhaedd y 
gladdfa a gostwng y corff i'r bedd, traddodwyd anerchiad llawn o 
ddyddanwch yr efengyl, a phríodol i'r amgylchiad, gan y Parch, 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 285 

0. Byaûs, D.D., Llundain, a gorphenwyd drwy weddi yn 
eflfeithiol gan y Parch. J. Thomas, Bryn, Llanelli. 

Yr oedd y fynwent helaeth yn orlawn o bobl, a phawb yn 
awyddus cyn ymadael i weled * man fechan ei fedd,' a chael cip- 
drem ar yr arch. Tywalltwyd yno lawer o ddagrau brwd gan 
berthynasau a chyfeiUion, y rhai oeddynt fel yn ymarhous i 
ffarwelio â'r lle. Yn y cyf amser dirwynai yr orymdaith i fewn yn 
barhaus, tra yr elai y rhai oedd i fewn allan o herwydd y wasgfa. 
Ar rai adegau clöid y dramwyfa, fel mai gydaV anhawsder mwyaf 
y gellid na dyfod i fewn na myned allan. Claddedigaeth tywysog 
f u yr eiddo Dr. Rees mewn gwirionedd. 

Rhoddwyd ei Iwch i orwedd mewn Uanerch brydferth iawn — y 
fynwent hon y w * BunhiU Fields ' Ymneillduwyr Abertawy o bob 
enwad. Huna felly yn yr un priddellau a'i briod, a chanoedd o'i 
hen gyfeiUion hoff, a'n dymuniad yw na aflonyddo neb ar ei 
esgym hyd oni ddelo ei Arglwydd i'w ddihuno a'i adgyfodi ar ei 
ddelw yn y dydd diweddaf. * A gwyr bucheddol a'i dygasant ef 
iV gladdu, ac a wnaethant alar mawr am dano.' '* * 

GORÜCHAFIAETH FFYDD. 
Oan y Parch. LUwélyn D. £evan^ LL.B.j D.D. 
" Y rhai ydych trwyddo E£ yn credu yn Nuw, yr hwn a'i cyfododd et 
oddiwrth y meirw, ac a roddodd iddo ef ogoniant, f el y byddai eich 
ûyáá chwi a'ch gobaith yn Nuw."— 1 Pedb L 21. 

Yrydym heddyw, frodyr, yn sefyU wrth fedd cyfaiU anwyJ, 
anrhydeddus, a gwas i Dduw, yr hwn sydd wedi gorphen ei yrfa 
ddaearol. Wedi iddo gyrhaedd y safle uchaf elUd ei chyrhaedd 
ganddo, galwyd ef ymaith, yn annysgwyUadwy, cyn iddo gyflawni 
dyledswyddau ei swydd uchel, na mwynhau yr anrhydedd oedd 
yn hyf rydwch i ni roddi amo. Mae amgylchiadau ei farwolaeth 
mor neiUduol fel y gorfodir y rhai mwyaf diofal i dalu munyd o 
sylw iddynt, tra nas gaU y rhai oedd mewn agos gymdeithas àV hwn 
ydym wedi goIU lai na theimloyn ddwfn, a phwyso gydadifrifwch 
meddylgar yr amgylchiad galarus sydd wedi ein galw yn nghyd. 

* Rhoddir yma yn nglŷn â hanes ei gladdedigaeth y ddwy bregeth a 
draddodwyd yn nghapel Walter's Road, ddiwmod ei angladd. Er en 
bod wedi en cyhoeddi eisoes diau genym y bydd yn dda gan y darUenwyr 
ea cael yma. 



Digitized by 



Google- 



ÌSS OOFLLNT 

Meddyliwch funyd am amgylchiadau bywyd a gwaith ein cyfaill. 
Mae dyn o gymeriad a rhinwedd arnchel wedi ymadael â'r byd. 
O'r braidd y gellir hebgor dynion o'r fath. Nid yw yr esiamidau 
yn rhy luosog, ac nis gall dylanwad y dyn da ddiflanu o'n plith 
heb golled ddirfawr. Tr ydym oU yn teindo hyn i ry w raddau ; 
ond pa faint mwy mae yn rhaid ei fod yn cael ei deimlo gan y 
cylch agosaf ato— y cartref a'r teulu, cyfeiUion, y rhai y bu yn 
gweini iddynt yn yr eglwys yr oedd yn weinidog iddi, y dref o ba 
un yr oedd yn ddinesydd amlwg ac yn addum enwog? Amddi- 
fadwyd ei wlad enedigol o wir wladgarwr, ac o fab a wasanaethodd 
ei f am-wlad heb ry w lawer o'r hyn elwir rheitheg gwladgar, ond 
gyda gwir serch a ffyddlawn wresawgrwydd. ÍJae bywyd yn 
dlotach o nerth, a daioni a rhinwedd a wanychwyd pan syrthiodd 
dyn o'i fath ef i'r bedd. 

Ond yr oedd Dr. Rees yn llawer mwy na hynyna : yr oedd yn 
ddyn Oristionogol, ac yn bregethwr Cristionogol. Trwy argyhoedd- 
iad personol o'i swydd arbenig, ei ddyledswydd oedd dwyn tystiol- 
aeth i ras Duw, a gwneuthur drwy ei weinidogaeth waith lesu Orist 
yn effeithiol yn mhlith dynion. Tr oedd yn weinidog rhagorol, a'i 
glod drwy yr holl eglwysi. I'w bobl ei hun, a'r buddíanau union- 
gyrchol i'w eglwys, ymddengys y goUed yn anadferadwy. Bfe a 
wyddai, gyda chywirdeb doethwr, anghenion yr amseroedd; a chyda 
diofalwchanhunanol o'r hyn a ymddangosai yn fuddíanau personol 
y Uafuriodd er helaethiad Eglwys Orist; tra fel cynghorwr cyffred- 
înol ei frodyr, ac fel hanesydd cyfrifol yr eglwys — ^yn enwedig fel 
cyfrwng rhwnggwahanol ranau y wlad — yn neiUduol rhwng Eglwysi 
OynuUeidfaol Lloegr a Ohymru, safai Dr. Rees uwchlaw pawb : 
ymddiriedid ynddo gan bawb, cerid ef gan bawb ; a pha le bynag 
yr elai i bUth ei frodyr croesawid ef f el un hoUol adnabyddus, a 
chyda brwdfrydeddcalonau a'ì hanrhydeddai, hebgysgod eiddigedd 
na sawr drwgdybiaeth. 

O'r braidd y mae eisieu i mi gjîeíno at waith na bywyd ein 
cyfaiU. Mae yn debyg y gwna ein brawd sydd i'n hanerch yn 
Gymraeg, yr hwn mewn modd teilwng a leinw y gadair wag î 
foddlonrwydd cyffredinol, siarad yn fwy arbenig na mi parthed yr 
ymadawedig yn ei fywyd, ei gymeriad, a'i wasanaeth. Ac eto» 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 287 

frodyr, nis gallaf fi fod yn hoUol ddystaw. Níd llawer yn eich 
plith all fyned yn mhellach yn ol yn eich adgofion personol o'n 
cyfaiU na mi. Mae adgofìon borenaf fy mhlentyndod yn dal 
perthynas âg ef . GaUaf alw i gof yr amser yr oedd yn weinidog 
yn Siloah, LlaneUi, pan nad oeddwn ond bachgenyn. T mae 
genyf yn awr ryw frithgof o'r oedfaon pan y Uanwai bnlpud ein 
capel Seisnig. Tr oedd yn gyf aiU i fy nhad, ac yn ymwelydd â'n 
cartref. Hynodid ef yr amser hyny yn mlynyddoedd borenaf ei 
weinidogaeth gan nerth a thiriondeb, pwysigrwydd a theimlad; 
yr oedd ei feddwl wedi ei ddonio yn eithriadol ar yr ochr hanesiol, 
ond cedwid ef rhag syrthio i arferion sych a difywyd y rhai na 
wnant ddim ond croniclo. O'r amser hwnw hyd ddiwedd ei oes 
trymhaodd mewn pwys cymeriad, helaethodd ystorf a ei wybodaeth, 
daeth yn f wy beiddgar wrth ymdrin ft materion cyhoeddus. Camodd 
i gylch eangach y byd oddiaUan, ac yn y diwedd gwnaed ef drwy 
bleidlais, braidd hoUol gjrffredinol a chytunol ei f rodyr, yn Gadeir- 
ydd Undeb CynuUeidf aol Lloegr a Chymru.* Yn yr oUo'rcwrs 
hwn, fel y gaU pawb o honoch ddwyn tystiolaeth, nid oedd dim 
cyfnewidiad yn ein brawd ymadawedig, ond yr hyn a'i gwnai yn 
f wy tirion, a f elusai ei natur oedd yn naturiol garedig, ac a'i dygu 
yn agosach at galonau pawb. Ni cheid ynddo ef ddim o'r cym- 
deithion poenus hyny ddilynant gynydd poblogrwydd ag sydd 
weíthiau yn anafu pobl fawr. Nid oedd ef yn un a ddiystyrai gy- 
meradwyaeth garedig ei gyfeiUion. Ni dderbyniodd yr un bachgen 
erioed wohr ysgol gyda phleser mwy gwylaidd nac hyf rydwch mwy 
synü nag y derbyniodd ein cyf aíU yr anrhydedd a roddasom amo. 
Yr oeddym ni yn ei garu, o ganlyniad, yn f wy o herwydd ei fod yn 
Uawenhau yn ein cariadato. Ond ni ddarfu iddo erioed ymfalchîo 
ac ymbdUiau. Yr oedd mor hawdd dynesu ato hyd y diwedd a 
phan ddarf u iddo, yn wladwr syml, ddechreu ei yrfa bregethwrol. 
Adwaenwn y diweddar Dayid Bees, LlaneUi, yn dda, fel y gwnai 
Uawer o honoch chwi, a chwi a wyddoch hefyd mor agos oedd cy- 
syUtiad y ddau ddyn hyn â'u gilydd o ran serch a Ilafur. Ni raid 
i mi adrodd wrthych yr amgylchiadau o dan ba rai y cyfarfyddas- 
ant. Yr oeddynt yn gymen a chartref ol, a dyddorol fel darlun 
o'r dyddiau gynt mewn bywyd^crefyddol Cymreig, pa rai feddyUaf 



Digitized by 



Google 



288 COFIANT 

sydd mewn rhan wedi myned lieibio, ond sydd bob amser pan 
ddelont i'n cof yn felus a naturiol. "Ond," ebe David Eees 
wrthyf unwaith, pan yn adrodd 7 modd 7 cyf arfyddasai â Thomas 
Eees, "Ond o'r awr hòno mi a gymerais y dyn i fy nghalon, a 
cherais ef fel brawd gyda hoffder na ddarfu gyfnewid am f onyd 
erioed." Ac felly, frodyr, y gall pawb honom ddywedyd, ni a'i 
cymerasom ef i'n calonao, gan ei garn f el brawd nen dad. Ni 
ddisgynodd anghydsain un amser ar fiwsig ein cariad, ac ni thorodd 
rhygniad tant drylliedig erioed gynghanedd hir y cariad â pha nn 
7 carai dynion Thomas Rees 

Y fath yrfa fu yr eiddo ef pan feddyliom am yr amgylchiadan 
anffafriol oedd yn ei gylchyna ! Yn ei f abandod nid oedd ei ran 
yn un ffortunus — ni siglwyd ei gryd gan law cyf oeth— ni pharwyd 
i gyflog-ddynion weini arno— ni chylchynid ef gan foethusrwydd, 
diwylliant, a phob mawredd, ac nid anadlodd awyrgylch wedi ei 
drwytho gan ddylanwad dynion boneddigaidd, a meddyliau coeth- 
ddysgedig. Yn ei ieuenctyd drachefn, dirodres, gwledig, isel, a 
thlawd, oedd yr amgylchiadau ei bwriwyd ef iddynt. Nid oedd 
yno ddim i daro uchelgais, dim i dynu allan alluoedd, dim i ddeffro 
athryUth. Tebygol fod ei gyf ansoddiad a'i dymheredd yn naturiol 
drymaidd a musgrell, ond oddifewni'r allanol garw, ac oddidan yr 
ansoddau celyd hyn, yr oedd gallu meddyliol mawr, arhoddwyd ef 
ar dàn gyda marworyn oddiar allor Calfaria. Nis gallai athrylith 
ei hun gyflawni byth yr hyn a gwblhaodd ein cyfaill. Yr ef engyl 
ddarfu ddeffro ei nerth ef, cariad at Dduw a Christ, ac eneidian 
oUyngodd ei feddwl ef yn rhydd — dadrwymoddei enaid cynhyrfus, 
ac yn y diwedd a'i dygodd allan i ryddid eang a gwasanaeth 
ehelaeth ei fywyd Ilawn. Yr oedd ef mewn gwirionedd yn 
weinidog i lesu Grist; yr oedd yn alluog i gasglu defnyddiau 
bob cyfeiriad, ac yn fedrus i'w defnyddio. Meddai ar gof o allu 
aruthrol, ond nid oedd cynwys enf awr yr ystorf a yn f eichus iddo, yr 
oedd bob amser yn feîstr ar yr hyn oedd wedi ddysgu, ac nid elaî 
dim ar goll wedi iddo unwaith ei drysori yn ei gof. Mae rhai 
dynion yn helwyr ardderchog, ond aml y profa eu hysglyf aeth yn 
rhy gryf, a thry amynt gan ddianc o'u gafael. Mae Ilawer 
concwerwr wedi cael ei orchf ygu gan eangder ei ymerodraeth. Ond 



DigitizeàbyG00glC 



Dfi. T. B££S. 289 

ni ddye^wyddai fel hyny byth un amser i'n cyfaill. " Efe oedd 
heliwr cadam," a sibrydid weithian y crwydrai hyd yn mheU wrth 
ýmlid, ond mae yn sicr na threchwyd ef erioed gan ysglyfaeth ar 
ol iddo ei ddala, byddinai ffeithiau a ffigyrau, enwan a dygwyddiad- 
au gyda medrusrwydd, yn mhair grymus ei ddeall, toddai yr oU a 
gasglai yn nghyd, i gyfunedd cydrywiol, lliwiai y cyfan gyda'i 
bwyntel arluniol, a thafiai iV eirian, ei areithiau, aU bregethau, 
wres calon oedd ar dân gan gariad Duw, ac yn llawn o ras ein 
Harglwydd lesu Crist. 

Pa f odd y gallaf roddi darlun o nodweddion y dyn ? Yr oedd 
yn feddianol ar nerth, meddwl, symlrwydd calon, cof galluog, 
tueddfryd serchog, anian ddifyr, a pherthynai iddo anorphwysedd 
yn cael ei achosi, mae'ndebyg, gan ryw sefyllfa gorfforol oedd 
yn tarddu oddiar bwys a maintioli ei natur yn anianol a meddyliol — 
ffydd ddiderfyn yn yr efengyl, rhyw fydobwydd naturiol a'i gwnai 
ynnodedig o fyw i gymeriad dynion, a chyda hyndynerwch mawr 
wrth ymwneud^à ffaeleddau a beiau ei gydgreaduriaid, gallu ieith- 
yddol cryf a diaddumedd natur, yn cyf uno ar unwaith braidd â 
gwyleidd-dra merch ieuanc, ond hefyd heb yswildra, yr hwn a 
arwyddocai fawr ddiniweidrwydd calon — cyf unai yr hoU ansoddau 
hyn i wneud cymeriad sydd wedi argraffu ei ddelw ar ein cenedl 
yn y cylch a lenwid ganddo, gyda nerth ac arbenigrwydd nad oes 
odidjenghraifft araU gyffelyb. 

Nid oedd gan hyny yn achos o syndod neiUduol pan grybwyU- 
wyd ei enw am Oadair yr Ündeb OynuUeidfaol, fod braidd 
unfrydedd cymeradwyaeth i'r awgrym, ni ddygwyddodd gwrth- 
darawíad hawUau cydymgeisiol wrth ei roddi yn y swydd. Ni 
chododd ysbryd plaid ei ben, ac ni ddadganodd adran o'r frawdol- 
iaeth deindad yn ei erbyn pan gynygiwyd ef . Yr oeddym gyda 
chydsyniad hoUol braidd yn teimlo f od yr amgylchiad yn un y 
byddai i bawb uno i anrhydeddu cymeriad enwog oedd wedí 
cymeryd rhan mewngwaith a gyflawnwyd mewn moddardderchog. 
Teimlodd ein gwlad enedigol falchder, fel y dylasai fod un o'i 
meibion wedi ei godi i'r safle hon. Dyma y waith gyntaf yn 
hanes yr Undeb i Oymro, fel gweinidog o'r Eglwys Gymreig, gyda 
chymeradwyaeth wedi ei eniU yn Uwyr drwy ei waith Oymreig, 



Digitized by 



Google 



290 OOFIANT 

dderbjn cydnabyddiaeth dd7ledii& Ac yr oedd pawb o bonom yn 
edrjch y mlaen gyda dysgwylíad ncbel amy geiriaadoeth, difrifol, 
ac ymofynol, fuasem ynsicr o gael o'r Oadair. Yn awr, frodyr, y 
mae yr oll o'r bywyd hwn, y cymeriad hwn, y gwaith hwn, y gaüa 
hwn, yr anrhydedd hwn, wedi ei ddymcbwelyd mewn mnnydyn gan 
angen, a dyna )le y gorwedda ! Yna y gorwedda y cwbl sydd yn 
aros — gweddillíon marwol gwael y cywir, y cryf, a'r caredig, oedd 
mor ddiweddar yn ein mysg. Parlyswyd y llaw fel yr oedd yn 
ymestyn, i ymaflyd yn y wobr— y tafod yn fnd gyda ei fod yn 
dechrea symad mewn geiriaa o gynghor i'w frodyr — a'i gorflf wedí 
ei dafla i lawr f el yr oedd ar gael ei roddi yn N^iadair anrhydedd. 
Paham y rhaid i mi draetha geiriaa a roddai leferydd i ofid dch 
calon? Mae y cariad dyfnaf yn carn dystawrwydd, ac nid yw y 
galon a darewir yn hyawdl ond mewn dagran. Y mae yn awr yn 
rhy ddiweddar i ddweyd íod yn ddrwg gepym, os darfa i ni erioed 
niweidio yr ymadawedig — ei niweidio drwy fychann ei werth« nea 
leihaa ei anrhydedd, nea ef allai f el y gwnaeth rhai o honoch drwy 
beidio ystyried ei genadwri, a tbrwy wrtàod eì ymbilíao. Pe 
ceisiwn fod yn lleferydd i'r rhai sydd yn galarn am dano — a ph¥^ 
nad yw yn galarn yma heddyw ? Chwi a ddywedech wrtìiyf bx 
anwaith fod fy hoU ymadroddion yn rhy weiniaid, ac nad ydynt 
ond gwawd o'ch galar, o herwydd ein heiddilwcb. Pan fyddom 
mewn cyfyngder nis gallwn ond ail adrodd yn ofidos ryw an 
gair o'n hing. Nid oes llawer o ffyrdd gan alar i amlyga ei han; 
yr an f ath y mae yn mhob oes, os Uefa, gwna hyny yn yr nn dôn, 
a chydag ymadrodd annewidiol. Nis gallai y brenin pan alarai 
am Absalom, ond dweyd, '* fy mab Absalom, fy mab, fy mab 
Absalom: na baaswn farw drosot ti, Absalom, fy mab, fy mab ! *' 
Taith gyffelyb fyddai yr eiddochchwithaa, fy mrodyr, pe rhoddech 
ffordd i'ch teimladaa i ddatgan eich galar mewn geirian. Am 
hyny, gwell genym fod yn ddystaw a chasgln ein cwynfanaa o 
fewn ein mynwesaa, a'i guddio yn ein calonan. Ac, eto, y mae 
hyawdledd yn yr awr, yn yr amgylchiad, ac hyd yn nod yn y ffurf 
ddystaw oer sydd yn gorwedd yn yr arch o'n blaen, y byddai yn 
dda i ni ei deimlo. Dychymygwch f y mod yn medrn def nyddio galla 
y Meista:, a deffro ein cyfaill sydd yn cysgu, a'i gymeyyd erbyn ei 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 291 

law, a'i gyfodi o'ch blaen ? Beth pe gallai y Uygaid yna agor, a'r 
tafod yna gael ei ollwng yn rhydd, a'r fynwes fawr anadlu, a'r 
galon yna guro unwaith eto ? Beth pe gallai y Uais clochaidd yna 
gael ei roddi allan, a chyn ei roddi i lawr drachefn i gysgu ei hûn 
olaf, ac i ninau ei ddwyn i'w orphwysfa gul yn mhlith y meirw — 
beth feddyliwch fyddai y genadwri ? Pa beth fyddai y gair a 
lefarai, y siars bwysig a roddai arnom ni weinidogion lesu Grist, ac 
arnoch chwi f el tjynulleidfa — pobl eglwys Dduw ? Tybiaf , f rodyr, 
— yn wir yr wyf yn sicr— na byddai dim cyfeiriad ato ei hun. Ni 
chaem oddiwrtho air o son am ei blentyndod, ei ieuenctyd, na'i 
ymdrechion wedi cyrhaedd yn ddyn, yn y teulu, yn yr eglwys, na'i 
fyfyrgell; ni soniai ddim am ei ymgais faìth a chaled am wybod- 
aetb, y tudalen a }osgodd i ganwyllau ei Iygaid nes dawnsiai o'í 
flaen mewn tanllyd linellau, y teithiau mynych, ei gynydd cyson o 
fod yn bregethwr syml yn y wlad nes cael y Ue blaenaf yn 
nghynulleidfa yr eglwys, a chynghorau ei frodyr. Ni ddywedai 
ddim am y bobl ymhyfrydent ei groesawu i'w tai, a'r tyrfaoedd a 
hongient wrth ei wefusau, a chyda gwynebau yn fyw o deimlad, 
a'ullygaid wedi eu gwlychu à dagrau, a wrandawent stori y groes a'r 
cymod drwy y gwaed a bregethai. Ni chaem oddiwrtho gymaint 
ag awgrym am yr eglwys a gynyddai, y cynulleidfaoedd a luosog- 
ent, buddugoliaethau achos y Meistr a wasanaethai, a'r enwad a 
garai. Chwi ellwch fod yn sicr na cha'i yr amgylchiad Bydd, 
efallai heddyw yn f wyaf arbenig o flaen ein meddwl, sef iddo ef 
gael ei gymeryd oddiar y ddaear gyda bod ei droed ar risyn yr an- 
rhydedd daearol uchaf allem roddi iddo— ddim Ue yn ei ymadrodd. 
Tmddengys hyny iddo ef yn awr yn beth bychan, íe, dim yn 
mhresenoldeb sylweddau bywyd tragwyddol, ar ba rai y mae wedí 
cael un drem. Meddyliaf fy mod yn clywed ei lais, " Frodyr," 
mae yn siarad mewn tôn ddifrifol, "Tröwch oddiwrthyf fi, 
oddiwrth angeu, oddiwrth wobrau bywyd, lle, ac anrhydedd. 
Bydded eich fifydd, eich gobaith yn Nuw." Duw yw y goleuni 
tragwyddol sydd yn llewyrchu uwchben y meirw. Duw yw y 
gogoniant annhraethadwy sydd yn gorddysgleirio pob mawredd 
daearol. Duw yw yr ün sydd yn aros yn ddigyfnewid, tra mae 
pob peth arall yn myned heibio. Bhoddwch eich ffydd yn Nuw, a 



Digitized by 



Google 



292 COFIANT 

gorphwyswch eich gobaith arno ef yn anig. Dyma yw Uaís y 

bedd, dyma yw cenadwri y marw. 

• • ' • • • • 

Gwelais weithiau yn ein mynwentydd y cofadeiladau a gyfodir 
gan berthynasau i'r meirw — y golofn ddrylliedig, urn wedi ei 
dymchwelyd a'i gwaghau, a'r torch wedi diffoddi; y rhai hynydynt 
arwyddluniau angeu a ddefnyddir gan gelfyddyd angladdol, ond 
nid oes i'r fath ffurfiau le gweddus yn y fynwent Gristionogol. 
Efallai y gweddant i adfeilion ffordd Appia, a gellid yn bríodol eu 
cerfìo ar y Columbaria^ Ue y rhoddai y Rhufeiniaid Iwch eu rhai 
ymadawedig yn nghadw. Colofn ddrylliedig! Nid yw bywyd ein 
cyfaill yn golofn y gall angeu ei dryUio. Nid yw ond wedî eî 
hadeiladu yn uwch nag y gallwn ni ganfod. Nis gall ein golygon 
tfewd dreiddio drwy yr awyrgylch, uwchlaw pa un y mae efe wedi 
myned. Tno y mae pen y golofn wedi ymddyrchafu, tra y mae 
yr Arglwydd lesu yn gosod ami y cnap a'r goron yn ngoleuni 
preswyldeb Duw ei hun. Urn wedi ei dymchwel a'i gwaghau ! 
Nid yw calòn ein brawd lestr dynol, llawn o win puredig by wyd a 
chariad, y gallaí angeu hyrddio yn fyrbwyll â'i droed a'i dymchwd- 
yd. Dygwyd hi ymaith o'i lle yn ngwleddoedd ein Uawenydd i*w 
Uanw â ffrydiau hyf rydwch a Ufant o fewn y ddinas nefol. Tno 
y mae yn Uawn hyd yr ymyl, ac yn coUi drosti o lawenydd y rhai 
a waredwyd ac a ogoneddwyd, a thry y dyferion yn fawl i Oen 
Duw, yn anthem gogoniant yr Hwn y mae yn uno ft Uuoedd o 
angyUon a seintiau. Fflamgainc wedi ei diffoddi ! Nid y w ysbryd 
yr ymadawedig yn fflam ddaearol y gaUai corwynt oer angeu eî 
chwythu aUan. Goleuni nefol ydyw a daniwyd gan gariad Crist, 
ac y mae yn awr yn dysgleirio yn y peUder uwchlaw gwelediad 
Uygad bridd, eithr yi^ gryf a chlaerwyn yn nghanol lampau y 
deml nefol. frodyrl na chyfodwch ddelwau o anobaith bydol 
baganaidd yn y Uanerchau y rhoddwch eich meirw ynddynt. Na 
choleddwch y f ath syniadau yn eich mynwesau sydd yn Uawn adgof - 
ion am eich anwyUaid ymadawedig. Maent hwy wedi myned, 
dim ond aUan o olwg, nid yàynt wedi myned aUan o olwg lesu, y 
maent wedi eu coUi, dim ond o'n breichiau ni, y maent yn gor- 
phwysp yn mreichiau lesu, maent yn ddiogel byth rhag pechod a 



Digitized by 



Google 



DR. T. REES. 298 

gofid; diogel rhag ystormydd bywyd, a'r tònau cynhyrfus â pha 
rai y buont yn brwydro mor ganmoladwy. Y maent am byth yn 
y porthladd, am byth gartref gyda Duw. 

BAfiNABAS, Y GWR DA. 
Oan y Parch, «/. Thomas, D,D. 

"Oblegid yr oedd efe yn wr da, ac yn llawn o'r Ysbryd Glan, ac o ffydd; a 
Uawer o bobl a chwanegwyd i*r Arglwydd."— Actau xi. 24. 

Am Bamabas y dywedwyd hyn: Cypriad o genedl, o Iwyth Lefi, 
ac ymddengys ei fod yn wr o gryn urddas yn mysg ei bobl. Mae 
traddodiad, mor foreu a dyddiau Clement o Alexandria, ei fod yn 
un o'r deg a thriugain. Ei enw gwreiddiol oedd Joseph, ond 
galwyd ef ^n y dysgyblion yn fab y brophwydoliaeth, neu fab y 
cynghor, yr hwn hefyd a gyfieithir yn fab dyddanwch. Tybiai 
rhai fod Saul o Tarsus ac yntau yn adnabyddus â'u gilydd cyn 
dychweliad y naill na'r llall, oblegid i Barnabas gael ei anfon i 
Tarsus i dderbyn ei addysg. Gan ei fod o Iwyth Lefi, y mae yn 
bosibl ei fod yn cymeryd ei ran yn ngwasanaeth y deml; ac felly 
ei fod wedi cael Uawer cyfle i wrando yr Arglwydd lesu Grist yn 
ei weinidogaeth bersonol. Yr oedd yn un o aelodau blaenaf ac 
amlycaf yr eglwys yn Jerusalem. 

Pan gyfododd yr erledigaeth fawr, yn nglŷn â'r hon y llabydd- 
iwyd Stephan, gwasgarwyd y dysgyblion; ond dygwyddodd hyny, 
fel y mae yn dygwydd bob amser, " yn hytrach er llwyddiant i'r 
efengyl." "Aeth Phylip i waered i Samaria, ac a bregethodd 
Grist iddynt;" a bu y fath Iwyddiant, nes " yr oedd Uawenydd 
mawr yn y ddinas hòno." Aeth rhai i Phenice, i ddinasoedd 
Tyrus, a Sidon, a Ptolemais; y rhai oedd sylfaenwyr yr eglwysi a 
gawn yn y lleoedd hyny; ac aeth rhai gwŷr o Cyprus ac o Cyrene 
i Antiochia, ac a " lefarasant wrth y Groegiaid, gan bregethu yr 
Afglwydd lesu." Pwy oeddynt nis gellir gwybod. Gall fod 
LuciuB Cyrene yn un o honynt. Yr oedd ef yn aelod amlwg yn 
yr eglwys ar ol hyn. Dichon f od Simon o Cyrene, " yr hwn a 
gymhellasid i ddwyn ei groes ef," yn un o'r nifer, oblegid tybir ei 
fod yntau hefyd yn ddysgybl i'r lesu; ond nid oes gwybodaeth sicr 
pwy oedd sylfaenwyr yr eglwys yn Antiochia, mwy na'r eglwys yn 



Digitized by 



Google 



294 COFIANT 

Bhnfain. Ond bn llwyddíanl mawr ar en gwaith, oblegid yr oedd 
" llaw yr Ajglwydd gyda hwy," ac ni waeth pwy f yddo yr offerynan, 
ond cael llaw yr Arglwydd i gydweithio. Cyrhaeddodd " y gair i 
glnstian yr eglwys yn Jemsalem " am y peth, ac ond odid nad oedd 
yno lawer yn tybied fod afreoleiddiwch mawr yn nglŷn â*r hyn 
oedd yn cymeryd lle; ac y maent yn anfon Bamabas i edrych en 
helynt ac i arolygn y gwaith. Dichon fod y ffaith ei fod yn 
Cypriad o genedl yn rheswm dros ei anfon, ond yr oedd ynddo 
hefyd gymhwysderan arbenig i'r gwaith. Tr oedd ei safle fydol 
yn fantais iddo. Tr oedd yn ddyn deallgar, yn fab dyddanwch: 
" Oblegid yr oedd efe yn wr da, ac yn llawn o'r Tsbryd Glan, ac o 
ffydd, a llawer o bobl a chwanegwyd i'r Arglwydd." 

OYMEBIAD BABNABAS. 

Ei gymeriad personol: " Tr oedd efe yn wr da." Ei gymeriad 
crefyddol: "Tn llawn o'rTsbryd Glan, ac o ffydd." Ei gymeriad 
gweinidogaethol: " A Uawer o bobl a chwanegwyd i'r Arglwydd." 
Ei gymeriad fel dyn, ei gymeriad fel Cristion, a'i gymeriad fel 
gweinidog. T dyn da, y Cristion didwyll, a'r gweinidog ffyddlon. 

1. Ei gymriad personol : " Yr oedd efe yn wr daP Tr oedd efe 
yn wr cyf oethog, yn dirf eddianwr, ond prin y daethem ni i wybod 
hyny oni bnasai ei fod yn wr da. Ei ddaioni anfarwolodd ei enw. 
Daioni brisir nchaf gan Dduw. Mae dynion yn gosod pris nchel 
ar harddwch a phrydferthwch corfforol, ar gyfoeth a golud bydol, 
ar nrddas a safìad cymdeithasol, ar ddoniau a thalentau naturiol, 
ar ddiwylUant meddyliol ac addysgol; ac nid yw y pethau hyny 
i'w dirmygn, ond yn hytrach y maent yn addurniadau rhagorol; 
ond y mae daioni yn werthfawrocach na hwynt oU, ac ar hwnw y 
mae yr Arglwydd yn gosod y pris uchaf . Tr oedd Absalom yn wr 
Uuniaidd, a Saul yn dywysog o ran corffolaeth. Tr oedd Balaam 
yn wr athryUthgar, ac Ahitophel yn wr talentog. Tr oedd Naaman 
"yn wr mawr yn ngolwg ei arglwydd, ac yn anrhydeddus." Tr 
oedd Solomon " yn rhagori ar hoU frenhinoedd y ddaear mewn 
cyfoeth a doethineb;" "A doethineb Solomon oedd fwy na 
doethineb hoU feibion y dwyrain, ac na hoU ddoethineb yr Aipht; 
îe, doethach oedd efe nag un dyn." Ond y mae y cymeriad a 
roddir i Barnabas nwchlaw iddynt oU, " Tr oedd efe yn wr da,'* 



Drgitized by 



Google 



DR. T. EEES. 295 

Bod yn dda ydyw bod yn fawr. Mewn daioni y mae gwir f dwredd. 
Ond dywedir fod yr ymadrodd " gwr da " yma yn ei berthynas â 
Barnabas yn cyf eirio yn benaf at ei dymher garnaidd, ei ysbryd 
hynaws, a'i deimladau llednais; ac y mae y gair da yn aml yn y 
Beibl, pan y'i cysylltir â chymeriad, yn cyfeirio at yr ochr hynaws 
a charedig iddo; ac nn felly oedd Barnabas. Mae tri dygwyddiad 
yn nglŷn â'i hanes sydd yn dangos ei nodwedd garnaidd. 

Mae y fifaith iddo werthu ei dir, a bwrw y gwerth wrth draed yr 
apostolion, i'r drysorfa gyffredin, yndangos ei ysbryd caredig. 
Nid oedd raid iddo wneud— nid oedd yr un ddeddf yn ei orchymyn; 
gweithred hollol wirfoddol ydoedd, yn codi yn gwbl o gariad 
Mae Pedr wrth argyhoeddi Ananias yn dangos hyny yn eghir iawn. 
"Tra yr ydoedd yn aros, onid i ti yr oedd yn aros? ac wedi ei 
werthu, onid oedd yn dy feddiant di? " Ei eiddo ef ydoedd cyn 
ei werthu, ac nid oedd raid iddo ei werthu os nad oedd yn dewis 
gwneud hyny; ac wedi ei werthu, ei arian ef oedd yr arian, a gall- 
asai eu rhoddi neu beidio eu rhoddi. Pa le ynte yr oedd pechod 
Ananias ? Mewn " darnguddio peth o werth y tir," a dweyd eu 
bod yn rhoddi y cwbl. Ceisio twyllo yr apostolion, a chael clod 
crefyddwr haelionus heb fod felly. Dywedyd celwydd wrth yr 
Ysbryd ölan, eu bod yn rhoddi y cwbl, pan nad oeddynt yn rhoddi 
ond cyfran, a dynodd y fam ofnadwy ar Ananias a Sapphira. 
Cyfraniadau hollol wirfoddol oedd cyf raniadau mawr y Cristionog- 
ion cyntaf — rhoddion calon gynhes oeddynt; nid oedd raid iddynt 
eu rhoddi, ond y maent yn berarogl i'w coffadwriaeth. Nid oedd 
raid i'r weddw dlawd roddi ei dwy hatling, sef ei hoU fywyd, ond 
gan iddi yn mrwdfrydedd ei chalon wneud hyny, bydd ei dwy 
hatling yn tincian hyd ddiweddy byd, a sonir am danynt yn nydd 
y farn. Felly hefyd Barnabas, caredigrwydd a haelfrydedd ei 
natnr barodd iddo wneud y fath aberth, " Oblegid yr oedd efe yn 
wr da." 

Mae y tynerwch gyda pha un y cymerodd ef e blaid Saul o Tarsus, 
gan ei ddwyn at yr apostoUon, yn dangos yr un dymher garuaidd. 
Yr oeddcymeriad Saul wedi bod y fath fel yr oedd ar yr eglwys yn 
Jerusalem ofn gwneud derbyniad o hono. Cymerai yr eglwysi 
cyntefig ofal mawr pwy a ddèrbynient i'w cymundeb, a dichon pe 



Digitized by 



Google 



296 COFIANT 

byddai eglwysi y dyddiau hyn yn fwy gochelgar pwy a oUyngid i 
mewn y ceid llai o ofid oddiwrth " ddynion anhy waith a drygionns.'* 
Lle i ddynion wedi eu haileni ydyw eglwys Dduw. Yr oedd yr 
eglwys yn Jerusalem yn ofní Saul o Tarsus, " heb gredu ei fod ef 
yn ddysgybl;" ond yr oedd yntau " yn ymwasgu â'r dysgyblion." 
Cadwyd ef allan yn hir. Tr oedd wedi pregethu llawer cyn ei 
dderbyn yn aelod, ond nid oes dim cadw allan ar y dyn y mae 
gras Duw wedi cyffwrdd à'i galon. " Eithr Bamabas a'i cymerodd 
efy ac a'i dug at yr apostolion, ac a fynegodd iddynt pa fodd y 
gwelsai efe yr Arglwydd ar y ffordd, ac ymddyddan o hono ag ef, 
ac mor hyf fuasai efe yn Damascus yn enw yr Arglwydd lesu." 
Bendith ar ei gofihdwriaeth. Mae fel y tug-boat yn arwain y 
Uong fawr i mewn. Sicrhaodd dyhnwad Bamabas dderbyniad 
iddo, er nad oes ryw swn croesaw mawr ychwaith; ond "yr oedd 
efe gyda hwynt yn myned i mewn ac yn myned allan yn Jerusalem." 
Ond y mae yr amgylchiad yn ddangoseg o dymher garuaidd 
Bamabas. 

Mae un amgylchiad arall sydd yn eglurhad ar yr un hynawsedd 
a thyuerwch. Daeth Paul a Bamabas ar ol hyn yn gydlaf urwyr 
ffyddlon, a theithiasant lawer yn nghyd. Yr oedd gwahaniaeth 
mawr rhyngddynt, ond gall fod hyny yn help i'w cyfeiUgarwch. 
Mae dynion gwahanol iawn i'w gilydd yn aml yn gyfeiUion myn- 
wesol. Dichon eu bod, yn ddiarwybod iddynt eu hunain, yn cael, 
y naiU yny UaU, yr hyn y mae pob un yn ymwybodol ei fod ei hun 
yn ddiffygiol o hono. Ar un o'u teithiau, cymerasant loan Marc 
gyda hwy yn gynorthwy wr — bachgen ieuanc heb fod erioed oddi- 
cartref ; ac yn PamphyUa cadodd hiraeth amo am ei fam, a gad- 
awodd Paul a Bamabas, a dychwelodd. Yr oedd ganddo gartref 
clyd. Mae hyny yn ychwanegu y demtasiwn i ddychwdyd os daw 
rhyw groes. Yr oedd ei fam beth bynag yn gaUu cadw morwyn; 
yn nhy ei fam y cadwyd y cyfarfod gweddi rhyf edd hwnw i weddío 
dros Pedr yn y carchar, a phan y daeth Pedr at y drws, morwyn a'i 
henw Rhode a adnabu ei lais ef . Pan ar gychwyn i daith draöhefn, 
yr oedd loan Marc am fyned gyda hwy, ond ni fynai Paul ef. 
Nid oedd bachgen feUy i fyny â syniad dyn Uym, penderfynol fel 
Paul; ond yr oedd Barnabas yn hynawsedd ei natur am roi sâl 



Digitized by 



Google 



DR. T. RBES. 297 

fcynyg iddo. " lë, ond ei ewythr brawd i'w f am oedd Barnabas, 
a'r gwaed oedd yn twymno," meddai rhy wun. Wel, mi wn i f od y 
gwaed dîpyn yn dewach na dwfr, ond yn aml iawn y mae llawer 
hen ewythr yn galetach nag estron. Nage, yn wir, caredigrwydd 
ysbryd Barnabas sydd yn cyfrif am y cwbl. Ac yr ydwyf yn 
meddwl maí efe oedd yn iawn, a bod Paol ar ol hyny wedi newid 
ei farn am y bachgen, oblegíd dywed wrth Timotheus yn mhen 
amser, "Cymer Marc a dwg gyda thi, canys buddiol yw efe i mi 
i'r weinidogaeth." Mae dynion o'r fath nodwedd yn fendith i 
gymdeithas, a pherarogl eu "hysbryd addfwyn a Uonydd" yn 
iechyd i'r cylchoedd y maent yn by w ynddynt. " Yr oedd efe yn 
wr da." 

2. Ei gymmad crefyddol: " Yn llawn ó*r Ysbryd Olan ac o 
ffydd.^'^ Nid yr Ysbryd Glan yn ei ddoniau gwyrthiol a olygir 
yma, ond yn ei rasau ysbrydol; " Canys ffrwyth yr Ysbryd yw 
cariad, Uawenydd, tangnefedd, hirymaros, cymwynasgarwch, daioni, 
ffydd, addfwynder, dirwest." Cymeriad yn llawn o'r grasusau- 
yna, " ac o ffydd," fel y mae yn ymddiried yn Nuw. Am Stephan, 
dywedir ei fod yn Uawn o'r " Ysbryd Glan ac o nerth " — y gwrol- 
deb diofn hwnw oedd ynddo; ond am Barnabas, yr oedd ef yn 
" Uawn o'r Ysbryd Glan ac o ffydd " — ^yr ymddiried dîsigl hwnw 
yn yr Arglwydd ei Dduw. Mae y cwbl yn dangos ei grefyddolder, 
ac y mae amryw bethau yn hanes Barnabas sydd yn dangos ei 
gymeriad crefyddol. Gallem fyned yn ol eto at yr haelioni anar- 
ferol a ddangosodd. Dyma brawf sylweddol o wirioneddolrwydd 
ei gariad. Nid oes dim yn profi crefydd dynion yn f wy na'r hyn 
a wnant drosti. Nid yw "caru ar air ac ar dafod yn nnig" werth 
dim. Pa les dweyd wrth y truan anghenus, "Ewch mewn heddwch, 
ymdwymnwch ac ymddigonwch," ac heb roddi dim iddo.î^ Gwnaeth 
Barnabas aberth dros grefydd, ac aberthodd helaethaf o'r hyn yr 
oedd ganddo fwyaf. Mae yr Arglwydd wedi rhanu ei ddoniau i 
ddynion. Mae wedi rhoddi talentau dysglaer i un, ac wedi rhoddi 
doniau hyawdl i nn arall, ac wedi rhoddi cyfoeth i un arall, ac anaml 
y mae yn rhoddi y cwbl i'r un; ond dylai pob un roddi helaethaf 
o'r hyn y mae ganddo f wyaf, a'r dyn y mae ganddo f wy o arian 
uagoddim arall, coded doll drom arno i wasanaethu yr Arglwydd. 

T 



Digitized by 



Google 



298 OOFUHT 

Tr oedd wedi enill hjder ao ymddiried yr £ÿlw7S. Panddai^ 
angen am ryw nn i*w anfon ì ymweled ftg Antiochia, amo ef y 
disgynDdd yr eglwys; ac anaml y mae Unaws yr ^lwys yn cam- 
gymerydy pan y gadawer iddynt weithredn heb ddwyn nnriiyw 
ddylanwad annheg a phleidiol i weithio amynt. Cedwch chwi yr 
ymyrwyr segnr a rhodresgar sydd yn crwydro o dŷ i dŷ yn llonydd, 
mi ymddiriedaf i farn Unaws yr eglwys. Mae dynion y mae rhyw 
ragoriaeth ynddynt yn cael en gweled. Cwyna ambeU on ei fod ef 
yn wastad yn cael ei adael aUan; a pha bwyUgor bynag neiUdniry 
na bydd ef byth amo, a*a bod wedi dewis diaconiaid yn yr eglwys 
lawer gwaith, ond wedi ei adael ef allan bob tro. Wel, nid oes 
dim help, fy nghyfaiU. Nid oes genyt neb iV feio ond tydi dy 
hnn. Mae riiyw ddynion wedi eniU y fath safle yn yr ^lwys, 
wedi gwnend en hnnain trwy wasanaeth a defnyddioldeb yn angen- 
rheidian, fel y mae pawb yn teimlo nas geUir myned heibio iddynt. 
Ond odid nad oedd yn yr eglwys yn Jerusalem ry w Diotrephes yn 
tybied ei hnn yn Uawer cymhwysach na Bamabas iV anfon i 
Antiochia, ac y mae yn fwy na thebyg yn barod i ddweyd mai 
oblegid ei fod yn wr mawr y rhoddid yr anrhydedd amo, ond efe 
oedd wedi eniU ymddirieJ yr ^lwys, a'i grefydd a sicrhaodd hyny 
iddo. 

Yr oedd ei gydymdeimlad trwyadl âg achos Duw yn brawf o*i 
grefyddolder. Pan ddaeth i Antiochia, a "gweled gras Duw" — 
gweled eflfeithiau yr efengyl — "bu lawen ganddo." Cafodd yno 
yn ddiau olygfa na ddysgwyUodd. Yr oedd yn barod i weled 
ilawer o afreolaeth a phenboethni, ond siomwyd ef o'r ochr oren. 
Yr oedd "gras mawr araynt hwy oU," yr hyn a lonodd ei galon; a 
"chynghorodd bawb oU trwy Iwyrfryd calon i lynu wrth yr 
Arglwydd." Yr oeddynt wedi dechreu yn dda, ac oblegíd hyny, 
cynghorai hwy i fyned rhagddynt; "Megys gan hyny y derbynias- 
och Grist lesu, feUy rhodiwch ynddo." Nis geUir cael prawf 
gweU grefydd na chydymdeimlad Uwyr dyn âg achos Duw. Nîd 
oes dim yn agosach at feddwl y dyn duwiol. Mae yn Uawenhau 
yn ei Iwyddiant, ac yn tristâu yn ei ddirywíad. Mae yn myned i 
lawr ac i fyny gydag ef . " Meddwl am ei enw ef " ydy w un o'r 
elf enau amlycaf mewn crefydd. Nid oes dim mor anesgusodol gan 



Digitized 



edbyGoogle 



BB. T. BEES. 299 

Dduw a diofalwch am ei achos ef . Medr edrych heibio i filoedd o 
fàn-golliadaa, ond y mae on o'i waeaa mwyaf ofnadwy awchben y 
rhai, jn nghanol en llawnder a'n moethosrwydd, '^nad ymofidiant 
am ddryllio Joseph." Cymeriad digon gwan oedd Eli. Goddefol 
a dilywodraeth yn ei deula, ac oblegid hyny tyfodd ei feibion i fyny 
yn annnwiol ; ond y mae nn gair yn ei hanes sydd yn credit iddo, 
*'Obl^d yr oedd ei galon ef yn ofni am arch Dnw." Tr oedd 
Bamabas hefyd felly. 

Mae nn linell arall yn ei hanes yma sydd yn dangos ei 
gymeriad crefyddol, yr oedd yn awyddus am sicrhan yr offer- 
ynoliaeth oreu i gario y gwaith yn mlaen yn effeithiol. Wedi ei 
ddyfod i Antiochia, gwelodd fod yno waith mawr wedi ei ddechreu. 
Yr oedd yn gynhauaf ar achos Daw, a*r " gweithwyr yn Miaml," 
a theimlai fod angen am weithwyr mwy medrus a galluog na neb 
oedd yno. Cofíodd f od Saul yn Tarsus yn ddyn ieuanc talentog a 
dysgedig, ac yn Uawn awydd am waith, a meddyliodd yn y f an nas 
gallesid cael neb mor gymhwys i gario yn mlaen y gwaith oedd 
wedi ei gychwyn; ac aeth ei hunan yr holl ffordd i Tarsus i geisio 
SauL Y fath ysbry^d hunanymwadol! Nid cael a chadw y gwaith 
dan ei law ei hun, a chael yr holl glod am dano oedd yn ei olwg, 
ond cael gafael ar yr offeryn goreu i'w gario yn mlaen, a chafwyd 
hyny i bwrpas yn Saul. Daeth ar unwaith. Bu yno "flwyddyn gyf an 
yn ymgynull yn yr eglwys, ac yn dysgu pobl lawer;" ac ymgododd 
yr achos i'r fath gyhoeddusrwydd a pharchusrwydd, nes y "galwyd 
y dysgyblion yn Gristionogion yn gyntaf yn Antiochia." Dyn o 
galon eang oedd Bamabas, ac nid oedd ei fwyniant ei hun, na'i 
anrhydedd ei hun, ond dibwys yn ei olwg am y gallasai helaethu 
terfynau achos Duw, ac "achub rhai." Dyna ei gymeriad crefyddol. 

8. Ei gymeriad gweinidogaethol : "4 llawer o bobl a ychwaneg- 
wyd {r Arglurydiy Yr oedd nifer mawr wedi credu a throi at yr 
Arglwydd cyn iddo ef fyned yno; ychwanegwyd Ilawer o bobl i'r 
Arglwydd trwy ei lafur yntau ; a pharhaodd yr achos i fyned 
rhagddo wedi dyfodiad Saul o Tarsus atynt. Nid yw cymeriad 
gweínidog i'w famu wrth ei Iwyddiant. Mae rhai o'r pregethwyr 
enwocaf a welodd y byd wedi Ilafurio yn hir weithiau heb weled 
Uwyddiant mawr. Ond fel rheol, y mae y dyn da a'r Cristion 



Digitized by 



Google 



800 COFIANT 

didwyll yn UwyddianuB fel gweînidog. Dichon nad yw y llwydd- 
iant bob amser yn dilyn yn aniongyrchol, ac yn aml nid yw yn 
dyfod yn y ffordd yr ydym ni yn ei ddysgwyl, ond nid yw yn 
myned "yn ofer yn yr Arglwydd;" ac "yn ei iawn bryd y medwn." 
" A'r doethion a ddysgleiriant fel dysgleirdeb y ffurfafen, a'r rhai 
a droant lawer a fyddant fel y ser byth ac yn dragywydd;" a bydd 
yr eneidiau a ddychwelwyd ganddynt yn "goron gorfoledd" î 
weinidogion ffyddlon "gerbron ein Harglwydd lesu Grist yn*ei 
ddyfodiad ef." 

Am Barnabas yr ydwyf fi yn dywedyd, ond y mae yn bur sicr 
genyf mai am ryw uu arall, sydd yn gorwedd yma yn ei arch, yr 
ydych chwi oll yn meddwl; ac y mae yn rhaid i minau ddweyd 
nad y w fy meddwl yn mhell o fod gydag ef wrth redeg dros gymer- 
îad Bamabas; oblegid y mae tebygolrwydd mawr rhyngddynt 
mewn Uawer o bethau. Bum mewn petrnsder am ychydíg ar ba 
gymeriad ysgrythyrol y disgynwn. Bum yn meddwl am Obadiah, 
yr hwn oedd yn "ofni yr Arglwydd yn fawr," ac yn "ofni yr 
Arglwydd o'i febyd." Oallaswn gymeryd Hananî, brawd Nehem- 
iah, oblegid "yr oedd efe yn wr ffyddlawn, ac yn ofni Duw yn 
f wy na llawer." Yr oedd cyffelybrwydd mawr rhyngddo â Mor- 
decai, "yr hwn oedd yn fawr yn ngolwg ei genedl, yn gymeradwy 
yn mysg Uuaws ei frodyr, yn ceisio daioni i'w bobl, ac yn 
dywedyd am heddwch i'w holl hiliogaeth." Tr oedd efe fel 
Jeremiah wedi ei alw gan Dduw pan yn fachgen ; ac er yn 
anllythyrènog, heb fanteision boreuol, eto rhoddodd yr Arglwydd 
ei eiriau yn ei enau, ac yr oeddynt ynddo fel tân wedi ei gau o 
fewn ei esgym. "Efe," fel loan Fedyddiwr, "oedd ganwyll yn 
llosgi ac yn goleuo, a chwithau oeddych ewyllysgar i orfoleddu 
dros aniser yn ei oleuni ef." Ond y mae y ganwyll wedi Uosgi i'r 
soclcet Tr oedd fel Tychicas, "y brawd anwyl, y gweinidog ffydd- 
lawn, a'r amirylyd yn yr Arglwydd." Ond yr wyf yn meddwl fod 
Barnabas yn Ibwn cystal darlun o hono ag un o gymeriadau 
enwog y Beibl. 

Nid dyma y lle î fyned yn fanwl dros ei fywyd, nac i eìfenu ei 
gymeriad, ond y mae ei hanes, ei gymeriad, a'i lafur yn rhoddi 
cyfle i ni ogoneddu Duw ynddo. Cychwynodd o dan amgylchiadau 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 801 

hoUol ddinod, a bu raid iddo ymladd yn galed yn erbyn anfanteis- 
ion boreu ei oes. Yr oedd ei hynafìaid, o du ei f am, am genedlaeth- 
au yn aelodau o hen eglwys barchus Capel Isaac, Ue y derbyn- 
iwyd yntau yn aelod yn fachgen 13 oed, yn adeg y diwygiad 
mawr a fu yno yn y flwyddyn 1828; un o'r diwygiadau hynotaf a 
fu erioed yn ein gwlad. Pan yn 17 mlwydd oed dechreuodd 
bregethu, a thraddododd ei bregeth gyntaf yn nhy yr hen frawd 
Thomas Dyer, i gofifadwriaeth yr hwn yr oedd ganddo hyd ei 
ddiwedd barch mawr. Gwynebodd yn f uan ar Forganwg, lle y bu 
yn gweithio â'i ddwylaw, ac yn pregethu ar y Sabbathau, a chyn 
hir derbyniodd alwad gan eglwys fechan Craigybargoed, lle yr 
urddwyd ef cyn ei fod yn 21 oed. Nid oedd nifer yr aelodau oedd 
yn rhoddi galwad iddo ond deuddeg, a bu raid iddo yn fuan 
ddiarddel dau o'r oyfryw; a deg swUt yn y mis oedd y cwbl a 
allasai yr ychydig enwau oedd dan ei of al addaw iddo at ei gynal- 
iaeth; ond ymgododd o radd i radd, ac yr pedd ymwybyddiaeth o'i 
allu o'i fewn, fel nad oedd anhawsderau mewn un modd yn ei 
ddigaloni. Derbyniodd alwad o £benezer, Aberdar, lle y bu yn 
barchus a Uwyddianus, a symudodd oddiyno i Siloa, Uanelli, a 
bendith neiUduol iddo fu y symudiad hwnw. Bu dyfod i gyflFyrdd- 
iad â'r Parch. Dayid Rees, LlaneUi, un o'r dynion mwyaf gweith- 
gar a fu erioed yn ein henwad, yn fantais fawr iddo; a rhoddodd 
ei agosrwydd i'r wasg gyfle iddo ymddadblygu i gyfeiriad na 
thybiodd ef ei hun, ac na f eddyUodd neb araU f od ynddo gymhwys- 
der mor arbenig. Symudodd i Carmel, Cendl, Ue y bu yn gymeradwy 
a Uwyddianus iawn, ac y cyrhaeddodd binacl uchaf poblogrwydd 
fel pregethwr yn ei enwad ac yn ei wlad; ac am y tair blynedd ar 
hugain diweddaf Uafuriodd yn eich pUth chwi yma, fel gweinidog 
hen eglwys gyfrifol Ebenezer; ond yr oedd ei ofal dros yr hoU 
eglwysi. Ymgododd mewn parch a dylanwad yn mysg pob dos- 
barth. Ehoddwyd iddo bob anrhydedd a allasai ei enwad a'i 
genedl roddi amo, ac yn mlwyddyn olaf ei oes dewiswyd ef gydag 
nnf rydedd nodedig i f od yn gadeirydd Undeb CynuUeidf aol Lloegr 
a Chymru; yr anrhydedd uchaf a fedd yr enwad i'w osod ar neb; 
ond cyn eistedd yn y gadair, galwyd ef i gadair uwch, ac i "gymanfa 
a chynuUeidfa" fwy anrhydeddus na hyd yn nod Cymanfa yr 



Digitized by 



Google 



802 oonAirr 

Undfib Cynulleidfaol. Mor dy wyll y w yr oruchwyliaeth a'i cymer- 
odd ymaith mor annysgwyliadwy! 

Pedair blynedd a dengain í*r flwyddyn hon y gwelais ac y clywais 
ef gyntaf, yn nrddíad fy nghyfaiU Mr. John Eyans, yn y Maendy. 
Pregethai oddiar y geirian, ^' Canys mi a draddodais i chwi ar y 
cyntaf yr hyn hefyd a dderbyniais, farw o Grist dros ein pechodau 
ni yn ol yr ysgrythyran." Tr oedd yn ddawn newydd hollol i mi, 
ac yn ddawn newydd yn yr enwad, a'i lais cryf, dwfn, lleddf, 
wylof us yn cyffwrdd â llinynau pob calon, a'i athrawiaeth yn flas- 
usf wyd o'r fath a garai hen bobl gynhes y Maendy. Ffurfiasom 
gyfeiUgarwch y pryd hwnw, yr hwn a gryfhaodd wedi ein sefydliad 
ein dau yn gynar y flwyddyn ganlynol yn sir Oaerfyiddin, a 
pharhaodd yn ddigwmwl hyd oni wahanwyd ni gan angeu; ac er e[ 
gymetyd ymaith y mae yr anwyldeb yn parhau; ac yr wyf yn 
teimlo yn chwith iawn yma heddyw uwchben arch yr olaf a adawyd 
i mi gyfeillion boreuddydd fy ngweinidogaeth. Trwy wahanol 
amgylchiadau cysylltwyd ni yn agosach à'n gilydd nag odíd ddau 
weinidog yn ein hoes. Teithiasom filoedd o filldiroedd yn nghyd, 
yr ochr yma a'r ochr draw i'r Werydd; ac yn ystod oes faitìi 
clywais ef yn pregethn ganoedd o weithiau. Cefais gystal cyfle ag 
a gafodd neb sydd yn fyw i'w adnabod, ac nid wyf yn petruBO 
dweyd, *'yr oedd efe yn wr da." Yr oedd yr enghraifft berffeithiaf 
ddynoliaeth hynaws a charuaidd a adnabum erioed; ac o'r braidd 
na ddywedwn ei fod o ran ei dymher yn well wrth natur, nag y 
gellir gwneud y rhan f wyaf o ddynion trwy ras. Nid oedd neb a 
dderbynid i bob ty gyda mwy o groesaw, ac yr oedd pawb yn 
barod i weini amo. Nid oedd ganddo ddrwg ewyllys i neb, a 
phan y dygwyddai i ambell un, heb of n Duw na pharch i dd^, 
ei sarhan, mednd oddef hyny heb gythruddo. Ar rai cyfnodaa 
o'i oes, gweithiodd yn galed iawn; ac mewn teithio a phr^etha 
parhaodd i lafurio yn galed hyd y diwedd. '* Owasanaethodd ei 
genedlaeth yn ol ewyllys Duw," a gosododd ei enwad yn arbenig 
dan ddyled iddo. Yr oedd yn ei f ryd i helaethu terfynau yr 
achos, a chychwyn ^lwysi newyddion, ac yn hyny Ilaf uriodd yn 
helaethaeh na neb o'i frodyr. Yr oedd yn barod i wasanaethu «i 
holl f rodyr, a Uwyddodd trwy ei ddylanwad cgrda boneddwyr hael- 



Digitized by 



Google 



DU. T. ËEÜS. 308 

îonus î sicrliau help sylweddol i weÌDÎdogion mewn angen, ac i'w 
gweddwon a adawyd ganddynt ar ol. Bydd yn anhawdd cael neb 
o gyffelyb feddwl iddo yn hyny. 

Mae genyf gof bywiawnam ei bregethau nodedig, a'r dylanwad 
grymus a adawent ar gynulleidfaoedd mawrion. Ei bregeth am 
" Yr Oen yn sefyll ar fynydd Seion, achydag ef bedair mil a saith 
ugeinmil," oedd un o'r rhai mwyaf nodedig ddeugain mlynedd 
yn ol. Clywais hòno unwaith yn Mhenycae, ac yr wyf yn sicr fod 
yno fewer na wyddent yn iawn pa un ai yn y corff ai allan o'r corff 
yr oeddynt. Ei bregeth nodedig ar " Barhad crefydd mewn teulu- 
oedd " oedd un o'r rhai effeithiolaf a glywais erioed; a'i bregeth 
dyner ar "Gariad brawdol" a fyddaiyn wastad yn gwneud ei gwaith. 
Nid anghofir gan y rhai a'i cly wsant ei bregeth effeithiol ar " Tm- 
adawiad y gogoniant; " ac un o bregethau hynotaf ei flynyddoedd 
olaf oedd, " Moab yn esmwyth ar ei gwaddod, heb ei thywallt o 
lestr i lestr ; " ac yr oedd delw ei brofedigaethau ei hun yn amlwg ^ 
ar hòno. Ond y mae ei bregethu yma ar ben; ac ni chawn eto 
glywed ei lais tyner; ac ni chewch chwi yn mysg y rhai y bu 
Dr. Eees " yn tramwy, yn pregethu teyrnas Dduw, weled ei wyneb 
ef mwyach." fy mrawd! fy mrawdl paham yr aethost ymaith 
mor ddirybudd, heb roddi gair i mi dy fod yn myned? Nid dyna 
dy arfer, ond byddwn yn cael gair oddiwrthyt pan yn cychwyn i 
daith, yn enwedig os byddai yn daith hîr. Llawer ymadawiad a 
fu rhyngom, ond cyfarfyddem drachefn. Mae yn fy w iawn ar fy 
meddwl ein hymadawiad ar orsaf Longcreek yn lowa ar un boreu 
Sadwm. Tr oeddwn i ar gychwyn dros y Mynyddoedd Creigiog 
tna California, ac yntau yn bwriadu ymdroi yn lowa, ac Illinois, 
ac Ohio, ac yr oeddym i gyfarfod yn mhen mis yn Cin- 
cinnatí, a'i air diweddaf i mi wrth ymadael ydoedd, " Gofelwch 
am danoch y'ch hun da machgen i yç y wladbell yma, ni gwrddwn 
mis i heno yn Cincinnati;" ond cyn haner yr amser, cafodd ef y 
newydd trist fod ei anwyl briod wedi marw, a dychwelodd yntau 
adrpf ar unwaith, gan fy ngadael yn unig am y gweddill o'r daîth. 
Ond cyfarfuasom drachefn yn Nurston, yn Mro Morganwg, ac 
nid anghofíaf byth yr olwg gyntaf a gefais amo, a'r effaith a 
adawodd ei weled arnaf . Cawsom lawer cyfle ar ol hyny i f wyn- 



Digitized by 



Google 



80i OÖPIANl? 

hau cjmdeithas ein giljdd. Treuliasom yn nghyd ddjdd cladd- 
edígaeth ein cyfaiU hoff 7 Parch. Simon Evans, a chjdbregeth- 
asom y prydnawn hwnw yn Hebron. Yr oedd ei destun yn nn 
cymhwys iawn— " Ond yr ydym yn hyf , ac yn gweled yn dda yn 
hytrach fod oddicartref o'r corff, a chartrefu gyda'r Arglwydd." 
Ychydig feddyliaÌB mai hòno oedd y bregeth olaf iddo, ond yr 
oedd yn derfyniad hapns i oes hir weinidogaeth Iwyddianufi. 
Aethum gydag ef adref . y noson hòno, a threuliasom yr amser yn 
ddedwydd yn nghyd; a dranoeth yn foreu iawn daeth gyda mi i 
orsaf y rheilffordd, mor siriol ag arfer; a'i air diweddaf oedd, 
** Cofiwch fod yn Llundain ddydd Llun pythefnos i'r nesaf yn dal 
fy mreichiau;" ac wedi taflu ein dwylaw fel yr arwydd olaf o'n 
dymuniad da, yr oedd y trén ymaith; a dyna yr olwg olaf amo yr 
ochryma; ond 

" Henffych i*r dydd cawn eto gwrdd, 
Yn Sálem bur oddeata'r bwrdd." 

'* Oofid sydd arnaf am danat ti, fy mrawd; cu iawn fuost genyf 
fi; rhyfeddol oedd dy gariad tuag ataf fi, y tuhwnt i garíad 
gwragedd." 

Mae gan fy anwyl frawd, o'i arch yma heddyw, genadwri atom 
ni. Ni chawn glywed acenîon swynol ei lais tyner byth ond hyny; 
ond y mae efe, " er wedi marw, yn llefaru eto." 

Mae ganddo genadwri arbenig atom ni fel gweînidogion. Mae 
bylchau mawrion wedi eu gwneud yn rhengoedd gweinidogaeth ein 
henwad. Cedrwydd yn mynydd Duw wedi cwympo. " Ardderch- 
awgrwydd Israel yn syrthio ar yr uchelfaoedd." Mae enwad cyfan 
yma heddyw yn wylo am yr hwn oedd yn eu dilladu âg ysgarlad; 
ac y mae y dyrf a f awr wŷr bucheddol bob dosbarth a gradd 
sydd yma, yn dangos fod " tywysog a gwr mawr yn Israel " wedí 
syrthio. Mae yma rai honom yn teimlo ein bod wedi ein gwthíò 
i'r erchwyn, ac y byddwn ninau ynfuan wedi myned drosti. Bydd 
cyfrifoldeb achos Dûw amoch chwi, fy anwyl frodyr sydd yn ieu- 
anc. Disgyned amoch ddeuparth ysbryd y tadau; a rhodded yr 
Arglwydd i ni oU galon i ymgysegru yn llwyrach nag erioed i 
" weithio gwaith yr hwn a'n hanfonodd tra yr ydyw hi yn ddydd, 
canys y mae y nos yn dyfod, pan na ddíchon neb weithio." 



Digitized by 



Google 



Eglwjs barchus Ebenezer,— Diolch i chwi am eich tiriondeb 
mawr at ein hahwyl frawd. Buoch yn bob cysur iddo, ac er colli 
ei wasanaeth o'ch plith yn aml, cydddygasoch âg ef, gan wybod 
yn sicr ei fod ya rhywle gyda gwaith ei Feistr. " Gwneled yr 
Arglwydd drugaredd â chwi, megys y gwnaethoch chwi â'r meirw 
ac â minau." Mae yr Arglwydd yn sicr o gofio yr eglwysi fu yn 
ffyddlon ac yn garedig iV weision teilwng ef. 

Mae yma blant ac ŵyrion yn eu galar am un o'r tadau goreu a 
aeth o'r ddaear erioed. Yr ydych wedí eich taflu, fy mhlant 
anwyl, i fyd dyeithr i chwi. Gwyddech o'r blaen beth oedd bod 
heb fam, ond yr ydych heddyw heb dad na mam. Yn eich unig- 
rwydd ymaflwch yn dynach nag erioed yn Uaw "Tad yr amddifaid." 
Yn yr hwn y " caiff yr amddifaid dmgaredd." Mae crefydd wedi 
bod yn nheulu eich tad am chwech o genedlaethau. Peth ofnad- 
wy fyddai i chwi, fy mhlant anwyl, ei throi hi aDan. Cyflawned 
Duw i chwi yr addewid, " Plant dy weision a barhant, a'u hâd a 
sicrheir ger dy fron di." 

Ond nid wylo yw y cwbl yma ychwaith; ac er ein bod mewn 
galar, nid ydym yn tristâu " megys eraill, y rhai nid oes ganddynt 
obaith." Nid yw ein hanwyl frawd wedi ei golli o'r teulu; ond 
yn hytrach wedi ei ddyrchafu yn uwch yn y teulu. Mae ef erbyn 
hyn yn gwybod beth yw " cartrefu gyda'r Arglwydd." Yn iach, 
fy mrawd, am ryw dipyn eto. " Fy swydd i yn Seion y sydd;" 
ond pan ddelwyf i ben a'm gorchwylion— "Caf finau o'r corff fyn'd 
yn rhydd." " Hyd oni ymgyfarfyddom oU yn undeb ffydd a 
gwybodaeth Mab Duw, yn wr perffaith, at fesur oedran cyflawn- 
der Crist." Amen. 



Digitized by 



Google 



yeniioti XIV. 

"GwNA WAITH Efengylwr; CYPLAWNA DY WBINIDOOABTH." 

Dr. Bm fel pregêthwr—Nmlldmlrtoyâd ei olwg alUnol—Ei 
draddoâiad^Eglurder eifeddwl, a'i sgmìedd—Ei tmùmgrèdedd 
Dadl etfwledigaeth — Pregeth yn Jewin Crescent — Nodwedd 
dduwinyddol ei bregethau^Sylwadau Huw Tegai arno — Y 
cyfuniad oedd ynddo^Llythyr y Farch. R. Thomas — Adgí^on 
Dr. fferber Evans—Fregeth nodedig iddo—Ei bryder yn Nghy- 
manfa Cendl — Ei dynerwch d!i gydymdeimlad — Detholion gan y 
Farch. 0. R. Owen — Adgof am dano mewn tair o\ cymanfa' 
oedd De-orllemnol — Pregethau nodedig iddo—Crrfydd yn yr 
achau — Cymarfa Cwmafon—Cymjaiìfa Mm^Cariad brùwdol — 
Cymanfa y Brychgoed — Tmadawiad y gogorẁmt — Cymar^aoêdd 
Henllan, Fwllhéli^ a Liverpool — Argyhoeddiad o bechod — Moab 
— Delw ei brofedigaethau ami^Fregeth y perthynasau—Tr enw 
da—Casglu at ei bobl—Agoriad yr OUwydd a Chymanfa y 
Wyddgrug — Dirwyn ei hanes ifyny. — Diweddglo. 

Yb ydym bellach wedi dilyn Dr. Rees o'i f ebyd, trwy hoU helynticm, 
dygwyddiadau, a llafur ei fy wyd, hyd derfyn ei daîth yn y byá — 
o'i gryd i'w arch — o'i febyd i'w fedd— o'i enedigaeth yn Hhe&- 
pontpren, Bhagfyr 18, 1815, hyd ei gladdedigaeth yn y Skefcty, 
Mai 5ed, 1885. Yn yr amgylchiadau yr arweiniwyd ef drwyddynt, 
yr ydym wedi cael golwg ar ei gymeriad, ac eglurhad ar ei neill- 
duolion, oblegid bywyd dyn sydd yn dangos yn amlwg beth yw ei 
wir nodwedd. Mae hanes dyn yn well dangoseg o hcmo nag 
unrhy w draethiad a wneir amo. Y peth nesaf at fywyd dyn ydyw 
hanes y bywyd hwnw; a pha fFyddlonaf a manylaf fyddo yr hanes 
cywiraf oU fydd i'r bywyd. Pe gadawem wrthddrych y Coiiant 
hwn heb ddweyd rhagor am dano, yr ydym yn teimlo yn hyderus 
fod y fFeithiau a gofnodwyd yn ei gylch mor ^lur, fel nas gall 
unrhyw ddarllenydd meddylgar lai na gweled yn eglur pa fath nn 
ydoedd; a gweled hefyd ei fod yn mheU uwchlaw y Uuaws o feibion 
dynion: mor bell yn wir, fel mai anaml y cyfarfyddir â'i gyfifelyb. 
Ond yr ydym yn teimlo hefyd, er mwyn gwneud cyfiawnder â*i 
gymeriad, y dylem edrych yn mheUach i'w nodweddion meddyliol, 



Digitized by 



Google 



OOFUm? DË. f . BEfiâ. S07 

a'i neiUduolion fel pregethwr, cyn y bydd portread teg a Uawn 
wedi ei roddi o hono i'r rhai a ddel ar ol. Pregethwr oedd Dr. 
Rees uwchlaw pobpeth araU. Yr oedd yn hanesydd, yn wleidydd- 
wr, yn ddarlithydd, ond nid y naiU na'r Uall o'r pethau yna 
ydoedd, ond pregethwr. NeiHduwyd ef gan Dduw, a galwyd ef 
trwy ras i f od yn bregethwr ; a hyny ydoedd uwchlaw pob 
peth araU. Yr oedd y cymhwysderau naturiol a meddyUol 
oedd ynddo at bregethn, yn ei gyfaddasu at lawer o bethau eraiU 
i'r rhai y cyflwynodd ei sylw, ond cymhwysderau arbenig at 
bregethu oeddynt. 

Yr oedd neiUduolrwydd yn ei olwg yn allanol. Unwaith y 
gweUd ef nis geUid ei anghofio; adnabyddid ef yn mysg mil. Nis 
gaUesíd dweyd ei f od yn ddyn Uuniaidd a golygus. Yr oedd o 
gorff mawr, cryf, esgyrniog, Uydain ei ysgwyddau; pen mawr, a'i 
war yn crymu; yr oedd ei aelodau yn braflf a phalfog, a'i symud- 
iaddU yn hwyrdrwm ac afrosgo. Ni ddysgodd erioed sefyU yn 
syth gan ediych i fyny, ac oblegîd hyny cyfyngodd ar ei ddwyf ron, 
a gwasgodd ar le meginau yr ysgyfaint, er i natur roddi iddynt 
ddigon o eangder. Gadawodd y frech wen ei hargraff yn Ued 
ddofn amo, fel, rhwng y cwbl, nad ydoedd mewn un modd yr hyn 
a elwir yn ddyn hardd a Uuniaidd, er ei fod, yr ugain mlynedd 
olaf o^i oes, ar ol casglu o hono swm da o gnawd, yn Uawer mwy 
golygus nag ydoedd cyn hyny. Ond yr oedd, er hyny, arbenìg- 
rwydd yn ei blwg, fel yr oedd yn mhob cwmni yn sicr o gael ei 
weled; ac unwaith yr adnabyddid ef nid elai ei olwg o gof. Yr 
oedd ei lygaid yn dyner, ond yn fyw ac aflonydd; ei enau oedd 
wedí ei gwneud at siarad; a digon o le ynddi iV dafod droí, a 
dígon led ynddi iV eiriau dd'od aUan yn Uawn. Nid yn aml y 
gweUd gwefusau teneuach gan ddyn o'i faintioU. Am ei laia — 
wel, ei lais, dyna rywbeth gwerth galw Uaîs amo ; cryf, Uawn, 
Ueddf, meddal, yn dyfod aUan yn gorff mawr perseiniol. Yr oedd 
yn Uais hoUol ar eí ben ei hun; ni bu ei fath o'i flaen, ac ni ddaw 
chwaith ar ei ol. Cly wsom lawer yn ceisio ei efelychu, a chlywsom 
rai yn medru gwneud hyny yn nodedig o Iwyddianus ; ond ni 
chly wsom neb yn gwneud hyny, nad oeddym yn teimlo f od digoü 
wahaniaeth rhwng y gwreiddiol a'r goreu o'i ddynwaredwyr. 



Digitized by 



Google 




Ä08 OOFIANT 

Nid ydym yn gwybod am odid ddyn, yr hwn pe codasai mê 
cynulleidf a hoUol ddyeithr, heb erìoed glywed gair am dano o^r blaen, 
awnaethai cyn eistedd argraff fwy ffafriol ami. Nid oedd dim o^i 
gylch i ddeffroi gwrthwynebiad; eithr yn hytrach pob peth i eniU 
ffafr a chymeradwyaeth. 

ran ei draddodiad, arafaidd a phwyllns ydoedd, ond nid mewn 
un modd yn afrwydd a hwyrfrydig. Llifai ei eiriaa allan yn 
esmwyth a natnriol, er hyny yn ddiatal, mewn llais bâs, dwfn, 
wylofus, a dywedai y gair cyntaf jn hyglyw i dorf o ddeng mil 
heb unrhyw ymdrech o'i eiddo. Yr oedd rhyw dynerwch caru- 
aidd yn ei barabliad a apeliai at gydymdeimlad ei wrandawyr, a 
Uwyddai i gyflwyno iddynt ei deimlad caredig tuag atynt, yr hwn 
hefyd a ddychwelent hwythau mewn ad-daliad. Anaml y bu pr^- 
ethwr a allai dd*od yn gynt i delerau da à*i gynuUeidfa, ac ni 
ddywedai air i V tharfu. Teimlai fod ei hewyUys da yn bwysig 
iddo 08 mynai Iwyddo yn ei n^es gyda hi. Pwy bynag a sarhai 
ei gynuUeidfa ni cheid ef yn euog o hyny, ac eto nid oedd dim o 
ariiw y weniaith hòno, a weUr weithiau, er cael ffafr yn ngolwg y 
gwrandawyr, mewn un modd amo. Natur onest a dihoced ydoedd 
yn goUwng allan ei theimladan dyf naf, ac y mae pawb a ddelo i 
gyffyrddiad â'r cyf ry w, fel pe heb ewyUys ganddynt, yn myned o 
dan ei dylanwad. Tn arbenigrwydd ei olwg oddiaUan, yn ngoslef 
a thôn ei lais, yn gystal ag yn nhynerwch caruaidd ei ymadrodd- 
ion, yr oedd Dr. Bees yn hoUoI ar ei ben ei hun. 

Yr oedd o feddwl eglur ac amgyffrediad cUr. Ni ddjrwedwn ei 
fod yn wr o athryUth. Mae mor anhawdd rhoddí damodiad o 
athryUth, a chynifer o wahanol famau pa beth ydyw, fel y mae 
yn anmhosibl dweyd pwy sydd athryUthgar. Ac yn wir y mae 
cynifer o ddynion diog a diles i gymdeithas, yn cael eu cyfrif feUy, 
yn unig am f od rhy w hynodrwydd ynddynt, a rhy w ffraethder yn 
eu hymadroddion, fel mai prin y mae yn anrhydedd i ddyn gael ei 
ystyried yn athrylithgar. Ond os gallu i gymeryd poen ydyw 
athryUth, yn sicr yr oedd hyny yn gryf ynddo. Ond nid ydym 
yn hòni ei fod yn athryUthgar yn yr ystyr a roddir yn gyffredinol 
i*r gair. Nid oedd ynddo y treiddgarwch hwnw i ganfod y peU 
a*r dwfn, na'r crebwyU hwnw a allasai ddwyn creadigaethau i fod- 



Digitized by 



Google 



DR. T. RBBS. 809 

olaeth. Nid mewn damcaniaetliau yr ymhyfrydai ei feddwl, eithr 
yn hytrach rhaid oedd iddo ef gael flFeithiau disigl o dan ei^draed 
cynyteimlai yn ddiogel. Yn ei ymdriniad â phethau fel yr 
oeddynt y byddai yn wastad yn fwyaf hapus; a gallai gymeryd y 
cyfryw yn Uawn i'w feddwl. Bu rhedeg ar' ol newydd-deb am 
ychydig yn brofedigaeth iddo. Cly wsom ef f wy nag unwaith wrth 
bregethu yn myned i dir felly. Cof genym un adeg ei fod wedi ei 
gymeryd i fyny gan y syniad mai ar y ddaear hon y byddai y 
nefoedd, o leiaf yn rhywle yn nherfynau ein byd ni; a dygai hyny 
i mewn i bregeth boblogaidd oedd ganddo ar y pryd am y "nef- 
oedd newydd a'r ddaear newydd Ue y byddai cyfiawnder yn car- 
trefu;" a chlywsom ef ar rai achlysuron eraiU wedi ei gymeryd i 
fjny gan ryw ddamcaniaethau oedd yn yr awyr ar y pryd. Ond 
eithriadan oedd hyny ynddo, ac nid oedd byth yn ymddangos i 
fantais yn nglŷn â hwy. Nid breuddwydiwr oedd, ac felly nid 
oedd dychymygion gwylltion yn gweddu iddo. Cymerai wirion- 
eddau datguddiedig yr efengyl i mewn i'w feddwl, ac yr oedd 
ganddo ddirnadaeth eglur ac eang amynt. Ni byddai byth yn 
ymddangos yn y niwl, ac nid oedd a fynai â'r hyn a elwir gan ry w 
bobl yn gyfrinion, ac unrhyw beth nad oedd yn eglur iddo nis 
gallasai sylweddu ei wirioneddolrwydd. Ni bu neb erioed yn 
mhellach ogredu fod mawredd yn gynwysedig mewû ymgladdu yn 
y ty wyllwch. Os gwelai beth o gwbl, gwelai ef yn eglur. 

Yr eglurder yma oedd yn ei feddwl oedd yn cyfrif am y syml- 
edd a'r cyfaddasder gyda'r hwn y traethai ei syniadau. Ni bu neb 
erioed yn f wy hapus yn ei ymadroddion. Nid oeddynt yn isel ar 
y naill law, nac yn chwyddedig ar y llaw arall. " Chwiliodd y 
pr^ethwr am eiriau cymeradwy;" ac eto ni bu pregethwr erioed 
a llai arwyddion chwüio am eíriau arno. Nid brawddegau 
caboledig oeddynt, yn dwyn olion saern'íaeth gelfydd; ni bu neb 
erioed a Uai o'r fath bethau, ac eto wedi iddo ef ddweyd y geiriau 
teímlai y rhai craffaf nas gallesid byth gael geiriau mwy dethol- 
edig; ac ar un pryd yr oeddynt yn hoUol ddealladwy i'r rhai mwyaf 
cyffredin. Ymddangosai ei eiriau, rywfodd, fel rhan hanfodol o'i 
bethau — nid ei bethau ef fuasent heb ei eiriau ef . Nid gwisg am 
çi^feddyliau oedd ei eiriau, eithr yr oeddynt yn hytracb fel pluf i'r 



Digitized by 



Google 



810 ooFiAirr 

aderyn wedí tyf a gydag ef , nes dyf od yn rhan o hono. Ni chlywid 
neb yn cwjrno nad oeddynt yn ei ddeall ef, hyd yn nod y riiai 
mwyaf hort ac anwybodoa o*i wrandawyr, ac eto yr oedd ei chwaeth 
mor bnr f el na flinid y glost f wyaf Uednais. Yr oedd hon yn nn 
oV elfenan crÿfaf yn ei boblogrwydd. Byddai yn aml yn cerdded 
tír Ued dyner, ac yn myned i ymylon Ued brofedigaethos, a 
chly wsom ef yn pr^^n weithiaa ar eirìan y buasai arswyd amom 
i weled y rhan f wyaf yn cyflfwrdd ä hwy, ond elai ef heilno heb i 
wyleidd-dra wladeiddío, nac i ysgafnder grechwenn, gan mor led- 
naís oedd ei chwaeth; a ^^phar yn ddiaa yw pob peth i^r rhai 
pmr." 

Elfen arbenig ynddo oedd ei gof , f el y crybwyUwyd eisoes. Ni 
wyddai ú hnnan ei derfynau. Unwaith y denai nnrhy w beth 
i mewn, allan nid äi efe mwyach. 0V braidd na ddywedem fod 
ei gof wedi bod yn fagl iddo. Ba o wasanaeth iddo yn ddiaa,ond y 
mae yn bosibl i*r hyn sydd o wasanaeth mwyaf i ddyn, fod weithian 
yn brofedigaeth iddo. Yr oedd yn cofio yr hyn a ddarUenai mor 
dda, ac yn ei gymeryd mor llawn iV feddwl, fel nas gallai ymatal 
rhag ei ddef nyddio, ac nid oedd hyny bob amser yn ddiogel. Mae 
y rhan f wyaf yn gwnend cymaint ag a aUont o ddef nydd o^r pethaa 
a ddarUenont; a pha fwyaf a ddarUeno dyn, tebycaf oll ydy w o^a 
troi iV fantaîs, a phwy fedr ei feio; ond pa Iwyraf y cofia nn, 
tebycaf oU ydy w o'u rhoddi i eraiU fel y cafodd hwy, a phan y 
gwnelo hyny hawddaf oU eu hadnabod. Yr oedd y pethaa 
a ddarUenodd wedi myned mor ddwfn i V gof, ac yn rhan mor 
hanfodol o hono, f el nad oedd yn sicr bob amser pa un ai ei eiddo 
ei han, ai eiddo eraill oeddynt; ac nid ydym yn meddwl fod Uawer 
o wahaniaeth ganddo. Toddai y cwbl i'w fold ei han, a gosodai ei 
argrafí ei hnn mor ddwf n arnynt, fel na buasai neb yn dychymyga 
nad ei eiddo gwreíddiol ei han oeddynt; ond y rhai, obl^d ea 
mynych gyrcha yno ea hanain, sydd yn gwbl gyfarwydd â'r Uoches- 
au Ue y mae y cyfry w gaddiedig drysoraa. 

ran ei athrawiaeth yr oedd yn hoUoI aniongred. Oddieithr y 
^ŵyriad at yr hwn y cyfeiriasom yn nglŷn â dysgeidiaeth Dr. 
Jenkyn ar Waith yr Ysbryd, yr oedd yn Galfiniad iachus, o Ysgol 
Andrew Faller a Dr. Edward WiUiams. Dechreuodd ei weinidog- 



Digitized by 



Google 



DB. T. REKS. 811 

aeüi 711 Uohel-galfinaidd. Yr ydym dsoes wedi cyfeirio at ei 
destan cyntaf. Dywed Mr. Boberts, Gastellnedd, ei fod ar ryw 
achlysar neìUdnol, ynystod ei weinidogaethyn Cendl, yn pregethu 
oddiar y geirian, '^Ganys felly y carodd Dnw y byd/' ac iddo ar 
ddeohrea y bregeth ddweyd mai hwnw oedd y testnn cyntaf iddo, 
ac nad oedd wedi antnrio pregethn arno er hyny, ac yna adroddai 
yr amgylchiadan. Ei fod wedi ei fagn gydaU famgn, yr hon oedd 
yn Arminiady a bod amryw Uchel-galfiniaid yn Nghapel Isaac ar y 
pryd, y rhai a ofnent ei fod wedi ei wen¥^o gan Arminiaeth ei 
nain, ac oblegid hyny teimlent wrth^^ebiad iddo gael pregethn; 
a phan y darllenodd yn destan, "Canys felly y carodd Dnw y 
byd," meddyliasant ei fod wedi dyfod allan yn ei liw ei hnn; ond 
yn faan deallasant ea camgymeríad, oblegid an oV pethan cyntaf 
addywedodd ydoedd, " Wrth y byd yma yr ydym i ddeall yr ethol- 
edigion;^* achnbodd ei ben, a gwelsant ei fod yn iach yn y flPydd er 
gwaethaf Arminiaeth ei nain. Tn ei bregeth yn Cendl, esboniodd 
y geirian yn wahanol, a phregethodd oddìarnynt gyda gaf ael nod- 
edig. Ond er eangn hono yn ei olygiadaa, yr oedd i ras a phen- 
arglwyddiaeth le arbem'g yn ei weinidogaeth hyd y diwedd. Yn j 
Ddadl ar ütholecUgaeth, a f n yn y misolion Cymreig er*s yn agos i 
ddeng mlynedd ar hngain yn ol, y mae ef yn cymeryd rhan mewn 
ysgrif o*i eiddo yn yr Annihynior am 1862, tadal. 87. Edrycha 
ef ar y cwestiwn yn hanesyddol, ond y mae yn ysgrifena yn gryf 
iawn. Dywed mai rhai yn dal y golygiadan a elwir yn Galfinaidd 
oedd yr hoU ddiwygwyr enwog y mae genym hanes am danynt 
ddyddian yr apostolion i lawr. Cymer y Waldensiaid, y Díwygwyr 
Protestanaidd, y Pnritaníaid, yr Anghydffarfwyr, a'r Diwygwyr 
Methodistaidd; ond y mae yn eithrio John Wesley a^i ganlynwyr, 
a dywed fod ei Iwyddiant ef i'w briodoU i'r "anghysondeb hapns 
oedd yn ei gredo." Ei fod, er gwrthod etholedigaeth, yn credn yn 
gryf yn yr angenrheidrwydd am weithrediadan yr Ysbryd Glan er 
aileni pechadnr, ac feUy credai mewn etholedigaeth yn ei gwaith, 
OB na chredai ynddi mewn bwriad. Dywed, oV ochr araU, mai 
Arminiaid trwy yr oesan sydd wedi bod y gelynion gwaethaf i 
ryddid crefyddol a chrefydd bnr. Cyfeiria at y Jesuitiaid yn yr 
Eglwys Babaidd, at yr Archesgob Laad aU blaid, at yr Eglwys 



Digitized by 



Google 



812 OOFIAIÎT 

Lutheraidd, ac at hanes Llo^ a Chymru yn yr eilfed arbymbheg 
a'r ddeunawfed ganrif. Disgynwyd yn Uym arno ar y pryd gan 
ryw rai oblegid yr hyn a draethai, ond nid yi^ogodd hyny ddim 
amo. 

Nid yn aml y cyfeiríai at y pethau hyn yn ei weinidogaeth, ae ni 
byddai byth yn gwthio ei olygiadau neillduol i sylw, ond os deuent 
i'w flfordd ni chiliai yn ol, ac ni throai o'r neiUdu. Gwelsom ef 
unwaith wedi ei arwain i brofedigaeth yn nglŷn à hyn, ond yn 
hoUol ddiarwybod iddo ei hun. Cynelid oedfa ddau o*r gloch 
Sabbath Cymanfa Aldersgate, Llundain, fynychaf y pryd hwnw yn 
hen Gapel Jewin Crescent, a byddai yno dyrfa fawr. Un 
flẁyddyn yr oeddym ein dau yno, ac wedi i ni bregethn, aeth 
yntau i'r pulpud, a darllenodd yn destun, " Megys y rhoddaist 
iddo awdurdod ar bob cnawd, fel am y cwbl a roddaist iddo y 
rhoddai efe iddynt fywyd tragwyddol." Nid oeddem wedi clywed 
y bregeth erioed o'r blaen, ac felly ni wyddem beth oedd ynddi, ac 
nid ydym yn cofio i ni ei chlywed byth wedi hyny; ond teimlem 
fody testun yn un digon priodol yn nghapel y Methodistiaid; ond 
yn anfPodus, nid hwy yn unig oedd yn dygwydd bod yno. Tr 
oedd ynogryn nifer o bregethwyr o wahanol enwadau; ac yn un 
gongl i'r sêt fawr yr oedd y Parch. D. Charles Davies, M.A., 
gweinidog Jewin ar y pryd; ac yn y gongl arall yr oedd Dr. 
WiIIiam Davies, gweinidog y Wesleyaid; ac ar yr oriel, gwelem y 
Parch. Eichard Roberts. Nid oedd presenoldeb yr un o*r gwŷr 
hyn wedi taro Dr. Rees, ac nid yw yn debyg iddo feddwl i ba 
enwad y perthynent. Daeth at y testun ar ol rhagymadrodd byr, 
a dywedai fod ynddo dri rhoddiad. Shoddiad pob awdurdod i law 
y Mab~-Bhoddiad personau gan y Tad iV Fab — ^a Bhoddiad 
bywyd tragwyddol gan y Mab i'r personau hyny. Aeth trwy y 
cyntaf yn ddibrofedigaeth, gan ddangos fel yr oedd pob awdurdod 
wedi ei roddi i'r Cyfryngwr. Ond wedi dyfod at yr ail fater, 
gwelem eî fod yn myned i le tyner; ond ai ef yn ei flaen at rodd- 
iad personau gan y Tad i V Fab. Yn gyntaf, meddai, Bhoddiad 
mewn arfaeth a bwriad ydoedd. Gwelem Mr. Charles Dayies yn 
taflu ei Iygad ar Dr. Davies, a gwelem Mr. Richard Roberts yn 
gwenu yn siriol ar yr oriel; a gwelodd Uawer o'r dorf y gweinidog- 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 




PARCH. T REE8, D.D. ABERTAWY- 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 313 

ion yn gwenu yn ochelgar ar en gilydd; a deallodd yntan erbyn 
hyn, ac yr oedd yn amlwg arno ar unwaith ei fod wedi ei daflu 
oddiar ei echel, oblegid pa^ mor awyddus bynag oedd i foddhau y 
naill, ni fynasai er rlîm fod yn dramgwydd i'r lleîll. Ni ddywed- 
odd ddim, ac ni «t^Mífŵìd arno fod yno neb yn barnu yn wahanol 
iddo; ond nid ydym yn amheu na liniarodd rai }madroddion, ac 
aeth heibio i'r ail roddiad yn gynt nag yr aethai o dan amgylch- 
iadau gwahanol. Ond nid Uawer gwell oedd wedi d'od i'r trydydd, 
at roddiad by wyd tragwyddol i'r personau gan y Mab, oblegid un 
o'r pethau cryfaf ganddo arno ydoedd, ei fod yn fywyd na chollir; 
tragwyddol yn ei barhad. Ond eithriad oedd y bregeth hòno o'i 
eiddo. Yn gyffredinol, cadwai yn ddigon pell oddiwrth y pynciau 
sydd yn rhanu enwadau efengylaidd, fel yr oedd ei weinidogaeth 
yn gymeradwy gan y saint, heb wahaniaeth plaid. 

Nid ydym yn sicr mai yn nosbarth y pregethwyr duwinyddol ac 
athrawiaethol y buasem yn ei restru, ac eto yr oedd y naiU a'r 
llall. Nid yn bynciol yr ymdriniai ag odid i wirionedd; ac nid 
òedd y tywyUni a'r dyfnder, a'r sychder hwnw o'i gylch sydd yn 
rhy fynych yn nglŷn â'r hyn a elwir yn bregethu athrawiaethol; 
ac eto yr oedd mêr duwinyddiaeth yn ei bregethau, ac ymdriniai àg 
athrawiaethau heb gymeryd arno wneud hyny. Dichon nad an- 
nwbyniol nac annyddorol fydd y dyfyniad a ganlyn, allan o ysgrif 
eiddo y Parch. Hugh Hughes (Euw Tegai), a ymddangosodd yn 
yr ArweinyM — papyr a gyhoeddid ac a olygid ganddo ar y pryd — 
Awst 14, 1856, am yr hwn yr ydym yn ddyledus i'n cyfaiU hoflP 
Mr. Evan Jones, Plas, Chwilog. Yr oedd cymanfa wedi ei chynal 
yn MhwUheli ychydig wythnosau cyn hyny, ac y mae Huw Tegai 
yn cymeryd mantais arni i siarad am wahanol f athau o bregethwyr, 
a dullîau o bregethu, er mai â'r duwinyddol a'r barddonol yr ym- 
drinia yn benaf. Fel hyn y dywed : — 

"Trown ein golwg at y Bedyddwyr. Dyoa y Parcb. Robert Jones, 
Llanllyfni. Y mae yn un o'r cymeriadau dysgleiriaf, ac yn un o'r 
pregethwyr goreu a esgynodd yrareithfa enoed. Ond hen Buritan ydyw. 
Rhyw bwnc o ddawinyddiaeth fydd ganddo dan sylw yn fwyaf cyffredin, 
ac am byny y mae y bobl yn troi bob un i'w ffordd ei hon, ac yn gadael 
rhwng Mr, Jones al bwnc. Dylem grybwyll hefyd nad sefyll ar y 

U 



Digitized by 



Google 



314 COFIAKT 

gwiríoneddaa sydd yn perthyn yn neiUdaol i'r deall y mae, ond saif yn 
íynych ar y gwirioneddau ysbrydol. £r enghraifft, yr oedd yn pregethu 
yn y dref hon ychydig amser yn ol ar ''lawenydd y saint yn ngorthrym- 
deran y byd hwn." Ni chafodd ein clastian y fraint o wrando ar well 
pregeth yn mhob ystyr o*rgair erioed; ond John Roberts gydal feddyliaa 
barddonol, al ddall gwresog, gaiff ybobl, er nad yw yn deilwng i ddatod 
oarai esgidian Robert Jones. 

<*Yr nn modd yn gymhwys y mae pethaa yn sefyll gyda'r Trefnyddion 
Calfinaidd. Pregethwyr barddonol yw y rhai a g^rfrifir yn boblogaidd 
bob an, Efallai mai y mwyaf dwyfyddol o*r dosbarth hwn yw y Parch. 
J. Jones, Talysam, ac fe fyddaiyntaa yn fwy cymerad^y, pe byddai yn 
llai dawinyddol. 

"Y mae yr Annibynwyr yn fwy hynod fyth ar y pen hwn, gan fod 
amryw o'n pregethwyr mwyaf cymeradwy, nid yn nnig yn pregetha 
yn farddonol, ond yn feirdd trwyddedig, tlysog, a chadeiriog, yr 
hyn a gyftroes eiddigedd dosbarth o'r dwyfyddion, amser yn ol, a 
dewisasant ysgrifenydd gallnog i wnend ymosodiad ar y pr^ethwyr 
barddonol, gan ea galw yn 'bregethwyr dyohymygion;* ond ni fnasai 
waeth i'r hen frawd 'dafln ei gap yn erbyn y gwynt,*— ar ol yr efengyl 
yn ei gwisg farddonol y mỳn y bobl redeg, os daw pregethwr barddonol i 
ry wle yn agos atynt; amgen fe ddygir y groes ddwyfyddol. 

"Y mae Mr Rees, Cendl, yn eithriad i'r rheol gyffredin, debygem; canys 
Paritan yw yntan hefyd, ac y mae yn wir boblogaidd hefyd- Wrth 
ddywedyd ei fod yn wir boblogaidd, yr ydym yn meddwl, cymeradwy- 
aeth pob dosbarth o'r bobl. Y mae ambell i bregothwr nad oes ganddo 
ond ei beirianan llafar i bregethn. Fe gaiff hwnw dorf o ffyliaid, fel efe 
ei hnn, i wrandaw arno, ac i synn at ei allaoedd peirianol; ond caifi Mr. 
Rees gymeradwyaeth y bobl yn gyffredincl, ac eto pregethn yn ddwyf- 
yddol y mae yntan, Gwir fod ganddo lais hynod o beraidd ac o dreidd- 
iol; ond andonol ydy w . Nid oes dim areithyddiaeth yn ei law nac yn ei 
lygftd» i <lyiiu syl^ ^^^» ^ ^&e ganddo grebwyll gref, y mae yn wir, 
ond ychydig a wna o ddefnydd o honi. Y mae ganddo lawer o eglar- 
iadan, ond ysgrythyrol ydynt oll. Y mae yn rhaid i ni gasgla wedi y 
cwbl mai yn nall Mr. Rees y mae grym ei boblogrwydd. Pa fodd bynag, 
efe y w yr anig Bnritan poblogaidd a adwaenom ni." 

Nid ydym yn gwystlo ein hunaîn i gy wirdeb yr oU a geir yn y 
dyfyniad uchod hjd yn nod am Dr. Rees. Nid ymddangoBai yr 
elfen dduwinyddol i ni mor eglur ynddo, f el ag i godi hyny í fyny 
fel ei neiUduolrwydd, er yn sicr yr oedd Puritaniaeth ei bregefchau 
yn amlwg i bawb. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 315 

Yr oedd ei ragoriaeth fel pregethwr yn codi o'r cyfuniad oedd 
yûddo lüdws o wahanol elfenau, ac nis gellir dweyd fod yr un yn 
ddiffygiol sydd yn angenrheidiol i wneud pregethwr Uwyddianus. 
líae yn wir fod rhai ynddo yn gryfach nag eraiU, ond nid oedd yr 
un yn wan iawn; ac y mae yn amheus a oedd yr un mor gref fel 
ag iV godi uwchlaw canolraddol, yn annibynol ar y lleiU. Nid 
pregethwr esboniadol ydoedd, ac eto yr oedd yn esboniwr. Fel 
rheol, yr oedd yn hapus iawn yn ei esboniadaeth. Byddai yneglur 
a syml, ac yn arwain yn naturiol at y testun; ac yn aml byddaî 
riiyw wedd o newydd-deb arno. Os oedd rhyw ran o'i bregeth yn 
dai^OB mwy jo fedr na'r rhanau eraill, yr agoriad i V destun fyddai 
hòno. Ond ni ddywedem mai pregethwr esboniadol ydoedd, a 
phan y cymerai ei bregeth ar ei hyd wedd esboniadol nid ym- 
ddangosai i'r fantais oreu. Yr un modd nid pregethwr athraw- 
iaethol ydoedd, er ei f od bob amser yn llef aru y pethau a weddai i 
athrawiaeth iachus. Nid unrhy w un peth oedd yn cyfrif am ei 
nerth fel pregethwr, ond cydgyfarfyddiad llawer o wahanol ragor- 
iaethau mewn cyfartaledd hapus. Yn ei draddodiad yr oedd nerth 
ei ymadroddion, dwysder ei deimlad, a thynerwch wylof us ei lais 
yn amlwg iawn. Nis gallasai y mwyaf difeddwl lai na'theimlo 
oddiwrthynt. Cyfeirir atynt gan bawb, ac yn mhob adgof am 
dano, daw hyny i fyny o flaen pob peth. 

Oymerer yr hyn a ganlyn o eiddo ei gymydog, y Parch. R. 
Thomas, Glandwr, at yr hyn a ddywedwyd ganddo o'r blaen: — 

'*Nid oedd fy adnabyddiaeth o hoao, cyn d'od i lawr yma, ond bechan. 
Clywswn ef yn pregethn yn Nhywyn pan oeddwn yn fachgenyn, a 
pban yr oedd yntan ar y pryd yn Cendl. *Rwy'n meddwl mai Enoch yn 
riiodio gyda Dnw oedd ei destan; ond yr wyf yn cofio yn dda iddo dynu 
mwy o sylw a pherì mwy o son am dano nag odid neb a fyddai yn taln 
jmweliad â*r líe y pryd hwnw. Clywswn ef yn pregethn amryw 
ẅeithiau wedi i mi ddechren fy mywyd gweinidogaethol, a chyn i mi 
adael y Gogledd, yn Bethesda, Bettwsycoed, &c. Mae argraff ar fy medd- 
wl nad oedd yn d*od i fyny ry wfodd â*r son am dano; a phrîn y gallaswn 
weled ei fod yn sefyll yn ogyfuwch ei ysgwyddau fel pregethwr â rhai 
o'n tywysogion pregethwrol yn y Gogledd. dan yr argraff yna y 
daethnm i lawr yma, a bnm am beth amser wedi d*od i lawr yn ceisio 
meddwl a chwilio pa le yr oedd dirgelwch ei fawredd a i boblogrwydd 



Digitized by 



Google 



316 COPIANT 

aoarferol. Ond yn Llansamlet, mewn Cwrdd Chwarterol, fe bregethodd 

— nid Mryf yn eofio ei destnn yn awr— nes peri 1 mi deimlo ei fod yn gwìr 

deilynga y safle a eniliasai iddo'i hnn fel pregethwr. Nid oeddwn yn 

sicr wed'yn y gallaswn i ddweyd beth oedd yn fawr ynddo; ond gallaswn 

ddweyd imi deimlo ei fod yn wirioneddol f awr yn yr ystyr hòna Yr jrdys 

yn galin rhoddi cyfriý am boblogrwydd Uawer. Nid wyf yn meddwl y 

byddai yn anhawdd rhoddi cyfrif am boblogrwydd y diweddiu: Hiraethog; 

Ambrose, Porthmadog ; Stephen, Tanymariau; ac Ap Yychan. Yr oedd 

ynddynt yr hyn a elwir yn athrylith, awen, a doEÌan, &c, fnasai yn 

help i'w hesbonio; ond am Dr. Rees, Abertawe, nid yn y pethau yna yr 

oedd ei fawredd pregethwrol. Ychydig, os dim, barddoniaeth geid yù. 

ei bregethan. Nid oeddynt yn aml yn dwyn nemawr, os dim, o ôl goâü, 

manylwch, a phoen, yn en saemì'aeth. Yr oedd ganddo lais oedd yn 

ateb y dyn— yn ateb yr efengyl~ac yn taro'r glnst Gymroaidd yn nn o*r 

rhai goren yn sicr. Sylwais hefyd, y byddai ei ragymadrodd i'r teston 

yn aml yn cynwys nodiadan esboniadol rhagorol, a llawer o freshness 

ynddynt. Syml a diaddnm, fel rheol, |yddai ei raniadan o*r testnn — 

eommonplcieê fnasent ^rn nwylaw Uawer nn; ond byddai ganddo ef ryw- 

beth i'w ddweyd amynt, na cheid hwynt gan neb ond gan y Dr.; ac 

ambell i hanesyn na teiddid amhen ei wirionedd, canys gofalai nodi y lle, 

y dyddiad, &c., pob peth oedd yn eisien i brofi gwirionedd yr hyn a 

ddef nyddiai i eglnro y gwirionedd mewn llaw. Yr oedd ei bregethan, feì 

rheol, hefyd yn orlawn o*r efengyl yn ei hysbryd yn Uawn mor helaeth 

ag yn ei hathrawiaethan. Teimlwn yn wastad wrth ei wrando hefyd, ei 

fod yn right ax bob peth a ddy wedai, rywsut. Anaml y dywedai ddim i 

ddeffro amhenon, ac i arwain neb i ofyn, "Ai gwir?" "Tybedf * B*le yr 

oedd cnddiad ei fawredd fel pregethwr-^ac edrych amo ar wahan oddiwrth 

y dylanwad Dwyfol sy'n perthyn i'r gwaith— nid wyf yn gwybod fel ag i 

alln dweyd mewn byr eiriau. Yr oedd ynddo'n ddian gyf aniad o amry w 

bethan; ond tybiaf mai un o'r pethan cryfaf ydoedd ei gywirdéb a'i 

gculemid, yn codi oddiar gof dihafal, ac nniondeb bam: ac efallai y dylid 

ychwanegu, yn ei dynerwch a'i ddwysder, yn codi oddiar gydymdeimlad 

dwfn â*r ' 'gwirionedd f el y mae yn yr • lesu. " Yr oedd y pregethwr i mi yn 

f wy na'r pregethau; ac y^mae'n chwith iawn genyf feddwl na chaf ei glywed 

byth mwy ar y ddaear. Fel y rhan f wyaf o bregethwyr, dy wab ef yn 

nwch ac yn is; ond ni wrandewals arno erioed heb deimlo awydd diolch 

am yr efengyl.'* 

Drwg genym f od cyn Ueied o'i bregethau wedí eu gadael ganddo 
ar ol. Ychydîg a ysgrifenai. Dim ond brasluníau moelion. Nid 
ydynt mewn un modd yn cyflëu syniad cy wir am dano, ac eto rhaid 
i ni cyn y diwedd roddi rhai o honynt, yn anntherffaíth fel j 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 91Ì 

maent. Ond cyn y deuwn at hyny y mae yn rhaîd î ni roddi i 
mewn adgofìon o hono, ac o rai o'i bregethan nodedig, à pha rai 
y mae amryw o'n cyfeillion wedi ein hanrhegu, y rhai a fyddant 
yn help i osod ei neiUduolion ar gof a chadw i'r oesan a ddel ar 
òl; a dichon y bydd genym ein hunain ryw bethau i'w hychwan- 
egü yn yr un cyfeiriad. Ehoddwn yn gyntaf yr adgofion dy- 
ddorol a ganlyn o eiddoein hoifus gyfaiU, y Parch. JS. Herber Eyans, 
D.D., ac er ei fod yn cyfeirio at rai pethau a grybwyUwyd eisoes, 
eto rhoddwn ei eiddo i fewn yn Uawn. 

" Y tro cyntaf i mi weled gwrthddrych y Cofiant hwn ydoedd, 
pan yn blentyn yn Uaw fy mam, yn nghymanfa Trewen, yn y 
flwyddyn 1843. Pregethodd yn y gymanfa hòno oddiwrth Luc 
xiii. 25 — 30. Yn fuan ar ol hyny clywais ei fod yn cyfieithn 
Esboniad Bames i'r Gymraeg — esboniad a werthfawrogid yn fawr 
yn ein HysgoUon Sabbathol, am fod ynddo rywbeth ar bob adnod, 
a'r oU yn ddigon eglur i bawb ei ddeall. Bu fyw am 42 o flyn- 
yddoedd wedi í nü ei weled yn bregethwr cymanfa, a rhoddwr 
esboniad i'w gydgenedl — a Uanwodd bob blwyddyn o honynt â 
gwasanaeth mawr, defnyddioldeb didor i'w genedl, i'w enwad, ac i 
deymas ei Arglwydd Orist. Defnyddioldeb ydoedd ei nod, ac ni 
fu neb yn ei oes yn fwy Uwyddianus i'w gyrhaedd. Ni pheid- 
iodd fyned i bregethu na darUthio unwaith, am ei fod yn ofni na 
aUai ddysgleirio, a gwneud cystal a'r tro o'r blaen. Yr oedd bob 
amser yn barod i fyned aUani wasanaethn yn mhob cylch, a 
gwneud ei oreu. Yr wyf yn <îofio fy mod yn siarad â gweinidog 
ieuanc araU, ar ddechreu ein bywyd cyhoeddus; a'r cwestiwn 
ydoedd, pa un ydoedd yr ideal uchaf i ni i'w ddilyn, esiampl Mr. 
Rees, Oendl, oedd yn barod i fyned i bob Ue i bregethu, er yn aml 
heb bregeth wych, neu ynte esiampi Mr. T. Jones, nad äi byth 
i unUe 06 na byddai yn hoUoI barod, ac yn sicr o gyrhaedd nod 
cyfuwch a phan yno o'r blaen. Penderfynasom ein dan, mai Mr. 
Bees, Oendl, oedd yn iawn, ac yn gwneuthur mwyaf o ddaioni, ac 
feUy mai efe oedd y diogelaf i'w efelychu; ac yr wyf yn credu 
heddyw ein bod wedi barnu yn gywir; ac y mae yn anmhosibl 
gwybod eflPaith a gwerth y dylanwad anf wriadol a gariodd ei fywyd 
ef ar ei frodyr yn y weinidogaetb. Nid oes genyf ond cof plentyn 



Digitized by 



Google 



Hè OOFIANT 

am dano yn pregethii, ei fod yn floeddíwr iawn, ac yn gwnend Vt 
bobl grîo, nes i mi ei glywed yn yr hen Dabemad yn Le*rpwl 
ar yr ail Sabbath yn Gorphenaf, 18ö5, yn y gymanfa yno. Yr 
oedd yn Sol poeth iawn, ond yr oedd ef yn anterth ei nerth, yn 
Uawn dengain mlwydd oed. Ei destnn ydoedd 2 Pedr i. 11. Y 
mae ambell bregeth yn dysgn y teston i laweroedd, a dysgodd hon 
hyn i mi: "Canys feDy yn helaeth y trefnir î chwi fynedíad i 
mewn i dragwyddol deymas ein Harglwydd a^n Hachnbwr lesu 
GrÌBt." Er fod y Ue yn Uawna^r awyryn drwm, yr oeddynsarad 
mor hygly w, ac yn parabln mor swynol nes yr oedd pawb wrth eu 
bodd. Pawb yn sicr nad oedd eisien cydymdeimlo dim à'r preg- 
ethwr, ei f od yn feistr ar ei waith, ac feUy y gaUem ildio ein hnn- 
ain i fyny i gymeryd ein dyddana,ein dysgn, ein cyffroi, a^n «wjuOf 
gan ei bregeth — ei ddawn aV ysbryd oedd yn yr oedfa. Po^ns 
iawn i gynoUeídfa ydy w pregethwr mewn trafferth ei hnn — tra- 
fFerÜi gyda^i bwnc, gydaU laìs, gyda'i ysbryd; y mae cyBnlfôdfii 
yn gyflym i ddeaU f od y pregethwr mewn rhy w anhawader, ac bd» 
fod yn feistr y gynnUeidfa; ac onwaíth y dechrena pregethwr wfà 
tostnri ato ei hon, y mae ar ben amo i gyrhaedd nnrhyw aod 
uwch. Dywedodd yr anfarwol Dayid fieesi LlaneUi, nnwaithwrtli 
bregethwr ienanc gaUnog a br^ethai yn ei bnlpnd yn ei glyw^ aa 
oblegid hyny yr oedd yn bur ofnus, * Beth oedd yr afloBTddwoh 
yna a ddwigosech yn y pulpod, yr oeddych yn symnd^ — Bjmaà y» 
barhaus fel dyn yn sathru ar neidr ac yn of ni iddi ddÌMic. BhÊÌi 
i chwi feistroU eich hun, a bod yn hunanfeddianol cyB ììfẀ j 
geUwch feìstroH cynuUeidfa. Pan yn pregethu mewn oymanlay 00 
galiaf feiií^roU fy hun ar y cychwyn, a sefyU yn yr un iui fd 
meiste ar fy ngwaith, yr wyf yn sicr feistroU y gynuUeidfa.* ¥r 
oedd fiees, Cendl, pon glywais ef yn Le^rpwl, wedi bod yn desby» 
addysg fiees, LlanelU, ac yn gallu anerch cynuUeidfa mewn pet- 
Ìfaiih honanfeddiant. Ac yr oedd hyny ar unwaith yr help Bíiwyaf 
i'r gynuUeidfa i feddianu ei hun, a bod yn s^ored i dderiByu ar^ 
graffiadan. Mater y bregeth ydoedd, ' Be^ sydd yn ffmmw^êäig 
mewn <mì niyneáiad ehdaeOí i mewn i dragwyddal deÿmoê ẃ» . 
Harghopdd lem Orist? ac f el un a'i dduUwedd wedi ei ffuio 
yn d ardduU yr hen Buritamaid, yr ydym yn cofíû iddo âdeẃiBi 
trwy ddweyd yn nacaol — 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBES. 319 

*Nid marw yn ddiogel ydyw: nid cael myned i*r nefoedd yn niwedd 
oes ydy w. Beth ydyw ynte ? 

' laf— Dyna ydyw : Fod dyn yn galln gwynebn angen a Bicrwydd 
Ysgrythyrol ganddo ol sefyllfa gadwedig gerbron Dnw. 

* Yn 211— Dyna ydyw : Fod dyn wedi ei godi i*r fath raddan ofwynhad 
a dyddanwch ysbrydol, nes y mae chwantan bydol yn marweiddio, a'i 
ofnau am y dyfodol yn diflann.* 

" Yr wyf yn cofio fod ei afael yn y gynulleidfa yn cryfhau 
gyda'r pen hwn. Yr oedd yn doddedig iawn wrth son am yr 
ofnau yn cilio, a'r dyn da yn teimlo mai draw yr oedd ei enedigol 
wlad, ei wir gartref . Y rhaniad nesaf ydoedd — 

'II. Pa fodd y mae % ni gael y mwynhad hwn ? 1. Y mae'n rhaid i 
ni feddu carictor crefyddol dif wlch. Nid y crefyddwyr sydd i f ewn ac 
allan o'r eglwys bob yn ail flwyddyn a gânt fynediad bhelaeth i mewn 
i*r bywyd. Na, rhaid bod yn ffyddUawn — a ffyddlawn hyd y diwedd.* 

" Nid ydyw y pwyslais a allwn ni roddi dan y gdr ffyddla/wn 
yn ddim at yr hyn a roddai ei laís cwynfanus, rhybuddiol ef. 
Gosododd argraff arnaf fod bod yn flfyddlawn hyd y diwedd yn 
rhywbeth anghyfiEredin iawn. 

< Yn 2il (meddai)— Rhaid trenlio by wyd o lafnr a diwydrwydd mawr 
gyda chrefydd, er sicrhaa mynediad ehelaeth i mewn i'r bywyd. Nid 
crefydd ar wely angen a sicrha hyn (meddai), nid dyfod at grefydd yn 
niwedd oes, wedi rhoddi y goreù i ddiafol, a eniUa fynediad ehelaeth i 
mewn. Y mae dianc i mewn yn bosibl, megys trwy dán, nes y bydd 
pawb yn y nefoedd yn rhyfeddn eich gweled yno. Ond rhyw ddianc i 
mewn dan gysgod Gras Dnw a wna pob un felly. Fedr y cyfry w ddim 
dysgwyl— ddim gobeithio am fynediad eJheUuth i mewn. 

* Yn 3ydd (meddai)— Y mae'n ofynol i ni drenlio by wyd o gymdeitbas 
ddirgel barhaos gyda Daw. Nid lle i ddyfod yn fiErindiau à Daw am y 
tro cyntaf ydy w glyn cysgod angea. Y rhai sydd wedi ei adnabod o*r 
blaen sydd yn sicr o*i gyfarfod fel cyfaill yno. 

* IIL 7 pwys mawr % ni gael mynediad ehelaeth % meum' 

** Yr oeddwn yn rhyfeddu peth at y sylw hwn, oblegid credwn 
06 ca'i un fyned Vr nefoedd nad oedd Uawer o bwys pa fodd yr elai 
i mewn. Ond yr ydwyf yn cofio yn awr iddo fy Uwyr argyhoeddi 
ei bod yn bwysig iawn i ddyn gael mynediad ehelaeth i mewB. 
Dywedodd — 



Digitized by 



Google 



320 ooFUirr 

*1. Y mae'n bwysig i'r dyn ei hun. 

' 2. Y mae'n bwysig iawn er mwyn eraili. 

*3. Y mae*n bwysig er mwyn gogoniant y Dnw mawr. 

•Yna, darlnniodd y ddwy long yn dyfod i mewn iV harbwr— un yn 
dyfod i meìivn wedi coUi ei hwylbren, a*i chwmpawd wedi dyrysu, a'i 
llyw wedi ei ddwyn ymaith gan yr ystorm, a'r hoU ddwylaw yn ddigalon» 
a phob un ar y làn yn tynfl[hedu ei hun a'i blentyn rhag myned yn forwr! 
Ond, *Mynediad ehelaeth i mewn,'— y llong dan ei Uawn hwyliau, y 
mòr yn gwenu, yr haul yn llewyrchu, nefoedd a daear yn croesawu. Pob 
peth yn dda, pob peth mewn hwyl^ mordaith Iwyddianus, diwedd da» 
mynediad ehelaeth i mewn ! A phob edrychydd yn dymuno yr un poithy 
' diwedd yr uniawn'— nefoedd, cartref Daw yn niwedd y daith. 

' Wel, anwyl gyfeillion,' meddai wrth derfynu, * rhaid i bob un o 
honom fyned oddiyma yn fuan—yn fuan iawn; i ba le yr ydym yn myned? 
a pha fodd yr ydym yn myned i orphen yma, ae yn myned i fewn draw? 
Duw a ganiatao i ni fyw, fel y caffòm oll fynediad ehelaeth i fewn i 
deymas ein Harglwydd a'n Hachubwr lesu Grist.' 

" Yr oeddym oU wedi ein swyno cyn diwedd yr oedfa hon, ac yr 
oedd 7 byd araU dedwydd, tragwyddol, gwlad y bywyd wedî ei 
ddwyn i'n golwg gyda'r fath nerth fel nasgaUwn ei anghofio byth 
mwyach. Wedi i mi ddechreu pregethu tarawyd fi gan un neiU- 
dnolrwydd arall perthynol í Dr. Bees; yr oedd yn gredwr mawr 
yn ei ddyledswydd i wneuthur y Ue y preswyHai ef yn ganolbwynt 
dylanwadau daionus. Pan yn byw yn Cendl, yr wyf yn cofio yn 
dda mai yno yr oedd y canolbwynt pwysicaf yn Nghymru. Yr 
addysg ddyddiol a geid yno oedd yr un iawn, y ffurf ^lwysig a 
geid yno oedd y model; a chan fod Gendl wedi cychwyn achoB 
Seisonig, yr oedd yr un rhwymedigaeth yn gorphwys ar yr hoU 
fyd Oymreig. Cendl oedd y byd y pryd hwnw! Yr ydwyf yn 
cofio bod yn nghymanfa Cendl pan yn fyfyriwr; ac fel siopwr yr 
oeddwn wedi dysgu gwylio pobl, a*u deaU, a deaUais Mr. Eees, 
Cendl, yn y gymanfa hòno. Yr oedd yn dra siomedig fod diwyg- 
iad nerthol trwy yr hoU wlad, ond heb fod yn Cendl. Yr oedd 
ef wedi dysgu ei hun î gredu, os oedd Tywysog y Cyf ranwyr i V 
gael, f el Samuel Morley, y dylasai ddyf od i Cendl, ac yr oedd yn 
methu deaU pa f odd yr oedd yr Ysbryd Glan yn myned i bob Ue 
yn Mynwy a Morganwg, ac heb ddyfod i Cendl. Ond daeth y 
gymanfa yno, ac yr oeddym ynddi, ond yr oedd f el dyffryn Ezeciel, 



Digitized by 



Google 



DS. T. BEES. 321 

yn sych iawn a difywyd anghyflfredin. Yr oedd yr hen frawd yn 
credu mai y ffordd i gael y diwygiad oedd rhoddi y gweinidogion 
oeddynt eisoes wedi ei gael yn eu heglwysi i br^ethu yn y 
gymanfa. Ac felly y gwnaeth, rhoddodd un ar ol y Uall oedd yn 
Uawn tân ei hun i geisio tanio y gynuUeidfa. Ond nid oedd dim 
myn'd. Y pregethwr mewn hwyl, a'r gynulleidfa yn ddifater. 
Dyna barodd i Mr. Stephens o'r Brychgoed ddweyd * eu bod yn 
godro y fuwch cyn iddi dd'od a Uo.' Ond goleuodd yn yr oedfa 
dd^ yr ail ddydd, a chyn y diwedd disgynodd rhywbeth fel 
rhwygiad cwmwl, nes y daeth y gwlaw mawr i lawr, a Uonwyd ei 
enaid yntau nad oedd Duw wedi anghoíìo Gendl. Ac ar ol iddo 
symud i Abertawy, yno bellach yr oedd canolbwynt y greadigaeth. 
Yr oedd yn rhaid cael yr ündeb CynuUeidf aol i Abertawy, a gwŷr 
mawr yr enwad o Loegr a'r bydi Abertawy, ac yr oedd yn rhaid 
cael y mwyaf hyawdl o bregethwyr y dydd, y Parch. Thomas 
Jones, yn weinidog i Abertawy. Yr oedd yn rhaid iddo aberthu 
llawer, mae yn wir, er cyrhaedd hyn, aberthu trwy adael i'w 
deuluoedd mwyaf cyfrifol fyned ymaith er ffurfio eglwys i Mr. 
Thomas Jones; aberthu trwy foddloni ar lawer Uai na haner y 
oyflpg a roddid gan yr eglwys a ffurfiodd i'w gweinidog hwy; ond 
beth er hyny, yr oedd Abertawy, ac Annibynîaeth Abertawy, yn 
dyfod yn fwy pwysigyn barhaus! Yr oedd yr ysbryd hwn yn Dr. 
Bees yn ei wneuthur yn ddyn gwir werthfawr i'r Ue y Uafuriai 
ynddo. Y mae ambeU ddyn rhagorol yn werthfawr iawn i'w 
wlad, ond heb fod o gymaint gwerth i'w gymydogaeth ei hun. 
Ond yr oedd y Dr. yn fwy yno nag mewn unUe araU; ac onid yw 
hyn yn Uaẁer gweU, ac yn fwy bendithfawr na chael dyn o hyd 
fél anifail barus a'i lygaid dros y bêrth yn edrych yn barhaus am 
faes amgenach i'w boii, ac feUy heb wneud nemawr les yn y Ue y 
triga. Gadawodd y Dr. Rees ei ol yn amlwg yn mhob Ue y bu 
yn byw ynddo, ac yr oedd ei symudiad yn wastad yn goUed i sef- 
ydliadau daionus, a phreswylwyr y Ue yn gyffredinol. Fel cymydog 
yr oedd yn wastad yn garedig, ac yn barod i gynorthwyo ei frodyr 
hyd eithaf ei allu. Yr oedd croesaw bob amser yn ei dŷ, ond 
gorfodid ef gan brinder amser i wnmd ambeU frawd weithiau. 
ŵofynai iddo fyned allan gydag ef am dro, a chymerai ef heibio 



Digitized by 



Google 



822 cx>mNT 

rhjw heol, Ue yr oedd un o'r aelodau yn glaf, a gofynai iddo aros 
eiliad, tra y ^ galwai fan hyn,' ac felly lawer gwaith cyn diwedd 
y tro. Yn y dull hwn yr oedd yn cyflawni el fugeiliaeth, yn cael 
awyr iach, ymarfer corfforol, a chymdeithas ei ymwelydd, yn Ue 
gwastraffu yr amser mewn siarad yn y ty. Byddai yn hawdd i 
mi gyfeirio at lawer tro y clywsom ef yn pr^thu yn fendigedig, 
ond buaswn yn Ued debyg o ail adrodd yr hyn a geir eiaoes yn y 
Cofiant. Un o'r oedf aon hyf rytaf y buom ynddi erioed ydoedd pan 
y pregethai yn Le'rpwl, yn nghyfarfod JubiU yr hen Dabemad, 
yn 1856, ar "y gogoniantyn ymadael," Nid wyf yn cofio nem- 
awr sylw o'r bregeth, ond y mae yr argraff o'r hwyl nefolaidd a 
gafodd, a phereidd-dra swynol ei lais dolefus wrth ddarlunio y 
gpgonîant yn ciUo yn araf o'r deml, yn aros byth yn fy nghof . 
Bum gydag ef mewn Uuâws o gyfarfodydd, ac yr oedd yn hyfryd- 
wch yn wastad i glywed mai Dr. Bees oedd i fod gyda mL Ond 
y mae un cyfarfod y bu ynddo yn taflu y UeiU oU i'r cysgod. Yr 
oedd yn ein gwyl flynyddol yn Nghaemarfon, yr nnig waith i mi 
fod yn y ty yn wael tra yr oedd ein cyfarfod blynyddol yn eael ei 
gynaL Yr oeddwn yn dyoddef oddiwrth inflammation yn fy Uygad^ 
ac mewn poenau arswydus, ac yn gorf od aros mewn ystafeU dywyU. 
Ni anghofiaf byth ei garedigrwydd y pryd hwnw yn y ty ac yn y 
capeL Yr oedd ef ei hun newydd wella oddiwrth yr un anhwyMör 
yn ei lygad, a rhyfedd fel y'm calonogai wrth brofi gymaint yn 
waethyr oedd ef wedi bod. Cadwodd y*bobl yn y capel yn yr hwyl 
oreu, er heb eu gweinidog, a chadwodd y gweinidog anniddig mor 
ddifyr ag oedd yn bosibl, er heb aUu myned i'r cyfarfod. Dangos- 
odd ei hun yn fab dyddanwch heb ei fath y tro hwnw; ac yr oedd 
yr eglwys, y teulu, a minau yn ei fendithio. Bu yn pregetìiu un- 
waith ar ol hyny gerUaw yma, a phryd hyny y dywedodd yn ú 
bregeth, * Yr oedd un o'r brodyr yma yn dwyn ar gof i mi fy mod 
yn gwynu yn gyflym. Na hidiwch mo hyny, frawd anwyl; y mae 
yna flodeuyn bychan gwyn yn dangos ei hun tua'r gwanwyn yma, 
weithiau yn dyfod i fyny trwy yr eîra, y ^snôwdrop^ y mae,yn dda 
gan bawb ei weled yn wastad. Pa'm? Am ei fod yn cyhoeàdi 
fod y gauaf ar ddarfod, a'r haf gerUaw. Mae yn wir fy mod 
inau, fel y dywedodd y brawd, yn gwynu, ond beth yw hyny ood 



Digitized by 



Google 



DB. T. AEËS. 

fy mod ar ddarfod à gauaf oer j ddaear hon, ac fod haf tragwyddol 
gwlad y by wyd gerllaw ' — ac yno yr aeth cyn i mi ei weled mwy." 

Yn ei bregethau nid eu cynllun a'u cyfansoddiad a fyddai yn 
fwyaf nodedig, ond rhyw ddywedîadau tyner, gafaelgar, taraw- 
iadol, a fyddai ganddo, y rhai oblegid ei dduU effeithiol ef o'u 
gosod allan, yu ychwanegol at eu priodoldeb a'u prydferthwch, a 
welid ac a deimUd gan bawb. Anaml y pregethai na ddywedai 
rywbeth a darawai y galon ar y pryd, ac a gofid yn ol Uaw. Cy- 
merer yr ychydíg enghreifftiau a ganlyn, y rhai yn garedig a 
anfonwyd i ni gan y Parch. 0. R. Owen, Glandwr, yr hwn, mewn 
Uawer iawn o bethau, sydd yn dwyn tebygolrwydd mawr iddo; a'r 
hwn y mae ei ddynwarediad o hono yn ddihafal: — 

DYFYNIADAU O'l BREGETHAU. 

Heb. xi. 4: " il thrwyddi hi y mae efe^ wedi marWj yn ll^aru 
eẁ." — Am Abel y dywedir y geiriau hyn. Y mae dynion da yn 
Uefaru wedi iddyn 'nhw f arw. Mae yna gyfrolau o bregethau yn 
yr hen fynwentydd yma, tae ni ddim ond dala sylw arnynt. Y 
cyfiawn fydd byth mewn coffadwriaeth. Yr oedd gan Cain fab 
o'r enw Enoch, ac fe adeiladodd Cain ddinas, ac fe'i galwodd yn 
ol enw ei fab, Enoch, ond ychydig iawn sy'ngwybod am yr Enoch 
hwnw, ond y mae pob plentyn yn yr Ysgol Sul yn gwybod am 
Enocfa a rodiodd gyda Duw. 

1 Cor. iv. 9: " Ganys tyhiedyr wyf ddarfod i Bdwjo ein dangos 
ni, yr a^ostolion diweddaf fel rhai wedÁ eu hwrw i angeu; ohlegid 
nyni a wnaetkpu;yd yn ddrych fr hyd, ac fr angylion, ac i 
ddynimJ^ Mae yr apostol yn defnyddio cymhariaeth yn ein testun 
oddiwrth y campau Ehufeinig. Yr oedd ganddynt ampMtheatrê 
fawr; dyna oedd hòno, orielau wedi eu co(M y naiU uwchlaw y 
UaU, ar ffurf round, ar y rhai yr eisteddai yr edrychwyr yn edrych 
i lawr aff y dynion fyddôut yn ch wareu eu campau yn y gwaelod, pa 
rai fyddent yn aml yn jrmladd âg anifeiUaid gwyUtion ac ysglyf- 
aethns, ac yr oedd pawb a ymladdent à'r cyfryw megys rhai wedi 
eu bwrw i angeu. FeUy yr ydym ninau, meddai yr apostol, 
"canyitytied yr wyf," &c. Mae yrangyüon a'r seintiau sydd wedi 
mya'd adref yn edrych i lawr oddiar yr orielau arnoch chwi a 



Digitized by 



Google 



824 OOFIAITF 

fÌDaa yn chwarea^n part ar y ddaear. ^DTm ni ddim yn galla ea 
gweled hwy, ond 7 maent hwy yn ein gweled ni. Mae ganddynt 
mre-Uinds ar y fiFenestri yn y trefydd, 'dyw y rhai sydd oddiaDan 
ddim yn gallo gwePd y rhai sydd oddifewn, ond y mae y rhai sydd 
oddifewn yn galla gwel'd y rhai sydd oddiallan. Mae ein cyfeiU- 
ion a'n perthynasaa dawiol ymadawedig y tohwnt i*r mre-Uinds^ 
'dym ni ddim yn ea gwel'd hwy, ond y maent hwy yn ein gwel'd 
ni, ac yn teimlo y dyddordeb mwyaf ynom yn actio^n part ar 
chwarenf wrdd amser. 

1 Pedr iii. 19: " Trwy yr hwn yr aeth efe hefyd ac a hregethodd 
ír yŵrydion yn ngharchar.'*'* Pe bawn i yn gwel'd abwydyn nea 
falwoden yn ymdreiglo yn y baw, mi awn heibio heb goUi yr nn 
deigryn; ond pe gwelwn aderyn bach a'i adenydd wedi'a cropio yn 
ymdreiglo yn y gwter, dyna olygfa dynai ddagraa o'm Uygaid. 
Enaid anfarwol — aderyn f wriadwyd i 'hed^ yn awyrgylch Daw 
yn ymdreiglo yn nghwterydd pechod, dyna olygfa sydd yn ddigon 
i dyna dagraa lygaid angylion. 

loan iv. 86: "il'r hwn sydd yn medi^ sydd yn derbyn cyfíog^ ac 
yn casglu ffruyyíh ifywyd tragwyddol: fel y hyddo tr hwn sydd yn 
hau, ac fr hwn sydd yn medi, lawenychu yn nghyd,^'* Y mae gan 
ffermwyr mawr yn Lloegr wledd ar derfyn y cynhanaf , y maent yn 
galw Harveet Home ami, a gwahoddir pawb fa yn cynorthwyo 
gyda'r cyuhaaaf i'r wledd hòno. Fe rydd Daw Harve%t Home 
hefyd ar derfyn ei gynhauaf yntau, ac fe gaiff gweithwyr pob oes 
agwlad gydgwrdd amgylch y bwrdd i lawenycha yn nghyd; ac 
0, hyn fydd yn hyfryd, cwrdd heb byth ymadael mwy. 

2 Cor. iv. 16: "0 herwydd paham nidÿdym ynpàllu; eithr er 
llygru ein dyn oddiallan, er hyny y dyn oddimeum a adnewyddir 
ddydd i ddydd.^^ Yr Apostol Paul lefarodd y geiriau hyn. Dyn 
nodedig iawn oedd yr Apostol, fe lafuriodd yn helaethach na 
phawb o'i gydapostoUon. Chafodd e' ddim oes hir i'lafurio, fe 
femir yn gyffi*edin ei fod tua phedair blwydd ar ddeg ar hugain 
pan y cwrddodd â'i Arglwydd ar y ffordd i Damascus, ac y syrth- 
iodd ger ei fron gan ddweyd, " Arglwydd, beth a fyni di i mî ei 
wneuthur?" ac y mae trad^odiad yn dweyd iddo gael ei roddi idd 
ei farwolaeth pan yn chwe' mlwydd a thriugain, fel dim ond rhyw 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 825 

ddeuddeg mlynedd ar hugaîn o bellaf gafodd yr Apostol i lafurio 
yn ngwinllan ei Arglwydd; ond, er hyny, fe lanwodd y blynydd- 
oedd yna â swm enfawr o waith, fe lanwodd y wlad o Jerusalem ac 
oddiamgylch hyd yn lUyricum âg efengyl Crist; ac erbyn yr adeg 
yr ysgrifenai y Uythyr hwn yr oedd yn teimlo ei babeU ddaearol 
yn dechreu gwaethygu. Llestr pridd, gyfeiUion, yw dyn ar y 
goreu, y mae y gamdriniaeth leiaf yn ddigon i beri iddo grado, ond 
yr oedd un peth yn gysur i feddwl yr Apostol yn ngwyneb y cwbl, 
"er Hygru ein dyn oddiaUan," &c. Gwir grefydd sydd idd î 
olygu wrth y dyn oddimewn. Gelwir crefydd yn ddyn oblegid 
nad yw dyn ddim yn gyflawn ddyn os na bydd e'n grefyddol. Pe 
byddech chwi yn gwel'd lábwst o fachgen saith ar hngain oed yn 
eistedd i lawr ar yr heol i chwareu marbles a thop gyda'r plant, 
byddech yn barod i ddweyd wrth basio, " 'Dyw e', druan, ddim yn 
gyflawn." Enaid anfarwol yn ymddifyru gyda theganau'r ddaear, 
ar draul esgeuluso sylweddau mawrion y byd tragwyddol, 'dy w e^ 
ddim yn gyflawn ddyn. Byddwn yn ddynion, gyfeiUion; pender- 
fynwn fyw yn dduwiol. Os byddwn byw yn dduwiol, y mae 'na 
ragolygon gogoneddus o'n blaen, y mae tragwyddol bwys gogon- 
iant yn eich aros chwi a finau tudraw i angeu a'r bedd. Yv ydych 
wedi sylwi ar y blodeuyn bach, y snowdrop, yn Ohwefror oer yn 
estyn ei ben i fyny uwchlaw y gaenen o eira sy'n gorchuddio'r 
ddaear, y mae yn dweyd yn ei iaith fod yr haf yn d'od. Y mae 
dynion yn dweyd mod i'n myn'd yn hen, bod 'y ngwaUt i'n dechreu 
gwynu; 'dwy'n gofalu dim am hyny os wy'n blentyn i Dduw, snoW' 
drops y nefoedd y'n nhw, yn dweyd fod yr haf yn d'od. 

2 Oor. V. 8 : " Ond yr ydym yn hyf^ ac yn gwéled yn dda yn 
hytrach fod oddicartref ö'r corff, a chartr^u gydoír Arglwydd^^ 
Dim ond trwch gwal bridd sydd rhwng y dyn duwiol a'r nefoedd, 
ac y mae'r wal hòno yn myn'd yn deneuach deneuach gyda rhai o 
honom bob dydd. 

MaecyfaiU o sir Aberteifi, Mr. D. Davies, Pfynonlas, wedi 
anfon i ni ei adgofion am dano mewn amry w o gymanfaoedd y 
wlad hôno, y rhai y mae yn dda genym eu cyhoeddi, fel y gwelir 
pa fodd yr edrycha Ueygwr o'r dorf arno, yr hwn nad oedd ganddo 
yr un f antais a Uawer o'i f rodyr yn y weinidogaeth i ddyfod i gyd** 
oabyddiaeth ftg ef, Fel byn yr ysgrifena:— 



Digitized by 



Google 



826 OOFLÜffT 

'*Ar Hage y Gymanfa Dde-orllewinol a gynaUwyd ylt Glynttrtlieii, 
Mebefin 8fed, 1848, y gwelaia ef gyntaf erioed. Gelwid ef y pryd hwnw, 
'Rees Siloa,LlanellL' Pregethodd yn gyntaf am ddeg oddiwrth Daniél 
xiL 13: 'Oos dithan hyd y diwedd, canys gorphwysi, a sefì yn dy ran yn 
niweddy dyddian.* Dechrenodd trwy gyfeirio at Daniel 'wr anwyl,' 
yr hwn iydd yn rhestr rhai rhagorol y ddaear. Dechrenodd wasanaethn 
Dnw yn foren, gwelodd weledigaethan rhyfedd, a ehafodd adde^dbn 
mawrion; ac yna y mae yn cael g^wg ar y diwedd; ond fod yn eglnr fod 
chwyldroadan mawrion i gymeryd Ue cyn y delo. Dy wedodd lod y g»r- 
San yn ein harwain at gyfnod pwytig^' diwedd y dyddian,' ac yna 
gwnaeth amryi^ sylwadan. 

" I. Fod llawer o bethan i gymeryd lle eto yn y byd cyn diwedd y 
dyddìan. Bydd raid carthn pob sefydliad gan állan o'r byd* Rhaid 
gwanychn awdnrdod Satan, a dwyn ei deymas i derfyniad. Rhaid i 
lesn GrÌBt gasgln cnwd ei ddyoddefiadan a chael d ddiwaUn. Oad yn y 
diwedd y cymer y pethan rhyf eddaf le. Dihnnir y meirw yn en beddaa 
ftl lais, a gwysir pawb i ymddangos ol flaen; ac oe na chawn gymanfa ar 
y ddaear eto, byddwn oU yn y gymanûi hòno. 

'* 2. Daw y diwedd a Uawer o bethan i eglnrder. Mae Uawer o bethati 
y mae Dnw yn en gwnend yn anhawdd i'w deaU yn awr. John Bnnyan 
yn y carchar, a Charles yr Ail ar yr orsedd, ond rhydd y diwedd oleu ar 
y pethan hyn. 

**3. Mae y testnn yn rhoddi golwg ar sefyllfa y dnwiol rhwng marw a 
diwedd y dyddian, —' gorphwys/ syniad o lonyddwch a thawelwch. 'Yno 
y gorphwys y rhai Ilnddedig.' ' Y rhai a garcharwyd a gftnt yno lonydd 
yn nghyd.' Darlnniai yr hen seintian o*r oesau borenaf yn edrych i lawr 
dros railings y nefoedd ar yr apostolion yn gweithio; a'r apostoUon gyda 
hwy yn edrych ar y Diwygwyr a'r Anghydffnrf wyr, a'r rhai hyny drachefn 
ar yr hen Fethodistiaid, a'r cwbl yn nghyd amom ni. Cyf^aiyn efifoith^ 
iol at Thomas Griffiths o Hawen yn edrych i lawr amynt o ogoniant 
yn y Gymanfa hòno, ac yn Uawenhau i weled y gwaith yn myned 
rhagddo. 

"4. Dengys y geirian ragorfraint credinwyr yn niwedd y dyddiau— 'Sefi 
yn dy ran'— pob un yn ei ran ei hun. Dyma y pryd y daw y Cristion 
i'w oed. 

*• Diweddodd gyda chymhelliad cryf i fyned hyd y diwedd. 'Hen flfydd- 
loniaid,* meddai, 'peidiwch ac ofni wrth edrych ar y bedd. Gorphwys 
fydd^ac o'r nefoedd cewch edrych ar y gwaith yn myned yn mlaen, a 
gweled mwy nag a aUech weled yma. Cawn o'r nefoedd weled mwy o'r 
mil blynyddoedd nag a gaiff y rhai fydd ar y ddaear y pryd hwnw.* 

" Yn Nghymanfa Horeb y gwelais ef gyntaf ar ol hyny, y 4ydd o Fe» 
hŵúp 1867* Daethai yno ar ddiwedd yr oedfa dd^ o Gymanfa LIand2^q, 



Digitized by 



Google 



DB. T. REES. 827 

aehyhoeddodd Mr. Grìífiths ef i bregetha am ddan. Pregethodd Mr. 
Perkin8, Maenclochog, a Mr. l)avies, Cwmaman, o'i íiaen, Yr oeddar y 
pryd yn ddyn cryf, a'i wallt yn ddn. £i destun oedd Pregethwr xii. 13: 
•Swm y ewbl a glybuwyd y w, Ofna Ddaw, a chadw ei orchymynion ef : 
eanys hyn yw holl ddyled dyn.' Neu, fel y darllenai ef y geirian, 'canys 
hyn yw yr hoU ddyn.' Materion y bregeth oedd— 

**I. Egwyddor gwir grefydd, 'Ofni Duw.* Nid oes yr nn dyn yn 
ddnwiol heb hyny. 

"II. Ffrwythau gwir grefydd, *Cadw ei orchymynion.* Gorchymynion 
Dnw, nid traddodiadan dynion. Cadw ei holl orchymynion. 

"III. Canlyniadan gwir grefydd, *Hyn yw yr holl ddyn.' Dyna eydd 
yn gwnend dyn cyflawn. Nad y w y neb nad y w yn addoli Dnw yn ddyn 
cyflawn. Gellir bamn a ydyw nn yn gyflawn ddyn wrth y gwerth a 
roddir ganddo ar bethan. Mae i*w farnn hefyd wrth y pethan y mae 
yn ymblesem ynddynt. Mae y dyn diddiolch yn Uai na dyn. Dysgwn, 
Fod camgymeriad mawr yn bod yn nghylch pa beth sydd yn gwneud dyn. 
Pwy bynag sydd heb fod yn ddyn cyflawn, y mae modd ei wnend 
heddyw. 

"Y tro nesaf y gwelais ef oedd yn Nghymanfa Hawen,Gorphenaf laf a*r 
2i], 1863, a chefais yno fantais i weled mwy o hono. Dygwyddais fod 
yno cyn y gynadledd y dydd cyntaf. Pan yn sefyll ar y fynweot, gwelwn 
y gweinidogion yn dyfod o bob cyfeiriad i'r capel; a phan ddaeth amser 
dechreu, daeth nifer o*r ty wrth y capel, ac yn en plith Dr. Rees, Aber- 
tawy, a gwelwn Mr. Jones, Glynarthen, yn troi ato, ac yn dweyd fod yn 
rhaid iddo gymeryd y gadair. Ceisiai wrthod, a chymhellai Mr. Jones i 
roddi Mr. Davies, Aberteitì, ynddi; ond ni fynai ei wrthod. Wedi myned 
i'r capel, aeth at Mr. Davies, Siloa, Llanelli, a siaradai rywbeth âg ef, a 
gwelwn ef yn rhoddi rhyw bapyr iddo. Galwyd Dr. Rees i*r gadair. 
Rhoddodd air iV ganu;— 

* 'Rym yn dy erfyn, Arglwydd mawr, 
Dlegyn o entrych nef i lawr; 
Hyd ysgol faith Jehofa'n ddyn, 
Roi bendith Jacob i bob un.' 

" Gwelais wedi hyny y peniU nchod mewn casgliad o emynan, o dan y 
penawd, 'Peniliion iV canu mewn cynadledd o weinidogion.* Ar ol 
ymdrin ág amryw faterion, cododd Mr Davies, Siloa, i fyny, a phapyr yn 
ei law, a dywedodd, *Mae rhai yn dweyd mai ychydig o loyalty sydd yn 
perthyn i ni fel enwad, ond y mae gen i gynygiad a brawf ein bod yn 
eitha loycU, Yr wyf yn cynyg ar fod anerchiad i gael ei anfon i Dy wysog 
Cymra ar achlysnr ei briodas;' ac yna darllenodd yr anerchiad yn Saesneg; 
ac yr oedd pawb yn cymeradwyo; ond meddyliodd rhywnn y gallesid 
diwygio rhyw frawdd^; a dyna Ue y buont wrthi yn ceisio ei gwella. 



Digitized by 



Google 



828 OOFIANT 

Nid wyf yn oofio pa an ai gwella ei raeddwl nen ei gramadeg. Cymerodd 
y Pareh. H. 01iver, B.A., Pontyprìdd y pryd hwnw, hi i'w law, ond nid 
rhyw iawer o newid a wnaed ami. Yi oedd Dr. Rees wedi.bod wrthieyii 
d*od yno; ae efe, fel y gwelais, a*i rhoddodd i ofal Mr< Davie6. Daeth 
trefnu lle y Gymanfa'y flwyddyn ganlynol dan sylw. I sir Benfro yr oedd 
i fyned, ond nid oedd neb am dani; ae ymddangoctai y Gymanfa fel yn 
myned i iawr, oblegid nad oedd neb yn ei hymofyn. Cododd Mr. Wil- 
liama, Castellnewydd, i fyny, ac yn ei ffordd ddoniol dyWedodd y cymerai 
ef e lii i Gastellnewydd, ac y cymerai hi i Capel Iwan y flwyddyú 
drachefn, ac i Brynseion y flwyddyn ar ol hyny, ac felly yn olynol, cyn 
y oa'i y gymanfa fyned i lawr; oblegid fod amo eisien i'r bobl oddiallan 
wybod pa fath bregethwyr oedd genym. Wedi cael tawelwch ar oi 
araeth hyawdl Mr. WiIIiams, dywedodd Mr. Meirìon Davies y cymerai 
ef y gymanfa i Blaenycoed; ae felly y bn. Ar y diwedd, wrth wneud ei 
sylwadan terfynol cyn can y gynadledd, trodd Dr. Reee at Mr. Wü- 
liama, Caetellnewydd, a dywedodd, 'Diolch ichwi, Mr.WiIliams, amëch 
ysbryd oaredig a bywiog yn penderfynn cadw y gymanfa rhag marw.' 

''Tranoeth yr oedd Dr. Reee i bregethn yn olaf am ddeg, ac yr oedd tri 
wedi pregethn ol flaen, dan yn Gymraeg, ae nn yn Saesneg. Y gwéin- 
idog oedd yn rhoddi yr emynan allan, ond daeth Mr. Rees yn mlaen, nìs 
gwn paham, a rhoddodd emyn ei han— 

'Golchwyd Magdalen yn loew 

A Manasse'n hyfryd wyn; 
Yn y dw*r a'r gwaed a redodd 

O ystlys lesn ar y bryn; 
Pwy a wyr na olchir finaa, 

Pwya wyr na byddaf byw; 
Mae rhy w drysor anchwilìadwy 

O ras yn nghadw gyda Dnw.' 

Yr oedd rhyw eneiniad gyda rhoddiad yr Emyn, llawer mwy na dim a 
fnasai yn yr oedfa cyn hyny. Ei destan oedd Job vii. 17: *Pa beth ydyw 
dyn, pan fawrheit ef? a phan osodit dy feddwl arno!' Daw yn mawrhan 
dyn oedd mater y bregeth. 

*'I. Mae Dnw wedi cynysgaeddu dyn ft deall a rheswm. Mae pob cre- 
adar arall yn myned wrth reddf, ac nid oes perffeithio arnL Gwnaeth 
y dryw bach ei nyth mor brydferth yn ngardd Eden, y gwanwyn cyntafi 
ag y gwnaeth yn y dyffryn hwn eleni. Nid oes cynydd i reddf; ond nid 
felly dyn. 

" 2. Mae Dnw wedi gosod dyn mewn sefyllfa o nrddas yn mysg ei 
greadnrìald daearol, ac felly ei fawrhaa. 

''3. Mae Daw wedi mawrhaa dyn trwy ei gyfaddasu i fwynhan pleseraa 
nohel yn feddyliol ac ysbrydol, 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 

*'4. Mae Duw wedi mawrhaa dyn yo y drefn fendigedig y mae wedi ei 
darpam i w gadw al godi. Mae Duw wedi d'od yn ddyn. Brawd iddo 
y.v ei Greidwad. Yma y rhoddwyd mawredd amo. 

"Gwelwn y fath dmeni ydyw fod dyn trwy bechn yn bychanu dyn, pan 
y mae Duw wedi ei fawrhan.' 

Mae ganddo amry w goíìon ychwanegol am dano, y rhai gan mwyaf 
a gaf odd gan eraiD ; ond bydd yr uchod yn ddigon i ddangos y safiad 
nchel oedd iddo yn mysg y dosbarth mwyaf deallgar o'i wrandawyr. 
• Mae yn bryd i ni bellach roddi rhyw gymaint o'n hadgofion 
personol am rai oedfaon nodedig iddo. Âr ol cymdeithasn âg ef 
cyhyd, a gwrando amo ganoedd o weithiau, a chlywed rhai o'î 
bregethau lawer gwaith, gellir dysgwyl fod genym lawer i'w fyn- 
egu am dano. Yn ddiau felly y mae, ond y mae yn rhaid i ni 
gydnabod dau beth; un peth ydyw, mai ychydig o oedfaon ydym 
yn gofio iddo gael oedd yn sefyll allan yn amlwg oddiwrth y lleill, 
nes peri eu bod yn eithriadol yn hanes ei oes. Cafodd rai felly yn 
sicr, a chly wsom ef yn eu cael, ond nid ydynt yn lluosog. Yr oedd 
yn wastad yn dda. Ychydig iawn o weithiau y clywsom ef yn 
disgyn yn isel, a hyd yn nod y prydiau hyny nid oedd mor amlwg 
a methiantau rhai pregethwyr mawr. Anaml y cafodd yr un preg- 
ethwr am gyfnod mor hir gynifer o oedfaon boddhaol a chymer- 
adwy, yr hyn sydd yn cyfrif paham nad y w ei oedfaon eithriadol 
wedi gadael argraff mor ddwfn, ac y mae hyny yn anfantais i'n 
hadgofion. Peth arall sydd yn anhawsder ydyw, nad yw ei breg- 
ethau yn fyw iawn ar ein cof. Er i ni glywed rhai o honynt 
ddegau o weithiau, a'n bod, pan y traddodai efe hwynt, yn gallu 
myned o'i flaen, eto nid ydym yn cofio yr un o honynt, fel ag i'w 
hadrodd mewn trefn. Nid oedd hyn mewn un modd oblegid fod 
ei bregethau yn rhai anhawdd i'w cofio, ond ry wfodd ei ysbryd, ei 
lais, a'i ddawn ef oedd yn f wyaf amlwg, ac y mae yr effeithiau oedd 
yn eu dilyn yn llawer mwy byw ar ein cof na'r pregethau eu 
hunain. 

Yr ydym eisoes wedi cyfeirio at ei bregeth nodedig ar yr " Oen 
yn sefyll ar Fynydd Seion," a'i brögeth rymus ar Dafydd a 
GK)liath, fel nad rhaid i ni yma ail gyfeirio atynt. Y bregeth 
f wyaf effeithiol a glywsom ganddo erioed, a'r hon a adawodd yr 

argraff dyfnaf ar ein meddwl, oedd y bregeth a adnabyddid fel 

X 



Digitized by 



Google 



SSO OOfWST 

pregeth ^^Crrfydd yn yr aehau.^ Y testnn ydoedd Esaiah Kx. 21: 
" A minan, dyma fy nghyfamod â hwynt, medd yr Arglwydd* Py 
ysbryd, yr hwn sydd amat, a'm geíriaa y rhai a osodais yn dy 
enan, ni chiUant o*th enan, nac o enan dy had, nac o enan had 
dy had, medd yr Arglwydd, o hyn allan byth." Mater y br^eth 
oedd Parhad crefydd mewn tenlnoedd. Pr^thodd lawer ami yn 
ei oes; yn y cyfnod cyntaf iddi, er's yn agos i ddengain mlynedd 
yn ol, ao wedi hyny, cyn ei fynediad i America, adgyfododd hi, fel 
y gwnaeth ftg amryw eraiU o'i hen br^than ; ac wedi ei 
ddychweUad pregethodd hi mewn Uawer o fanau, oblegid yr oedd 
oes araU wedi codi yn ystod y chwarter canrif y bu yn gorphwys. 
Cyfansoddasai hi cyn iddo adael LlanelU, ond yr hstf hwnw, yn 
Nghymanfa Owmafon, a gynaliwyd Mehefin 20fed a'r 2Ì8án, 1849, 
y daeth aUan yn gyhoeddus gyntaf , ac yno y gadawodd yr argraff 
dyf naf amom. Yr oedd y ŵymanfa hòno drwyddi yn nn iV 
chofio, oblegid yr oedd y geri marwol ar y pryd yn gwneud difrod 
a dinystr mawr, nes Uenwi pawb â dychryn, a difrifoU y rhai 
mwyaf anystyriol. Yr oedd amry w yn Nghwmafon wedi miurw 
o'r geri, ac yn Taíbach, heb fod ddwy fiUdir oddiyno, yr oedd rhai 
yn meirw yn mhob heol. Yr oeddym yn pr^ethu yn Taibadi, 
noBon gyntaf y Gymanfa, a chariwyd dau aUan yn ystod yr oedfa, 
a't* newydd cyntaf a gly wsom am un ar y diwedd, oedd ei fod wedi 
marw. Ni buom erioed mewn cyfarfod na chymanfa o dan am- 
gylchiadau mwy difrifol. Yr oedd y dyrfa yn y fath deimladaa 
fel yr oedd yn hawdd pr^ethu; ac yr oedd pob pregethwr yno yn 
ymddangos i fantais fawr. Yn gyntaf am dd^, ar y maes, yr 
oedd Dr. Rees, ac yr oedd yn nghyd dyrfa f awr. Ar ol darUen y 
testun y cyfeiriwyd ato uchod mewn Uais dwys a dwfn, oedd yn 
hyglyw i bawb, cafodd sylw yr hoU dorf ar onwaith, a disgynodd 
ar ei fater yn ddiymdroi. Dechreuodd gydag "engraffan," M y 
dy wedai ef , o grefydd yn aros mewn teuluoedd. Crefydd yn nhenlu 
y patriarchiaid Abraham, Isaac, Jacob a Joseph, am bedair 
cenedlaeth. Y ffydd ddiffuant a drìgodd yn gyntaf yn y nain Lois, 
ac yn y f am Eunice, ac yn y r ŵyr Timotheus. Yna daeth at esiampl- 
au o'r un peth mewn hanesíaeth ddiweddar. Dygodd hane6 Jdin 
Bogers yn mlaen, ac adroddodd, yn Uawn-ac yn fanwl, am ú gon-. 



Digitized by 



Google 



BB. T. BBBS. 981 

cfemmad, ei gy&rfyddiad â'í wraig aM hlaut, aM Mddi átoẁjnt^ 
oya esgyn o hono adref trwy y tân i ogoniant, ac fel y gwranda«« 
wyd éi weddi yn mharhad crefydd yn ei hiHogfteth, aV to ar ol to o 
bì^thwyr oedd wedi disgyn oddiwrtho. Ni chafodd fyned i 
himer yr hanes nad oedd y dorf i gyd yn wylo. Âeth yn ei flaen 
i ddangoe pa f odd i ddiogelú parhad orefydd yn y teuln, yr aâdysg, 
yr eaiamid, y gweddîo oedd yn angenrheidiol, ao ar bob pwynt yr 
oeád ganddo ryw hanesyn effeithiol. Yn y diwedd dangosodd y 
pwys barhau crefydd yn y teulu. Tynai ddarlun o deulu a 
ehrefydd wedi ei cholli o hono. Dangosai mor ddíbwys oedd coUi 
pẃ peth arall o deuta yn yniyl colli crefydd o hono. Ni ohoUodd 
ei âfael ar y dorf fawr o'r dechreu i*r diwedd, ac yr oedd y teimlád 
ya dwyshau ac yn dyfnhau. Nid edrychai y naiU ya ngwyneb y 
llaH, oUegid yr oedd yn Uawn gwaith i bawb i sychu ei ddagrau 
ei him. Parhaodd felly am f wy na thri chwarter awr yn ddiatal. 
Má ydym yn meddwl fod yno neb ar y stoffs nao ar y maes nad 
oedd ya wylo yn hidl, oddieithr y pregethwr ei hun, a'i lais ef 
o&ài y mwyaf wylof us o'r cwW. Ni welsom ond yehydig wrààiau 
yÄ eiú hoes y cyffelyb effeithiau o dan unrhyw bregethwr. Nid 
oedd yno ddim cynhwrf, ond ocheneidio ac wylo cyffbedinol. 
Clywsom y l»egeth lawer gwaith wedi hyny, ac er bob amser yn 
^ithiol, eto nîd yn gorchfygu mor llwyr; ond clywsom am dani 
mewH lleoedd eraiU yn cario effèithiau Uawn mor rymus. Adrodd- 
ÌA wrthym am y dylanwad rhyfedd a'i dilynodd mewn Cymanfa 
yẁ Mon, yr hoa a gynaliwyd yn Amlwch y flwyddya ddilynol. Yr 
o^ y dorf wedi Uwyr go1K pob meddîwit ami ei hmn. öwelwl 
dÿnion eryfloa, hiUogaetìi hen grefyddwyr, ond wedi gadael Duw 
eu tadan, yn wylo yn aflywodraethus, ac ar ddiwedd yr oedfa fel 
wedí Uwyr golö amynt eu hunain mewn dychryn oblegid y meddyl- 
ddtych otiìBdWf o golU crrfydd o*u teuluoedd. 

Pr^eth nodedig oU eiddo, ond ei bod o i»)dwedd hdlol wahan*' 
ol, oedd ei bregeth ar Gariad Bmwdol^ oddiar loan xiii. 34, 35. 
**€k>rchymyn newyád yr wyf yn ei roddi i chwî, ar garn o honoch 
eídi gîlydd: f^ y cerais i chwi, ar garu o honoch chwithan bawb eich 
gUydd. Wrth hyn y gwybydd pawb mai dysgybUon i mi ydych, 
os byftd geayẃ gatiad i'ch gilydd." Pregethodd lawer arni yii 



Digitized by 



Google 



888 OOFIANT 

7 blynyddoeâd 1851, 1852, ao 1858. Gafodd oedfa a goBi 
eto gan rai pan yn ei phregetha mewn cymanfa yn UanfyUìn. 
Yn nghjmanfa y Brychgoed, yn Mehefin, 1851, y clywsom hi 
gyntaf, ao yr oedd ynoyn nn ò*i manan goren. Gymanfa iV cbo&o 
oedd hòno oblegid y gwlaw mawr 6*ì dechren i'w diwedd. Yroedd 
esgynlawr cyflens wedi ei godi mewn cae g^Uaw, ond aeth yr hoU 
lafnr yn ofer, oblegid nis gaUwyd myned iddo nnwaith, ac yn y 
capel y cynaUwyd yr hoU oedfaon, ac yr oedd hwnw yn anghy- 
gnms lawn. Pregethodd Dr. Bees yn olaf y pìydnawn cynt- 
af. Eglnrodd gynwys y gorchymyn, a phaham y gelwid ef 
yn orchymyn newydd. Yr hen orchymyn wedi cael cy- 
mhelUon newydd, a^r hen orchymyn wedi cael cynUnn newydd, 
^fel y cerais i ohwi, ar gam o honoch chwithan bawb eich 
gUydd.'* Ond cariad brawdol oedd y mater;— yn mha b^h 
y mae yn gynwysedig, pa fodd iV sicrhan, a*r pwys 6*i feddn. 
Nis gaUwn gofio ei sylwadan mewn trefn. Yr oedd rhai rhanan 
o*r bregeth yn hallt iawn ar derfysgwyr ac aflonyddwyr ar heddwdi 
yr eglwys; a medrai draethn geirian cryfion heb beri tramgwydd. 
Nid oedd dim yn neiUdnoI yn ei ymdriniad â'r mater yn ei natnr, 
ond pan ddaeth at y modd i'w sícrhan y cafodd afael ar y gynoU- 
eidfa, yn enwedig pan eglnrai trwy hanesion tarawiadol mai trwy 
oddefgarwch a charedigrwydd y gellid diogelu hyny yn fwyaf 
efiFeithioI. Adroddodd am y Parch. Griffith Hughes, Groeswen, 
mewn adeg o ryw anghydwelediad, pan yr oedd nifer o'r bobl wedi 
encilio i ryw le arall í gynal cyfarfod wrthynt eu hunain; ac fely gad- 
awodd Mr. Hughes y gynuUeidfa yn y capel, ac yr aeth at y brodyr 
tramgwyddedig, a thrwy garedigrwydd y Uwyddodd i V cael gydag 
ef i'r capel. Gerddodd rhy w wef r gyda'i adroddiad. Ond pan y 
daeth at y pwys o'i gael y cododd yn uchel. Dangosai mai feUy 
yr atebid gweddi y Gwaredwr, "fel y byddont oll yn un." Yr oedd- 
ym fel yn gweled y saint o dan ddylanwad y weddi yn nesâu at eu 
gilydd. Darlnniodd y teulu wedi cyrhaedd gartref , Ue mae pawb 
o'r brodyr yno yn un, gyda'r fath dynerwch ac anwyldeb nes datod 
pob teimlad. Wylai pawb, ond wylo dagrau melus iawn. Gwen- 
ent trwy eu dagrau; a chyn hii torodd rhai dros y terfynau nes yr 
aeth yn sain çân a moUant. Er fod ^r awyr naturiol yn drymaídd 



Digitized by 



Googte 



DB T. BBES. 388 

8*r gwlaw mawr oddiallan, yr oedd teimladau pawb oddífewn yn y 
naws f wyaf hyfryd a nefolaidd. Ni bu ar hyd y gymanfa ddim 
byd yn gyflfelyb o ran tynerwch ac ireidd-dra; ac yr oedd yntau 
yn cofio yr oedfa hòno fel un o'r rhai mwyaf Uewyrchus iddo. 

Yr oedd ei bregeth ar Tmadawiad y gogoniaìU, yn ddiau yn un 
o'r rhai rhagoraf iddo yn ei fywyd. O'r braidd na ddywedem mai 
hòno oedd y bregeth f wyaf urddasol a glywsom ganddo erioed. 
Nis gallwn ddweyd yn hoUol paham ychwaith, ond teimlem yn 
wastad ei bod o nodwedd uwch na dim a glywsom ganddo, ac yr 
oedd y mater mor gydrywiol â'i ddawn. Y testun oedd Ezec. x. 
4, a zi. 23: " Yna y cyfododd gogoniant yr Arglwydd oddiar y 
cerub, ac a safodd oddiar riniog y ty. A gogoniant yr Arglwydd 
a ymddyrchafodd oddiar ganol y ddinas, ac a safodd ar y mynydd 
o'r tu dwyrain i'r ddinas." Wedi egluro y weledigaeth yn lled 
fanwl cymerai olwg ar achosion ymadawiad y gogoniant. Dull 
graddol ei ymadawiad, a'r canlyniadau difrifol o hyny. Yr oedd 
rhy w ddwysder a dif rif wt h annarluniadwy yn y bregeth o'r dech- 
reu i'r diwedd. Desgrifiai y gogoniant yn ei le, rhwng y cerubiaid, 
ao yn codi, ac yn sefyli ar riniog y ty fel yn dysgwyl cael ei alw yn 
ol. Yn raddol y mae yn myned i ganol y ddinas ac yn sefyll yno, 
fel yn hwyrfrydig i fyned, ac yn dysgwyl rhywrai ei wahodd i 
ddychwelyd. O'r diwedd mae yn codi, ac yn symud i ael y bryn, 
ac yn sefyll o'r tu dwyrain i'r ddinas, fel yn anhawdd ganddo fyned. 
Oymerai y cwbl yn ddangosego hwyrfrydigrwydd yr Anfeidrol i 
adael ^lwys neu wlad; ond ei fod yn gwneud hyny weithiau. Yna 
rhoddai eûamplau dif rifol yn dangos y canlyniadau o ymadawiad 
enaid Duw. Olywsom ef yn ei phregethu gyda nerth mawr yn 
nghymanfaoedd Henllan, a Phwllheli, yn haf 1856, a phr^thodd 
hi yn nghyfarfod Jubili taliad dyled yr hen Dabernacly Liyerpool, 
yn Hydref y flwyddyn hòno; a chlywsom hi mewn amryw leoedd 
eraiU. Yn mhen ugain mlynedd wedi hyny clywsom hi drachefn 
amryw weithiau yn y wlad hon ao yn America, ac nid oedd un o'i 
bregethau a ymddangosai i fwy o fantais wedi ei hadgyfodiad; a 
hyny fel y credwn am fod mwy ynddi, a'i bod hefyd mor gydrywiol 
â'i ysbryd ef ei hun. Yr oedd yn hoUol wahanol i'w bregethau eraiUi 
at y rhai y cyfeiriasom. Nid oedd yn gwneud y fath anrhaith ar 



Digitized by 



Google 



S84 OOFIAMt 

deÌHÜAdaa ag a wnai pregeth Cref jdd yn yr aduui, ac md oedá 
ynddí yr m BÍríoldeb ag oedd yn mhregeth Oariad braifdol, ond 
oyflyrchaí ryw ddwyader a difrifwdi anarfend. Pam i'r cynnil- 
eidfaoedd ddal en hanadl mewn dychryn» rhag fod y gogoniaat yii 
ymadael, ao yr oedd rhyw arswyd ac of nadwyaeẅ yn eí chaolyn. 
Yr ydym braidd yn meddwl mai yn LiverpooI y olywaom lii gyda 
mwyaf o nerth, er na chly wsom moed mo honi hefo ein bod yn 
feeimlo ei bod yn cael ei phregethn yn ^^^lnrhad yr YsbaTd a Borth)*' 
ac yn *' profi meddyÚan Uawer o galonan.*' 

Pregeth iymoB iawn o*i eiddo, ac nn y pr^elhodd kwer iawn 
arni, oedd yr nn ar Argyhoêdáiad o bêchod, oddiar 1 Gar. ŵ. 24, 
25: ** Eithr os prophwyda pawb, a dyfod o nn digred nen lofflm^- 
edig i mewn, efe a argyhoeddir gan bawb, a f emir gan bawfo: aie Mly 
y gwneir dtfgelion ei gsdon ef yn amlwg; ac felly gan syitìiioar eí 
wyneb, efe a addola Ddnw, gan ddywedyd, fod Dvw yn wîr ynMk^* 
Yr oedd ei eg^had ar y tafodan dydthr, ac fel yr oedd hjwfíf yn 
gwahamaethn oddiwrth brophwydo nra ddyagn, yn múètdàg o 
êjmì a deidladwy. Barlnniai y dyeíthr^yn yn myfiad i m^Erwa i 
gyíMod, Ue yr oedd pawfo yn llefarn â ẅafod dyeítlHr yn y f 8ilk 
feád matnríol, nes peri i -r gynnlleidfa dybied ei bod yn gweléd 
tyi^ o ddynlon haaer gwallgof wedi dyf od yn «gfayd ; «nd mer 
wahanol pan y byddai pawb mewn ifefn ae yftth reol pt ejft a lito 
addysg a gwybodMth; a dangeeai felly y rfaagorkelh oeM mwn 
Uefam pnm* gaír trwy y deail, na ml o drian ftiiwii Mnd 
dyeithr. Yna cymeru Aj^oeddiai o be(Aod M aaler y 
geiriaia--^Arg;4^iedcUad yn ei natnr. *^ Argyhoeddir f«a htẃb^ a 
fer>dr^n bawb "--^' gwneír dirgelion d gidon ef jn'mÊÌ^^y^ 
àìtgyhoeddíad yh moddion ei gyByrohiad— ^Bithr ob {üo^wŷia 
pawt^;'' Árgyhoeddiad yn ei effeithian--^* Syrtbia ar eí wynéh, 
yidda Ddnw," ac a ddy wed, **fod Duw yn wir ynoŵ." Yrtoeid 
y hfêÿstìí 4rwjà& yn g*ef ac ysgrythyrol. Wfth ymdjHn â 
moddion «rgyhoeddiad, gosodai bwysimawr ar j gwîrfoiiedd yn j 
prcjpBtldadfffddlon ó hono, yn gystal ag add^^yoiMrfe»)! yMdo,« 
dygai amryw hâa&esion tarawiadol o eíddo y gwmeileid ym 
«cynytehn atgyhoeddiad. Oyfeiriai at rai esian^m o'rgMriMedA 
ynìd^^ili^h yû aÉ«n Ua^ o ddyddíau. üii^oedd,%acl«ea 



Digitized by 



Google 



DB. T. BBIBS. 835 

drwg o'r enw WiUiam Sanders, oedd yn jrr Ysgol Sabbathol yn 
Bristol yn boen mawr i'w athraw. Ün Sabbath, yr oeddynt yn 
darllen hanes Balaam, ac wedi dyfod at y geiriaa, ^'0 ben y creig- 
iau y gwelaf ef," ac yn eu cyfeirio, mae yn debyg, at Grist; ac, ar y 
pryd, yr oedd y bachgen Wilh'am Sanders ár ryw ddrygioni, fel y 
bu raid ei droi o'r Ysgol. Bu am dymhor yn grwydryn ar hyd 
heolydd Bristol, ond o'r diwedd aeth i'r môr, ac ymoUyngodd am 
flynyddoedd i bob annuwioldeb. Ond ar ryw ystorm, a^ yn 
IlongddrylUad amo, ond yn rhaglnniaethol cafodd y bachgen, a 
dau arall, i ryw graig unig, ac yno yr oeddynt yn dysgwyl ym* 
wared. Yn ei gyfyngder, aeth meddwl y bachgen yn ol i'r dydd- 
iaugynt. Oofiodd am Bristol, am yr Ysgol Sabbathol, am ei 
athraw, a chofiodd am y tro olaf a'r geiriau diweddaf a glywodd 
cyn ei droi allan o'r Ysgol — " ben y creigiau y gwelaf ef." 
Aethant fel sa^h i'w galon. Oafodd ddiangfa, a dychwdodd 
adref , ac o hyny tdlan bu yn ddyn newydd, gan ymroddi i wasan- 
SífiÛm Daw. Adroddai yr hanes yn Ilawn ac yn hynod o effeithiol| 
er profi fod y gwirionedd yn gwneud ei waith, er nad bob 
amser yn unioijgyrchol. Yr oedd hòno yn un o'r pregetbau y 
pe^ethodd h wer ami o'r Uynyddoedd 1869 hyd 1872, ac yr oodd 
ganddo yn Âmerica yn fynych iawn. Oof genym ei chlywed 
mews Oymanfa yn Liyerpool yn un o'r blynyddoedd hyny, ac 
aofynyoh y clywsom ef yn gryfach, er i ni ei glywed ar raí 
àchlysaron yn fwy ysgubol. 

Ar <d ei ddychweUad o America, y br^eth a fu yn f wjaf 
cyhoeddus ganddo oedd ar Jeremiah xlviii. IX: '^Moab a fa / 
■eunwyth wmi er ei hieuenctyd^ a hi a orphwysodd ar ei gwaddod, 
ac ni IhywaUtwyd hi o lestr i lestr, ac nid a^h hi i gaethiwed; am 
iíjny y safodd ei Uas ami, ac ni newidiodd ei harogl." Yr ooii 
mwy àâdŶT ei toofedìgaeüiau ei hun ar y br^th hòno nag ar 
onrhyw bregeth o'i eiddo a gly wsom ganddo. Yr oedd yn nodadig 
yn ei fedr i gadw ei ofìdiau &. hun iddo ei hun. Ni fynai fâehio 
fflsiíU à'i flindemu, ac yn arbenig ni fynai ^ gwthio i sylw yn ei 
br«gethauer sic^haa oydymdeimlad ei wranchwyr. Ni ofaaf odd 
iieb erioeá f wy o hyny, er na cheisiodd neb erioûd lai o hyi^. Ní 
^däai^hjtb^ owyno ar ei leageád a'i wendid, nac yn^neod 



Digitized by 



Google 



SS6 OOFIANT 

nnrhyw esgnsawd er enyn tostari. Gredai y buasaí gwnend dim 
er eniU tosturi ato ef yn anfantais iV neges atynt hwy; ac oblegíd 
hyny, pan ar saddo dan feichiaa, ni soniai am ei drallodion. Nid 
oedd hyd yn nod yn 7 br^th dan sylw yn son dim am ei ofidiaa 
ei hnn, ond eto yr oedd delw ei brofedigaethaa yn amlws: ami. 
Gweìai pawb mai yn nydd ei archoll y cyfanBoddodd hi. Yr oedd 
o ran ei chyfansoddiad yn debycach i bregethaa dyddiaa ei nerth 
na dim a glywsom ganddo y deng mlynedd olaf o'i fy wyd. Pan y 
clywsom hi gyntaf ganddo yn Mro Morganwg, yn ein cyfarfyddiad 
cyntaf ar ol dychwelyd Araerica, o'r braidd nad oeddym yn 
meddwl ei fod wedi dychwelyd at ddyddiaa ei ieaenctyd. Synem 
at gyf anrwydd y cyf ansoddiad, a nerth y traddodiad. Ar ol myned 
drwy yr amgylchiadaa arweiniol yn hanes Moab, cymerai i fyny 
amryw wirioneddaa a awgrymid yn y geirian. Un ydoedd y 
perygl oedd i ddynion oddiwrth dawelwch a Uwyddiant mawr. 
Dangosai hyny yn hanes personaa a chyf andebau crefyddol, a 
gwladwriaethaa, ac fel yr oedd hir lonyddwch yn cynyrcha hanan- 
hyder, a rhysedd mwy mewn annnwioldeb. Yna, deaai yn mlaen 
i ddangos y goruchwyUaethau y mae Duw yn en defnyddio tuag at 
bersonau a gwledydd: eu **tywaUt o lestr i lestr." Yr oedd 
ganddo rai darluniadau cryfion o*r goruchwyUaethau hyny, wedi eu 
cymeryd, fel y gwnai bob amser, o hanesiaeth y byd. Yr oedd yn 
Uawer mwy gaUuog i ddangos pob gwirionedd trwy eglurhadaa 
hanesyddol nag ydoedd i ymdrin ágef yn athronyddol, ac oblegid 
byny yr oedd yn Uawer mwy dealladwy a dyddorol i'w wrandawyr. 
Ond wedi y deuai at amcan y goruchwyUaethau hyn yr oedd yn 
f wyaf tyner ac effeithiol. Danc^osai yr oU yn terfynu yn eu glan- 
had. Fel y purid y gwin wrth ei dy waUt lestr i lestr, feUy fod 
yr Arglwydd trwy bethau blinion a chwerwon yn puro ei bobl, 
fel y byddont gyfranogion o'i santeiddrwydd ef . Pr^thodd hi 
lawer gwaith yn ein clyw, ac ui chly wsom hi gwbl nad oedd 
effeithiau grymus yn cydfyned à hi. 

Mae amry w bregethau o'i eiddo eisoes wedi eu crybwyll, y rhai 
a wrandawsom lawer gwaíth, ac a welsom ar brydiau yn cario 
cynuUeidfaoedd yn Uwyr, ond nis gaUwn eto ail gyfdrio atynt. 
Ond yr oedd ganddo rai pregethau a f u o wasanaeth iddo am 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 887 

flynyddau lawer, ac anaml y methent en nod; ac er eu clywed 
lawer gwaith, yr oeddynt yn eu blas o hyd. Cyfeiriwn at ddwy 
neu dair o honynt. Un ydoedd ar loan xi. 25, 26: "Yr hwn sydd 
yncredu ynof fi, er iddo farw, a fydd byw; a phwy bynag sydd yn 
fyw, ac yn credu ynof fi, ni fydd marw yn dragywydd." Oymerai 
y syniad nad ydy w marw yn ei berthynas â'r credadyn, y peth 
arswydus hwnw yw marw yn yr ystyr gyflfredin a roddir i'r gair. 
Beth bynag am gywirdeb y syniad, llwyddai ef i wneud marw Vr 
credadyn yn beth bychan iawn, nes fod ei arswyd ry wfodd yn 
cilio. Dangosai gyn Ueied oedd angeu yn ei gael o*r 
credadyn yn y diwedd. Cymerai fel énghraiflft y gwr ieuanc y 
cyfeiria Marc ato, oedd yn dilyn yr le^.u yn yr ardd wedi ymwisgo 
à Uian main ar ei gorflí noeth; ond er i'r gelynion ei ddal, na 
chawsant ond y slieet oedd am dano, i'r gwr ieuanc ddianc yn 
ddianaf. ^^FeUy,*' meddai, ^^chaiflF angeu ddim ond yr hen aheet 
yma, yr hen gorflí sydd am yr enaid, ac y mae hòno yn ddigon 
br^usgan raí o honoch, fe ddianga yr enaid heb gael dim niwed." 
Nid anghofiwn yn fuan y gwefr a aeth drwy yr hoU gynidleidfa 
gyda'r sylw yna ar forengwaith yn Maenygroes, pan oeddym yn 
myned yn nghyd trwy ran o sir Aberteifi. Cly wsom am dano yn 
ei phregethu mewn cymanfa yn Cana, Mon, yn 1866, gyda dylan- 
wad anarferol. 

Piegeth oes barhaol iddo oedd pregeth, Perthynasau lesu Orist^ 
oddiar Matthew xii. 46 — 50: "Canys pwy bynag a wna ewyllys fy 
Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd, efe y w fy mrawd i, a'm chwaer, 
a'm mam." Ni chlywsom erioed mo'r bregeth hòno yn methu. Yr 
oedd mwy o humour ynddi nag a geid yn ei br^thau yn gyflfred- 
inol; ond wedi ei gyd-dymhem à thynerwch mawr. Y saint fel cyd- 
dylwyth, feUy y geiriai weithiau ei fater. Dilynai y tebygolrwydd 
sydd rhwng perthynasau, a chyfeiriai at graflfder rhyfedd rhy wrai 
i weled hwnw yn f uan iawn. Cyn f od y baban ond ychydig wyth- 
nosau oed, gwelent ef yn debyg i'w dad, neu i'w fam, neu i rai 
o'r tylwyth. Cyfeiriai at barodrwydd dynion i ymflírostio os gaU- 
ent olrhain rhy w berthynas beU â rhy w rai cyfoethog ac anrhydedd- 
us. Adroddai ei fod unwaith yn dygwydd myned heibio i balas 
hardd, a gofynodd í hen wr oedd ar ochr y flfordd yn tori ceryg, 



Digitized by 



Google 



9M OOFIANT 

pwy oedd y boneddwr oedd yn by w yno. Cododd yr hen wr ar ei 
draed, gan ddal y morthwyl yn ei law, a phwyso ei en ar ben ooes 
y rhaw oedd ganddo, ac wedi ateb y cwestiwn, ychwanegodd, ^*Falle 
y bydd yn od genych chi wr diarth ei glywed; waŵh mae típýn o 
wahaniaeth rhyngo fe a fine yn awr; ond yr oedd d hen dadcn e, 
a fy hen dadou ine yn ddan gyfyrder/^ Ër mor bell oeddy bectìi- 
ynas, eto, gan fod anrhydedd ynddi, yr oedd am ei hawMo. 
Gwnai ddefnydd hapus o*r gymhariaeth syml. Yn y br^eth htoo 
yr adroddai am ryw eneth ienanc yn ad^ yr erledigaeth yn myned 
i gymnndeb am Sabbath mewn Ue dírgelaidd, y cyfarfydd^ yr 
eglwys rhag ofn ei gelynion. Ar y ffordd, pwy a^i cyfarf u osd un 
o'r erlidwyr mwyaf crenlawn, ac ofnai trwy ei ch^on pan welod4 
^,acnidoedd moddei osgoi. Gofynaiiddiyngrochibaleyroedd 
yn myBdd. Atebodd hithau yn dorcalonus, "Mrawd hyntrf, Syr, 
sydd wedi marw, ac y mae y tylwy th heddyw yn cyf^od i ddarlten 
yr ewyllyi, ac yr ydw ina yn brysio yno." "0 da kwn, gobeüiyo 
iei fod wedi gadael rhywbetìi i ti." ^'0 ydi, Syri boreu da i ohî," 
aeddai hithau, wedi cael heibio iddo yn ddi(^I. Cyn y diweddt 
darluniai y teulu oll wedi cyfarfod gutref , ac yiio y cyrhaeddiá ei 
l>wynt udiaf. Darluniai gyfarfyddiadau teuluoedd ar y Nadd^ 
■ac vàûT llawen oedd y rhieni yn derbyn eu piant, ond fod yn aittl 
ryw gadair wag er y Nadoh'g blaenorol,i berì chwerwder yniadwh 
der eu owpan. OtA pan y cyferfydd teulu yr lesu ni byddtieb 
ar olf na ohadair neb yn wag. Yr oedd ei bethau mor ^hii: ac 
mor dyner, fel y cyffyrddai â phob calon. 

Mae ei bregeth ar Ema da, yn ddiau, yn fyw ar gof mitoedd, 
oUegid níd oedd yr un o^i bregethau oodd yn n^ned yn amlarft 
Pregethodd lawer ami yn y wlad hon ao yn Amcdoa, ya 
Tîymraeg ac yn Saegneg. Bi destun oedd Pregetìiwr vü. 1: ^^wdl 
y w enw da nag enaint gwerthf awr, a dydd mMrwolaeèh na dydd ^hi'- 
^edigaeth." Cymerai yr '^enw da'* yn gjrfystyr ft ohymedad dâ 
gwir giefydd, ac arosai ar y ddau haeriad. Dangoeai pa f odd Mone 
giwir grefydd yn well na ehyfoeth a mawredd bydol; a pha fòdd y 
^dydd macwdaeth dyn da yn well na dydd genedigaeth. DaHg- 

ú f od dydd genedigaeth dynion duwìol yn dda iddynt eu hLunaân, 
i'r byd, ac i &dâw; ond fod dydd eu macwolaeth yn wdl. — Am y 



Digitized by 



Google 



DB. t. BEËS. S6t 

^ééant yn nydd marwòlaetbi yn myned at well cwmni na'r owmni 
y daeth iddo ar ddydd genedigaeth. Am y byddant yn cyehwyn 
T^ gyâa gweUnator, wedi en santeiddio. Am y byddant yno 
.wedK dianc o gyrhaedd trallodion a phrofedigaethau. Am nad oes 
dÿdd m«rwoIaeth i ddilyn dydd eu genedigaeth i*r bywyd hwnw. 
Nid ydym yn amheu na chly wsom y bregeth hòno ganddo haner 
oant o weithiau, nes y gwyddem hi bron cystal ag yntau, ond ni 
byddem bytìi yn blino ami. Yr oedd mor gywir i.natnr, ac yn 
myned mor ddwfn i'r galon, nes ei bod yn wastad yn ei Uas. 

Y l»6geth îyrjni oyhoeddus ganddo yn y flwyddyn olaf o'i fy wyd 
oedd oddiar Oenesis xxv. 8: ^' Ac Abraham a drengodd, ac a fu 
fiu'w mewn oed teg, yn ben ac yn gyflawn o ^yddiau, ac efe a 
gaaglwyd at ei bobl." Nís gwyddom beth oedd ynddi, a gwyddom 
ran hyny nad oedd fawr yuddi, ond yr oedd^ei ysbryd ef ynddi, 
yr oedd hwnw yn fywyd iddi. Fel y gallesid meddwl, casglâ 
y flainè i'r nefoedd yr ydoedd, ac fel y mae y nefoedd yn ysbmlio y 
ddäear o fajd. Yn ag(mad Oapel Olewydd, yn Kr Frycheiniog, f 
dywsom U gyntaf, yn nechreu Ebrill, 1884. Y boreu hwnw y 
4aèlfaai yno, ac ýr oedd yn rhaid iddo ddydiwelyd yn f nan wedti 
Cftnd djdd i gjfarfod y BeiU yn Llandilo. Yr oedd dan wodi 
pitigetlui oH flara, ac nn oV ddau yn Saesoneg, ac, fel y tyfoiaí ef, 
yfLhir, ẁ nad oedd felly mewn gwirionedd, ond ei f od ef ŷn aatas- 
Btwyth. Ni phregethodd ond ychydig gydag ugain munyd, a dy* 
wiedem wrtho ar y diwedd mai prin yr oedd yn wertìi iddo dd'od i 
fjniy i roddi ihyw bwt byr felly; ond waetìi beth a fyddo, yr oedd 
ẁedi gwüeud ei gwaiih. Aeth at galon y gynulleidf a ar nnwaitìi 
NM oedd raid iddo with amBer hir i hwylio ei delyn; bad yn aml 
imrto, picn wesgid ef i'r goíigl, goreu oll y gwnai. Oawsom laẁer 
Mighraiffit o hyny. Pregethodd yr un bregeth mewn cymanf a yü y 
WyddgFug, yr faof dilynol, a diau nad 'à yr oedfa hòno yn anghof 
•gm y rhri oedd yno. 01yw8(«i hi ganddo amryw weithian mr ol 
ìsjtíf hyd ddiwedd y flwyddyn hòno, a gwanwyn y flwyddyn gan- 
lÿnol, ac er nad oeâd dtm ynddi a ellir ei droi^Iwyddo i argraff, 
oad o'i enan ef , wedi ei Uenwi à'i ysbryd ef , ac yn cael ei thra- 
cUMi gydadwysder eí ddawn a tbynerwch ei laisef, oariai ddylan- 
*mà îfaÿMd ar «i wfaiidawyr. Nid y bregetfa yn gymaint, ond y 



Digitized by 



Google 



S40 oomirr 

dyn— dyn Dnw— a*i holl amgÿlchoedd oedd jm peri fod ei ymad* 
rodd ef gydag awdnrdod. 

Ond er hyn oli, nid yw y crybwyllion a wnaed yn rhoddi ond 
Bjniad anmherflfaith am dano fel pregeüiwr i'r rhai na chlywsant 
ef ; ond byddant yn help í beri i*r rhai a'i gwrandawsant ei adgofio; 
ao o boBÌbl, rhwng y cwbl, fod y portread cywiraf sydd yn boBÌbl 
wedi ei roddi o hono i*r rhai a ddel ar ol. Yn mhlith {dant 
gwragedd ni ymddangoeodd cymeriad mwy dymanol; ac, a*i gy- 
meryd oll yn oll, nid ydym yn petmso ei restm yn mysg ty wysog- 
ionblaenaf eín cenedl. Mae yn nn o'r oymeriadan anhawddaf ei 
elfenn, a nodi allan yn eglnr pa le yr oedd ei fawr gryfder; ac nid 
ydoedd f elly me wn nnrhy w nn peth, ond me wn cyf nniad o lawer iawn 
o ragoriaethan, a hyny mewn cyfartaUad teg, a naws grefyddol ei 
ysbryd yn gosod adinrn a dysgleirdeb ar y cwbl. Tr oedd ei holl 
fywyd yn Ilawn dygwyddiadan oyffroos. Tr ydym wedî oeido 
myned drwyddynt mor esmwyth ag yr oedd yn ẁeddos, gan adael 
allan lawer o bethan na thybiasom yn ddoeth en crybwyll; ond pe 
ein hamcan f nasai gwnead arwr o hono, bnasai yn hawdd i ni liwio 
amgylchiadan nes gwnead ei hanes mor gyff roadol ag anrhy w ff ng- 
chwedl. Tr oedd rhy wbeth tebyg i dynged yn ei hoU fywyd, o*i 
febyd i*w fedd, ao yn mhob amgylchiad bron y mae yn siomi dys- 
gwyliadan, a phethaa yn troi allan yn wahanol i bob dyfaliad. Yr 
oedd hyny yn ei Iwyddiant mor amlwg ag yn ei brofedigaethao, yn 
ei ddyrchafiadaa mor amlwg ag yn eí draUodion. Plentyn rhaglnn- 
iaeth f a mewn modd arbenig, ac ní ddatgaddíodd eí bwriadan gyda 
golwg amo hjrd oni ddenai ei hamser nodedig ei hnn. Ymaflodd 
yn ei law oV borea i fyny, ac arweiniodd ef oddiamgylch i beri iddo 
ddeall. Gwregysodd ef i waith ac efe eto yn fachgen, a rhoddodd 
ddeaU dyn iddo pan nad oedd ond plentyn. Ei dlodi fn ei ysgol, 
a'i brofedigaethaa oeddyut ei athrawon, aV angenrhaid a osodwyd 
amo a barodd íddo gyflawni y f ath swm mawr o waith mor amryw- 
iol. Bhoddodd Dnw yr anrhydedd nchaf oedd yn bosibl amo tarwy 
ei gyfrif yn deilwng i V osod yn y weinidogaeth. Ck)6od\fyd ynddo 
"aîrycymod." Derbyniodd y weinidogaeth a chyflawnodd hi, 
Ni ba yn anafadd i'r weínidogaeth nefol, oi^d hyfrydwch ë. galon 
am ddenddeng mlynedd a deagain f a efengyla anchwiUadwy olod 



Digitized by 



Google 



DB. T. REES. 841 

CrÎBt; a hyJ yr oedd ynddo, parod ydoedd î bregethu yr efengyl 
yn mhob man. Yn ei farwolaeth gadawodd adwy lydan ar ei ol. 
Nid coUed i nn enwad ydoedd, ond colled i genedl gyfan, ac nid 
oedd hyd yn nod ei genedl ychwaith yn ddigon i galon eang a 
haelfrydig fel yr eiddo ef. Mae miloedd heddyw yn eistedd mewn 
hiraeth ar ei ol, a merched Cymru yn wylo am yr hwn oedd yn ea 
dillada ftg ysgarlad gyda hyfrydwch, ac yn gwisgo addamwisg ar 
eu gwisgoedd. Nid seren gyffredin gollwyd o ffurfafèn gweini- 
dogaeth Cymra pan y caddiwyd Db. Thoiías Bees gan dy wyll- 
wch marwolaeth, ond y mae y nefoedd yn wacach o*i gymeryd 
ymaith; ond cymerwyd ef ymaith i ffarfafen awch i ddysgleirio 
yn fwy tanbaid, Ue na ddaw cwmwl byth i'w orchaddio. ** A'r 

DOETHION A DDYSGLBIBIANT FEL DYSOLEIBDEB Y FFITBFÀFEN, 
A*B BHAI A DBOAETT LAWEB I GYFIAWNDEB A FYDDANT FEL Y 
SEB BYTH AO YN DBAÖYWYDD." 



Digitized by 



Google 



HennoB XV. 

" CESGLWCH Y BRIWFWYD eWBDDILL FEL HA OHOLLSB DIM.*' 

Hab llawer wedi gofyn i ni a gyhoeddir nifer o br^eduin Dr. 
Beet yn nglŷn ft*i Gofiant. Bnasai yn dda genym aHu bodAni 
ei laawB OTfeillion a'i edmygwjr irwy wnend hjnj ; onà, jn 
anffodns iddynt hwy a ninau, yr ydym yn ddiffygiol o dde^ddiaii 
at wnend hyny. Tchydig iawn a ysgrifenai heblaw riiyw fradm- 
ian, 7 rhai a yagrifenai ar ddaman bjchain o bapjr heb fod yn 
f wy na chledr Uaw gwr. Mae canoedd o'r rhu hyny ar d d. Tr 
oeddTnt yn ateb i*w amcan ef, ond nisgaltoit fod o waaanaediineb 
aralL Aethom yn f anwl, gyda Mr. Boberteÿ Gastellnedd^ drwj' 
ddynt oU, ac ni chaweom gymaint ag nn bregeth gyflaií^ 
orphenedig, yn y pentwr. Mae rhai o honynt yn gyfiawnaẁ nag 
eraiU; ond y maent yn mhell o f od f el y traddodai efe hwynt. 
Bhoddwn ry w haner dwsin oV rhai cyflawnaf o honynt, gyda rhyw 
nifer o'r Braslnniau a ysgrifenodd ; nid mewn nn modd i fod yn 
ddangoseg o hono fel pregethwr, ond fel y gwelir mor lleied oedd 
y parotoad. Mae Mr. John WiIIiams, Waunwen, nn o*i gyfeillion 
ffyddlonaf yn Ebenezer, wedi anfon i ni gynllnnian o rai 6*i breg- 
ethan, y rhaí a ysgrifenwyd ganddo wrth ei wrando ; ac er mor 
ddiffygiol yw yr hyn a adawodd ar ol, eto adgofir ef drwyddynt 
gan y rhai a^i gwrandawodd, er na roddant i*r neb na chlywoddef 
nnrhyw syniad am dano fel pregethwr. öwelir fod yma sylwedd 
rhai o'r pregethau at y rhai y cyfeiriwyd eisoes; ond y mae y rhan 
f wyaf o'i bregethau oedd yn adnabyddus i'r cyhoedd heb unrhyw 
olion honynt. 

PEEGBTH I. 

BRAWDGARWCH CRISTIONOGOL. 

*' Gorchymyn newydd yr wyf yn ei roddi i chwi, Ar gani o honoch eieh 
gilydd; fel y cerais i chwi, ar gam o honoch chwithan bawb eich gilydd. 
Wrth hyn y gwybydd pa^b mai dysgyblion i mi ydych, os bydd 
genych gariad Tch gilydd."~IOAN xiii. 34, 35. 

Wedi i'r lachawdwr yn yr adnod flaenorol amlygu i'w ddysgybl- 
ion ei fod ef i ymadael â hwynt yn fuan, y mae yn yr adnod hoo 



Digitized by 



Google 



COFIANt Dtt. T. RBES. 84Ä 

jn rhoddi síórs iâdynfc gyda golwg ar un o ddyledswyddaa ei gref • 
ydd, sef caru eu gilyJd; geilw ein lachawdwr hwn yn "orchymyn 
newydd." Nid am nad oedd o ran ei sylwedd yn-orchymyneaig 
oV blaen, oblegid y mae yn rhan o ddeddf hanfodol moesoldeb, ac 
yn orchymYnedig mewn sylwedd yn yr Hen Desfcamenfc, gwel Lef . 
xix. 18. Ond yr oedd yn newyda yn ei eiriad, yn newydd yn ei 
helaefchrwydd mewn cyferbyniad i gyfjrnçder yr oruchwyliaefch 
luddewig, ac yn neiUduol mewn cyferbyniad i ysbryd cul y secfcau 
luddewig. X r oedd yn newydd hefyd yn ei anogaefch, " Pel y cer- 
ais i chwi;" ac yr oedd yn hollol newydd fel nod gwahaniaefchol 
dosbarfch o bobl. " Wrfch hyn y gwybydd," ŵc. Mae y geiriaü 
yn cynwys fcri phefch. 1. Dyledswydd dysgyblion Crisfc, Oaru eu 
gilydd. 2. Y modd y maenfc i wneud hYny, " Pel y cerais i chwi." 
8. Y canlyniad wrfch hyn, " Y gwybydd pawb." 

Mae ein fcesfcun yn ein harwain yn naturiol afc y pwnc pwysig o 
Frawdgarwch GrisUonogoly pwnc nad oes un ran o grefydd ymarfer- 
ol yn galw am gymainfc o sylw eglwys Dduw ag ef, a phefch y mae 
llwydcuant neu aflwyddianfc crefydd yn ymddibynu agos yn hoUoI 
amo. 

I. Gwnawn rai sylwadau ar Natur sylfeini ac amlygiadau cariad 
CristionogoL 

Yr yoym i wahaniaefchu brawdgarwch Orisfcionogol oddiwrfch 
ddyngarwch, Mae yn wir fod dyngarwch yn ei ystyr helaefchaf yn 
ei gynwys, ond yn briodol caru dyn fel dyn yw dyDgarwch, fcra 
mai caru Crisfcion fel Crisfcion yw brawdgarwch. 

Nid ydym hefyd i gymeryd brawdgarwch fel yn gynwysedig yn 
yr hyn a gamenwir yn haelfrydedd Orisfcionogol, ond yr hyn nad y w 
yn ddim amgen na diysfcyrwch peohadurus o bob crefydd. Tybia 
llawer, os nad ysfcyrir pawb o bob cred yn ogyfuwch mewn rhajgor- 
iaefchau Orisfcionogol, ac os amlygir sel dros ryw afchrawiaefchau, 
profiadan, ac arferion crefyddol, nas gellir bod yn feddianol ar gar- 
lad brawdol. Brawdgarwch rhai y w cyfrif y Fabydd a'r Profcesfc- 
anfc, yr ündodwr a'r Trindodwr, y moeswr oerlíyd, a'r purifcan 
cynhes, y naill yn gysfcal Orisfcion a'r llall. Athrawiaefch y bobl 
hyn ydy w, na waeth pa befch a gredo dyn, pa un ai lesu örisfc, y 
Pab, neu rywun arafl; creded y peth a'r neb afyno, ond iddo 
beidio dweyd dim yn groes i olygiadau eraill, bydd yn deilwng o 
gael ei gydnabod gan bawb yn Grisfcion da. xn ol y dyb yma, 
rhaid anghristíoneiadio dyn cyn y gallo fod yn feddianol ar brif 
rinwedd Orisfcionogaefch. 

Dylem hefyd wahaniaefchu yn ofalus rhwng brawdgarwch Orisfc- 
ionogol a phleidgarwch neu sel anghymedrol dros, a chariad 
rhagfarnllyd afc ryw secfc neillduol. " Os cyferchwch well i'ch brod- 
yr yn unig," ŵc, Mafc. v. 47. Mae llawer mor gulion fel nad 

Îsfcyrianfc neb yn blanfc i Dduw os na fyddanfc o'r un secfc a hwy. 
^efly Eglwys fehufain, Ilawer yn Eglwys Loegr, a digon fcebyg yn 
mysg enwadau ymneíllduol hefyd. Ysfcyria y bobl hyn fod pob 



Digitized by 



Google 



844 CÒFIANT 

rhaçoriaeth crefyddol wedi cydredeg i'w sect hwy, fel nad oes dîm 
wedi ei adael mewn enwadau eraill yn werth eu sylw a*u serch hwy. 
Mae y teimlad hwn mor bell o foa yn frawdgarwch Cristionogol, 
fd y mae yn gwbl i*r gwrthwyneb. Teimlad a fegir gan hoU gau- 
grefyddau y byd— Mahometaniaid, Mungo Parh^ Eglwys Rhufai% 
&c., &c. 

Ùariad brawdol yw anwyldeb calon at bawb o bob enwad a 
chred fyddo yn d.yi'pi delw Mab Duw, ac yn profi mewn ymddyg- 
iad ac ymadrodd eu bod wedi en çeni, nid o waed, nac o ewyllys y 
cnawd, eithr o Dduw. Mae j canad hwn yn sylfaenedig ar berth- 
ynas y saint à'u Duw, ac à*u gilydd, ynnghydagunoliaeth eu gwaith, 
eu teimladau, eu hamcanión, a*u tynged. 

Amlyga y cariad hwn ei hun mewn tylHed yn dda am ein 
brodyr, siarad yn dda am danynt, gwneud pob da a fedrom iddynt^ 
ac ymhyf rydu yn eu cyfeillach. 

II. Moadion meühnniady cariad hwn. 

1. Edrych fod ein crefydd bersonol mewn sefyllfa lewyrchus. 
Yn union yn ol graddau em duwioldeb personol y byddwn yn an- 
wylo eraill ar g^rif eu duwioldeb. Mae yn deilwng o sylw mai y 
rnai a Ileiaf o nodau duwioldeb amynt yn mhob eglwys ac enwad 
yw y rhai mwyaf culion a rhafffarnllyd at bobl o enwadau eraiU, 
a'r rhai mwyaf dioruchwyliaeth jn mhob ^lwys, sydd barotaf i 
gyf odi ymryson. Dengys hyn mai y ffordd union i f eithrin cariad 
at y brodyr yw gofalu fod ein calonau ni ein hunain yn Ilawn 
canad at Dduw. Ar yr un gwreiddyn y mae y ddwy ganghen 
hyfryd yma yn tvfu. Mewn cymundeb agos â'u Duw y mae yr 
holl saint yn cyfarfod â*u gilj^dd, fel y mae breichiau yr olwyn yn 
nesu at eu gilydd, pa nesaf i'r bwl v byddont. Mae eín hagos- 
rwydd at Dduw yn feithrinol i'n brawdgarwch, am mai Duw cariad 
y w efe, a'i fod yn gwneud pawb agos ato vn debyg iddo. Hyu 
a'n gwna yn rhy gryfion i Dob tramgwydd i'n terfysgu. Corff 
gwanaidd, afiachus sydd yn teimlo gyda phob newidiad yn y ty- 
wydd; felly Cristion eiddilaidd a dílewyrch iawn sydd yn cymeryd 
ei daflu o^i le gan bob trifle. Calon lawn o gariad at Dduw, mae 
hòno yn sicr o f wrw allan ffrydiau o gariad at y f rawdoliaeth. 
Owna ein duwioldeb feithrin brawd^rẅch a'n gwna ni yn rhy 
selog dros ogoniant i fod yn ystyfnig dros ein hopiniynan, nes 
rhwygo yr adios goreu. 

2. Myfyrio Ilawer ar y Beibl, bywyd lesu Grist, a bywydau y 
dynion goreu. Yn Ile myned i air Duw mae Uawer o broffeswyr 
crefydd yn myned i ddrych eu henwad eu hunain i nol eu drych- 
feddwl am grefydd; y canlyniad yw, mai ysbryd eu blaenoriaid 
a'u Ilyfrau enwadol yw ysbryd eu crefydd hwy. Os bydd y dyn- 
ion a r Ilyfrau hyn i radaau yn rhagf arnllyd, fd y maent fynychaf, 
bydd eu dysgybuon o ddygwydd yn saith mwy felly na hwy. Ed- 
rychwn lawer i air Duw, yna fe'n dygif i fi;fuifod ein gwendidau 
çm hunain, ac fe'n dysgir i edrych ar golliadau eraiU mewn ysbryd 



Digitized by 



Google 



DR. T. RBBS. 345 

tosturiol, ac nid rhagf arnllyd. Mae y neb a yfo yn helaeth o ffyn- 
on bur y gair yn sicr o gaeî ei lenwi â chariaa, ac nis gall yr hwn 
a fyfyrio lawer arfywyd lesu, a'rdynion tebycaf iddo, lai nag ym- 
debygoli iddynt. Mae yn deilwng o sylw, fel yr awgrymasom yn 
barod, mai y dynion Ueiaf eu duwioldeb a*u talentau yn mhob oes, 
eglwys, ac enwad, yw y rhai mwyaf rhagfarnllyd at eraill. " Dy- 
wedôdd amaethwr wrthyf un boreu," medd Mr. Jay, " Ni chefais 
gymaint o fraw yn fy mywyd ag a gefais y boreu hwn; fel yr 
oeddwn yn myned ar hyd heol gul gwelwn ryw hwdwch hyll vr 
olwg arno yn dyfod i'm cyfarfod; tarawodd yr olwg arno fi â dych- 
ryn mawr, ond er fy syndod, pan ddaeth yn ddigon agos ataf, 
deallais nad oedd y peth a baroäd y fath ddychryn i mi yn ddim 
amgen na John, fy mrawd." " Wel, pa fodd y darfu i chwi gam- 
gymeryd mor hynod?" medd Mr. Jay. " 0, syr, yr oedd yn foreu 
tywyll a niwliog iV ryfeddu." Felly ninau, pan edrychom ar ein 
broayr trwy niwl ein rhagfarn sectol, yr ydym yn cael ein dych- 
rynu gan yr olwg arnynt; ond pe edrychem ar ein brodyr oddiar 
faesjrdd eglur gair Duw, adnabyddem hwynt, a chofleidiem hwynt 
fel ein hanwyliaid yn yr Arglwydd. 

8. Daliwn eingwendidau ein huhain a rhagoriaethau ein brodyr 
argyfer eu gilydd. Mae llawer o ddynion yn gwbl ddeiUion i w 
gwendidau eu hunain, ac yn llygaid i gyd i sylwi ar wendidau eu 
brodvr. Os awn i graffu yn unig ar wendidau dynion crefyddol, 
fe'n harweinir yn naturiol i edrych arnynt oll fel dynion drwg. 
Mae eu manau duon ar y cymeriadau glanaf ; pe cymerem ein har- 
wain gan y rheol hon, taflem Noah, Abraham, Pedr, &c., allan o 
lechres y duwiolion; o'r ochr arall, os ar einrhagoriaethau einhun- 
ain yn unig yr edrychwn, byddwn yn sicr o ymlenwi o falchder, 
ac nis gaU cariad brawdol a balchder byth gydfyw yn yr ungalon. 
Mae rhyw ddynion yn rhy debyg i'r clêr, ar glwyfau yn unig y 
disgynant; y ffordd i feithrin cariad yw peidio cyffwrdd à dolur 
neb, ond pan fo Iles enaid y person a gogoniant Duw yn gof jn am 
hyny. Èdrychwn yn aml ar ein gwendidau ein hunain, ac fe oera 
hyny lawer o'n poethder yn erbyn eraiU ar gyf rif eu gwendidau. 

4. Gofalu rhag cymeryd ein gorboethi gan sel dros ein golyg- 
iadau ar bethau amgylchiadol crefydd, a phynciau y mae dynion 

gm dduwiol yn gwahaniaethu yn eu barn o berthynas iddynt. 
ylem chwiUo gair Duw yn gydwybodol a diwyd, ac ymdrechu 
ffurfio barn onest ar bob pwnc a berthyn i grefydd, ond aylem f od 
yn gymedrol, gochelgar, a hynaws iawn wrth fynegu ein barn am 
betnau ag y byddo dynion mor gaU, dysgedig, a duwiol a ninau 
yn gwahaniaethu oddiwrthym o berthynas iddynt. Mae yn deil- 
wng sylw, ond yn flin gorfod addef , mai croesolygiadau ar fater- 
ion dibwYS mewn cymhariaeth sydd wedi rhwygo a therfysgu 
eglwTS Dduw yn mhob oes. Pe f erw vd yr eglwys jn yr ail a'r try- 
ájáa canrif o ben bwy gilydd gan y ddâdl pa un ai aydd Sadwm 
ai dydd Sul y cedwid gwyl y Pasc, ac y mae y ddadl o berthynas 

T 



Digitized by 



Google 



846 ooruHT 

i ffnrfian gwisgoedd, ébc, mewn addoliadan cre^ddol, ffarflywodr- 
aeib ^lwYBÌe, deiliaid a dull gweinyddiadordinhadan crefydd, &c., 
wedí 1x>d beUach er's yn agoe i 17 cant o flynyddau jn asgwm 
cynen yn mysg proffesim Cristiono^th. lê, mae y p^han hyn 
wedi Dod yn acnoB i nloedd o rai rhagorol y ddaear gael ea 
carcharn, ea Uoegi, àc. Ychydig mewn cymhariaeth sydd o 
groeadynn wedi boi yn eglwys Ddnw o berthynas i byncian han- 
rodol cre^dd. Dichon na f vddem o'n Ue pe dywedem fod deg 
cyfrol wedi eu hysgrifenn ar fedydd am bob nn a ysgrifenwyd ar 
y Drindod, Duwdod a lawn Criat; 50 cyfrol ar lywodraeth 
eglwysig, defodau, &c., am bob un a ysgrifenwyd ar adenedigaeth 
a dyohweliad çechadur. Ni ddylai y pethau hyn fod f elly. Beth 
ynte, a ydym i fod yn gwbl ddystaw am y pethau hyn a phob peih 
na chaffom bawb i gjrdweled à ni o berthynas iddynt? S'acydym. 
Ond OB ydym am feithrin cariad, rhaid i ni fod yn ysbryd yr 
efengyl wrth ddweyd neu ysgrif enu yn eu cylch, a pheidio gosod 
ein golygiadau ein hunain i fyny fel safon anffaeledig, ac edrych 
yn gilwgus at bob dyn da na fyddo o'r un fárn a ninau. Pe 
teimlai ac y siaradai pawb fel John Newton, fe oeodid pen buan 
ar bobanghariad rhwng pleidiau — '^Er i ddyn," meddai, ^'beidio bod 
o'r un golygiad a mi am etholedigaeth, eto os rhydd brawf mewn 
bjrwyd santaidd ei fod wedi ei alw yn effeithiol, y mae yn frawd i 
mi; 08 bydd yn amheus o barhad mewn gras, eto tra byddo gras 
yn ei nerthu ef i barhau yn ffyrdd crefydd, nis gallaf fi lai na'i 
garu; er iddo gyfeiliomi yn fy nhyb i am lawer o bethau, eto nis 
gallaf ei gondemnio heb yn gyntaf fy mhrofi fy hun yn anffael- 
edig." Mr. Evans, Llwynffortun, wrth weinyddu yr ordinhad o 
fedjdd, wedi dwejrd ei resymau yn garuaidd dros ei ddull ef o 
weinyddu yr ordmhad, dywedai, os ẅyf fi yn cyfeiliomi ar y 

Ewno hwn, maddeuedyr Arglwydd grasol i mi; ac os yw y brawd 
wn (gan gyfeirio at weinidog y Bedyddwyr oedd yn bresenol) yn 
cyfeiliorni yn ei ddull ef, y nefoedd fawr a faddeuo iddo;" ter- 
fynwyd y cyfarfod yn frawdol gan weinidog y Bedyddwyr. Pe 
trafodid pynciau dadleuol yn yr ysbryd hwn, buan y gweUd diluw 
gariad yn Ilanw Seion Duw. 

5. GwyUo na byddo dim ytí ein hymddygiadau na'n geiriau 
fyddo yn dramçw^ddus i neb, nac yn tueddu i oeri eu carìsä tua^ 
atom, nac í oen em cariad ninau atynt hwythau. Gorchymynir i 
ni "rodiomewn cariad;" hyny yw, bod a'n hoU ymddygiad yn 
feithrinol i gariad ynom ein hunain a phawb eraiU. D^Iem wylio 
ar ein geiriau (1.) Na byddo dim yn bigog ac angharedig ynddynt 
wrth siarad ar faterion crefjddol, yn neiHduol y pethau y byddo 
brodyr eraiU yn croesolygu i ni arnynt. Dy wedai un am Dr. äouth 
(Calfiniad ac esgobydd brwdfrydig oedd yn byw er ys tua 150 o 
flynyddoedd yn ol), ei fod yn amddiffyn gwirionedd Duw yn 
ysbi^d y diafol. Galarus meddwl f od Uawer yn rhy debyg iddo i'w 
owl. Níd ydy w yn gweddu fawr i neb fyned i arfdy uffern i nol 



Digitized by 



Google 



î 



DB. T. BEES. 847 

arfan i amddiffjn crefydd y nef. Nid argyhoeddi, ond cyffroi y 
mae geipiau geirwon. Defnyddier geiriau tyner a rheiymau celyd. 
(2.) Na byddom i lefaru dim croes i feddyliau eraill ar amserau 
anghyfaddas. Mae amser i lefaru ac amser i dewi. Er enghraifffc, 
bfdèai dwyn ein hynodion enwadol i'r amlwg mewn cyfarfod 
cyhoeddus yn fcueddu yn f wy afc fagu anghariad na dim arall. 
Byddai dilyn esiampl yr anfarwol Dr. Pye Smibh yn dda i lawer. 
Dygwyddodd ef fod mewn cyfeiliach unwaith lle "yr oedd amry w 
fonedoigesau duwiol o Eglwys Loegr. Gan fod y Dr. newydd tod 
yn darilen llyfr yn mhlaid ymneiUduaefch, aefch i ddweyd ei feddwl 
yn rhydd ar y Uyf r a'i gynwysiad, gan dybied fod y gwyddfodolion 
oU o'r un f arn ag ynfcau, a chan ei f od yn fyddar nis gellid yn iawn 
roddi awgrym dysfcaw iddo i newid fcesfcun y siarad; wedi i'r bon^ 
eddigesau ymadael dywedwyd wrfcho ei fod yn debyg o fod wedi 
dolurio eu fceimladau. Teimlodd ynfcau yn ofidus iawn. Aefch 
dranoefch i dai pob un o'r boneddigesau i wneud esgusawd, gan 
fynegu iddynfc ei fod ef yn parhau yn ddiysgog o'r un fam ar y 
pwnc, ond fod ynddrwg ganddo iddoeudolurionwy fcrwy ei ddwyn 
dan sylw ar amser ac mewn lle anmhriodol. (3.) Dylem hefyd 
edrych na ddywedom ddim am nac wrfch neb na byddo yn fcueddu 
n uniongyrchol afc eu lles, nadim nabyddai yndda genym iddynfc 
wyfchau eu dweyd wrfchym ac am danom ninau yn yr un am- 
gylchiadau. Ac os ydym am feifchrin cariad, rhaid i ni beidio cy- 
meryd fcramgwydd, yn gysfcal a pheidio rhoddi fcramgwydd. — Gc^n 
a Lidhsr. Gwel Greenhill ar Ezec., fcudal. 270. Dylem wisgo 
cariad am ben y cwbl; ac ond i ni fodyn Ilawn cariad ein hunain, 
byddwn yn gorfodi pawb, ond Safcan a'i blanfc, i'n caru yn ol. 
Siaradwn yn gariadus a gweifchredwn yn gariadus. 

6. Gwnawn undeb eglwys Dduw yn desfcun gweddi ddifrifol. 
Dyma desfcun un o weddîau diweddaf yr lesu ar y ddaear. Mae 
rhyw fesur o ragfarn a sel barfcîol yn aros yn nghalonau y goreu, 
ac nid oes dim ond Ysbryd Duw mewn afcebiad i weddi all ei f wrw 
allan. Mae gweddi lawer gwaifch wedi gorchfygu cyndynrwydd a 
rhagfam Iled ysfcyfnig. — Ifughes o^r Ghroes aW Tyllwyd* Gwel ei 
Gofianfc. Mewn gweddi y mae planfc Duw debycaf i'w gilydd, a 
gweddi yw y moddion goreu i'w dwyn i anwylo eu gilydd. Nis 
gall neb ddrygu arall fcra yn gweddio drosfco. Wrfch orsedd gras y 
tynwn gymainfc o gariad Duw i'n calonau nes y byddo yn Ilifo 
iJbui afc ein holl frodyr. Pe ddy wedodd yr Arglwydd lesu am ryw 
rywogaefch o gyfchreuliaid, nas gellid eu bwrw allan ond fcrwy ym- 
pryd a gweddi. Y fafch yn union yw y cyfchraul o anghariad, nid 
oes dim ond gweddi daer ar Dduw a'i bwria allan o galon nac o 
eglwys. 
III. Y cymheìliadau i yeisio rmithrin cariad hrawdol, 
1. Hebgariad afc y brodyr nis gallwn broíi ein bod yn blanfc i 
Dduw. Wrfch hyn, medd loan, y gwyddom ein bod wedi ein 
B^mad fapwdaefch i fywyd, oblegid ein bod yn caru y brodyr ; yr 



Digitized by 



Google 



848 COFIANT 

hwn nid y w yn caru ei f rawd, sydd yn aros yn marwolaeth. Wrth 
hyn, medd em lachawdwr yn ein testun, y gwybydd pawb mai 
dysgyblion i mi ydych. Nid wrth eich proffes, nid wrth eich 
gwybodaeth, nid wrth eich credo, nid wräi eich doniau, îe, nid 
wrth eich gallu í wneud gwyrthiau, ond wrth hyn, sef eich cariad 
at y brodyr. Heb gariad, medd Paul, nid wyf fi ddim. Nid nid 
wyf ond Cristion gwanaidd, ond nid wyf fi ddim. Er pob rhyw 
ragoriaeth, heb gariad, nid y w ein crefydd yn werth dim. Mae 
caru dynion duwiol fel y cyfryw yn brawf anffaeledig o dduwiol- 
deb, oblegid nas gall neb garu dyn ar gyfrif ac yn ol graddau ei 
dduwioldeb heb ei fod yn dduwiol ei hun. 

2. Wrth garu ein gilydd y dygwn f wyaf o ogoniant i Ben yr 
eglwjrs. Mae y pen yn dyòddef pan mae yr aelodau yn ymryson 
a'u gilydd. Ty wysog tangnefedd yw ein pen, dilynwyr tai^ef- 
edd y dylai yr aelodau focL Mae y pen ei hun yn anweledig i'r 
byd, ac wrth nodweddiad yr aelodau y maent hwy yn bamu ei 
gymeriad ef . Mae cymeriad yr ysgolheigion yn dweyd yn nchel 
drofl neu yn erbyn yr athraw. Wrfli undeb yr eglwys y mae y 
byd i gael gwybod fod Crist yn anfonedìg y Tad. Nyni ydyw ei 
gynrychiolwyr ef ar y ddaear. Edrychwn ein bod yn rhoddi 
arddançosiad cywir o hono. 

8. Ei chariad yw grym a harddwch yr eglwys. Arwyddair y 
diafol ydyw, " rhanwn a dinystriwn." Mae yr eglwys yn myned 
rhagddi fel IIu banerog pan fyddo yn un, ond y mae y gelyn 
gwanaf yn ddigon i'w threchu pan yr ymrano. Nid oes digon o 
nerth yn holl gynghorau unol uffern i faeddu eglwys Dduw pan 
yn un, ond y mae y cythraul gwanaf yn myddyin Beelzebub jn 
medru ei samu fel y myuo pan fyddo yn rhanedig. Nis gellir 
cadw purdeb yn yr eglwys heb gariad, oblegid pan fyddo un wedi 
Ilofruddio ei gjmeTÌBd mewn un eglwys neu enwad, bydd eglwys 
neu enwad arall yn ddinas noddfa iddo yn union; pe byd&i yr 
eglwys yn un, cauai î fyny bob drws yn erbyn Uygredd; cariad yw 
gwÌÉ^ uchaf yn gystal ag isaf yr eglwys, Col. iii.J4. Dyma wna 
wraig yr Oen yn deg fel y Ileuad, yn bur fel yr haul, ac yn ofn- 
adwy fel IIu banerog. 

4. Trwy undeb yr eglwys yn unig y gellir dysgwyl i'r byd 
gael ei achub. Pan o^d pobl Dduw yn un a chytun yr oedd y 
miloedd yn cael eu hychwanegu atynt. Mae anghariad yr e^Iwys 
yn Iladd grym y weinidogaeth, yn dinystrio dylanwad y gwirion- 
edd, yn magu anffyddiaid wrth y miloedd, ac yn caledu annuwiol- 
ion yn ddamniol. Gẅel hanes y gwr ieuanc ar ei wely angeu yn 
mywyd Mr. Griffiths o Hawen. Nid oes un achos i ryfeddu fod 
Ilawer o blant proffeswyr mor annuwiol pan y maent trwy eu hoes 
wedi arfer cly wed eu rhieni ac eraiU yn enlHbio eu brodyr crefyddoL 

ö. ündeb yr eglwys a'i gorleinw o gysuron. Bydd ei heddwch 
fel yr afon, a'i chyfiawnder fel tònau y môr pan fyddo yn rhodio 
mewn cariad. Mae oariad brawdol, nid yn unig yn sicrhan pres- 



Digitized by 



Google 



BB. T. BBES. 849 

enoldeb yr Tsbryd Glan gjàa, yr eglwys, ond hefyd yn melysu 

Eob cyflawniad crefyddol iddi. Wele, mor ddymunol ac mor 
yfryd yw trigo o frodyr yn nghyd. Gwreiddyn chwerwedd yw 
anghariad, sydd yn gwneud presenoldeb brodyr yn faich, a phob 
cyflawniad crefyddol yn ddiflas. Mae golwg ar frawd na byddom 
yn ei garu yn ein gwneud yn annedwydd yn mhalasau daearol y 
Brenin tragwyddol, fel Haman yn Uys y brenin o herwydd presen- 
oldeb Mordecai. Ond y mae cyfarfod â brodyr y byddo ein 
heneidiau yn eu hanwylo yn enyn hwyliau crefyddol yn ein hen- 
eidíau. 

6. Eu cariad a wna bobl Dduw yn debyg i deulu y nef. Mae 
hoU deulu y nef yn Uawn cariad: "Mae pawb o'r brodyr yno'n un," 
&c, Mae dynion da yn gadael llawer o bethau da ar eu hol pan 
elont i'r nef . Mewn rhy w fodd gellir dweyd fod eu ffydd yn troi 
yn olwg a'u gobaith yn fwynhaìd, ond cariad byth ni chwymp 
ymaith; faint bynag yw eu cariad yma y mae yn fwy yno. Mae yno 
ragor rhwng seren a seren mewn gogoniant, ond nid oes neb 
yn cenfigenu wrth y llall am ei fod yn nes i'r orsedd nag ef . Mae 
yr holl deulu yno mewn tân seraphaidd yn caru ac yn moli, ac yn 
union yn ol graddau ein cariad y byddwn ninau yn debyg iddynt. 

1. Gwelwn fod gan eglwys Dduw achos cywilyddio o herwydd 
ei hymraniadau. 

2. Fod yn rhaid fod Oristionogaeth o Dduw, onide buasai an- 
nghydfod ei harddelwyr wedi ei halltudio o'r byd. Nid yw ymos- 
odiadau ei gelynion mwyaf cyf rwys a chedym yn ddim amgen na 
saethau brwyn i ddrygu crefydd yn ymyl y clwyfau a gafíäd yn 
nhy ei chareoigion trwy eu hymraniadau. 

3. Fod lle i ofni fod llai o dduwiolion yn mysg proffeswyr nag 
a feddyliwn. Os cariad at y brodyr y w yr umg brawf anffaeledig 
dduwioldeb cyflwr, gallwn ofyn, a phwy sydd yn dduwiol? 

4. Mor hyfryd fydd yr olwg ar eglwys Dduw pan y byddo wedi 
cael ei harddu yn y dyddiau diwŵidaf à gwisgoedd ei chariad. 
Oenfi^n Ephraim a ymedy, a gwrthwynebwyr Judah a dorir 
ymaim, &c. 



PREGETH II. 

ÁBDDANGOSFA GBÂS. 



'* Fel y gallal ddangos yn yr oesoedd a ddeoaì, ragorol olud ei ras ef, 
trwy ei gymwynasgarwch i ni yn Nghrist lesu."*— Eph. ii, 7. 

Dybbn blaenaf yr Arglwydd yn achubiaeth dynion, fel jn mhob 
rhan arall o'i waith, yw ei ogoniant ei hun. Nid yw yn 
iawn i neb ond Duw wneud ei enw ei hun ei ddyben 
penaf, ac ni byddai yn iawn iddo beidio gweithredu felly. Mae 
ganddo hefyd lawer o is-ddybenion gogoneddus yn nhrefn cadw 



Digitized by 



Google 



WO oomBrT 

dyn: Ues 7 rhai a gedwir, calondid i bob pechadar nesn ato am ei 
fywyd; a rhoddi testynan syndod a phleser i bob bod rhinweddol 
am bÝth. Pwnc y testnn yw yr Arddangosiad sydd i gael ei 
wnena ras yn achnbiaeth dynion. 

I. Yr hyn sjrdd i gael ei ddangos. Gras — ffafr heb ei haeddu. 
Gras yn rhoddi drychfeddwl cyflawnach o dmeni pechadur na 
chariad^ neu dmçaredd. Dengys, nid yn unig ei gyflwr digynorth- 
wjr, ond hefyd ei gymeriad gwrthnysig. Ooltíd gras. Nid gM 

Çrín, ond cyflawnder hono — Rhagorol olnd gras, dros b^ mesor. 
Tmddengys hyn yn nghadwedigaeth dyn wrth ystyried — 

1. Ei grflwr a'i gymeriad. Mae yn dmenus yn mhob ystyr. 
Nid yn unig yn amdŴfad bob da, ond yn dirmygu pobcymwynas 
a chymwynaswr. Gras, a gras anfeidrol yn nnig all ymgeleddu y 
fath un. Nid y cymeriadau puraf a goreu sydd yn gyffredin yn 
cael eu galw, ond y mae genym luaws enghreifftiau o'r rhai 
gwaethaf f uont ar ddaear Duw wedi eu cipio fel pentewynion o'r 
tân. Dynion yn arbed y troseddwyr teilyngaf ; Duw yn wrbed y 
rhai gwaethaf . 

2. Amledd a gwerth y bendithion a roddir. Mae gras yn 
gyntaf oU yn achub y bywyd — jrna yn p>entyra bendithion ar y 
pechadur a achubir, ei aileni, ei faDwysiadu, ei santetddio, a'i 
ogoneddu. 

8. Y dymher neu yr ansawdd meddwl yn mha un y cyfrenir y 
bendithion trwy ei ŷymwynasgarmh. Nid rhoddi gyda sar 
rwydd fel cardod i gardotyn, ond rhoddi gyda du^edí^ 
Acnub dan ganu. Ymblesera mewn rhoddi. 

4. Lluosogrwydd y rhai a achulMr. Y maent i gael eu ca^& 
yn nghyd bob oes, gwlad, a sefyUfa. Nid un yn awr a ph^d 
araU, ond torfeydd nas dichon neb eu rhifo. 

5. Y cyfrwng trwy ba un y gweithreda gras; dimUai Mg aageu 
lesu aUjsai agoryd Uwybrgras atom m'. Mae rhoddion cymwyn- 
a8wr,pe na om)stient ddim, yn galw am ddiolchgarwch; ovA y mae 
caredigrwydd i'w weled byüi yn f wy pa f wyaf y draul i'w áasges. 
Mae hoU fy wyd ac angeu lesu yn un ardaangosiad besAigiilig o 
olud gras. 

11. Tymhor yr arddangosiad, " Yn yr oesoedd a ddeuai." Fe 
ddechreuwyd dangos golud gras dan y gorachwyUaethau cyntefig; 
ond dim ond agoryd cil y drws a wneUd y pryd hwnw, feí 
masnachdy ar ddydd gwyl. Fe'i taflwyd yn f wy agored ar gy- 
chwyniad yr orachwyliaeth Gristionogol. Mae yn myned yn fwy 
^ored o hyd. Ac fe barheir i'w dangos yn fwyfwy am byth. 

1. Mae gohid gras vn werth i'w ddangos yn mhob oes. Nîd 
peth un oes, ond peth pob oes ydyw. Mae rhyw bethan yn 
darawiadol iawn am dymhor, ond y mae rhyw bethau ẁagoradi 
yn dyfod, ac yn eu taflu i'r cysgod. 

2. Mae diffon o olud mewn gras i'w ddangos i bob oes. Mae 
yn ddihysbydd. Dangoser a fyner o hono, bjpdd k^^M «i^ 
leidrol yn ol. 



Digitized by 



Google 



BB T. BEES. 851 

8. Bydd yn rhaid i ni fyned i'r nefoedd cyn y gallom nac y 
caffom weled rhyw bethau gogoneddos sydd mewn gras. Maent 
yn rhy gysegredig i'r rhai nas gallant eu gwerthfawrogi gael eu 
gweled. Mae y British Mmeum yn agored i bawb; ond y mae yno 
ry w gelloedd a phethau ag y mae yn rhaid cael ^ecial ticJcets cyn 
y ceir myned i'w gweled. 

4. Ni bydd un cyfnod byrach na thragwyddoldeb yn ddigon 
maith i ddangos golud gras. Ceír dadleni^au newyddion o hyd. 

1. Ni raid i un pechäur anobeithio, gan fod y fath olud mewn 
gras. 

2. Mae genym ddigon o sail i weddîo am Iwyddiant yr 
efengyl. 

8. Mae rhy wbeth heblaw golud gras i gael ei ddangos, " Beth os 
Duw yn ewyliysio dangos ei allu," &c. 

4. Ý f ath le dedwydd fydd y nefoedd: edrych ar drysorau graa 
byth! 



PREGETH III. 

aOFAL AM ENEIDIAU. 



'*Edrychaìs ar y tu dehan, a deliais sylw, ac nid oedd neb a'm had- 
waenai; pallodd nodded i nii; nid oedd neb yn ymofyn am fy enaid." 
— Salm cxliL 4. 

Salm Dafydd yn yr ogof — Adulam neu Engedi. wyna o herwydd 
cyf rwysdra ei elynion ac oerfelgarwch ei gyfeillion. Fe ymdyrodd 
rhyw rai ato yno, ond er eu mwyn eu Imnain, fel yr ymddengys, 
yn hytrach nag er ei fwyn ef yr aethant ato. ííid oedd nŵ o 
bwys yn y wlad yn gof alu am ei fy wyd. Yr oedd ganddo unwaith 
ddigon i waeddi gydag ef, ond wedi i'r tywydd newid gadawsant 
ef . Mae llawer o gyfeiUion yn rhy debyg i'r gwenoliaid— yn cefnu 
yn y gaaaf . Yr oedd gan Dafydd un cyfaill i droi ato yn wyneb 
y cwbl. Mae llawer mewn ystyr ysbrydol a allant gwyno fel y 
gwnelai Dafydd mewn ystyr dymhorol. Nid oes neb yn ymofyn 
am fy enaid. Y mater y galwn sylw ato yw, gofal am eneidiau 
eraill. 

I. Pa beffi a gynwysa hyny? Rhagdybia fod y rhai a ofalant 
am eneidiau rhai eraiU, wrtih gwrs, yn gofalu am eu heneidiau en 
hunain. Cynwysa — 

1. Ystjrriaeth ddifrifol o werth enaid. Yr ydym yn g<rfalu am 
bob peth jrn ol ein hystyriaeth o'i werth. Cei^lir a diogelir yr 
aur a'r arian gyda gofal mawr, tra y settirir y ceryg yn ddiystŷr. 
Er cynddrwg y w y byd, y mae ynddo gryn ofal am gyrff dynion. 
Nis pdlem edrych arddyn, yn enwedîg cydnabod neu berŵynas, 
yn newynu, neu mewn perygl o'i fywyd, heb geisio ei wareda, am 
ein bed ya ystyried gweitíi bywyd; «nd beth yw gwerth y l^d «'r 



Digitized by 



Google 



852 OOFIINT 

holl f^wydaa sydd ynddo at werth on enaid. Nis gallem esgenloso 
eneidiau pe y meddyliem fwy am eu gwerth. 

2. Ystjrriaeth o'u perygl Yr ydym yn teimlo yn ddiof al am j 
pethau mwyaf gwerthfawr a feddwn, pan na fyddo genym on sail 
1 ofni eu bod mewn perygl o gael eu drygu neu eu cdli; ond ^n ol 
eraddau y perygl bydd ein gofal yn mwyhau. Y mae eneidiau 
dynion mewn peryel. Mae pob enaid yn bechadurus, a phob 
pechadur, nes cafodd faddeuant, yn agored bob moment i ààsí 
uffem. Desgrifier y perygl. Dyn wedi coUi ei ffordd yn y nos, 

Si nghanol anialwch Ûawn o lewod a chreaduriaid ysglyfaetbns. 
long yn y channel yn nghanol creigiau a stormydd heb lyw na 
hwyl. Teulu yn cysgu yn drwm, a'r ty wedi dechreu ilosgi. Felly 
eneidiau, mae eu perygl yn ofnadwy. 

8. Cariad at eneidiau. Nis gallwn deimlo rhyw ofal mawr am 
beth, bydded mor werthfawr ag y byddo, os na fydd genym garíad 
ato. Cariad y cybydd at ei aur sydd yn ei wneud mor bryderus 
yn ei grlch. Cariâd y fam at y plentyn claf sydd yn peri iddi 
wylio drosto gyda phryder a daçrau ddydd a nos. Ai am mai bod 
dynol yw y mae yn teimlo cymamt? Nage, yr oedd miloedd o fodau 
djrnol yn gleifion yr wythnos o'r blaen, ond nid oedd hi yn teímlo. 
Ai am ei lx)d yn deall ei fod vn glaf y teimla? Nage, mae y meddyg 
yn deall hyny yn well na hi. Ei chariad ato yw yr achos o*r 
teimlad; canad at eneidiau a'n gwna ninau i deimìo yn angerddol 
drostynt. Dafydd: " Afonydd o ddagrau a redasant o'm llygaíd.** 
Paham? Ai am fod y bobl yn cyfodi yn ei erbyn ef ? Nage, "Am 
na chadwasant dy grfraith di." Jeremiah: "Am friw merchfy 
mhobl," &c. Ond beth ydyw cariad dynion at eneidiau yn ymyl 
cariad Crist? Dagrau mjnjäi yr Olewydd, gruddfanau Getìise- 
mane, ocheneidiau Calfana — oll dros eneidiau. Pa f wyaf y carom 
eneidiau, mwyaf y teby^olwn i Grist. 

4. Ymdrechion dibaid i sicrhau eu hachubiaeth. Ein hjrm- 
drechion i gipio eneidiau o'r perygl yn unig a brofa ein bod yn 
teimlo drostynt. Mae gan bob un rywbeth i'w wneud dros eneid- 
iau ei gyd-daynion. Nid yr un peth allwn wneud oU, ond gall 
pawb wneud rhywbeth. 

II. PiVf/ sydd i ymofyn am meidiau? Camdyb ydyw mai 
gwaith gweinidogion yn unig jrdyw hyn. 

1. Mae yn ddyledswydd neillduol penau teuluoedd. Ystyrir 
pidio gofalu am fwyd a dillad i'n teuluoedd yn warth i ddynol' 
laeth, ond y mae esgeuluso eneidiau y rhai syad dan ein gofal yn 
waeth lawer. laith y Creawdwr wrth roddi pob plentyn i deulu 
yw, cymer hwn a mag ef i mi, a mi a dalaf i t.i dy gyflog. Pa 
faint blant a gwasanaeth-ddynion all ddweyd fel Dafydd: "Nid 
oes neb yn ymofyn am fy enaid." 

2. Mae yn ddyledswydd arbenig eglwys Dduw. Dyna ddyben 
bodolaeth yr eglwys yn y bjd— 4angos ffordd iachawdwriaeth i 

?ta y 



goUedigion; casglu ý crwydriaid i'r cysgod; magu enddiau i'r 



Digitized by 



Google 



DB. T. fiEES. 868 

nefoedd. Mae sefydliadau yn y byd at wahanol bethan— ysgolion 
i blant, elusendai i dlodion, clafdai i gleifìon, &c.; ond eglwys 
Dduw, gofalu am eneidiau yw ei gwaith hi. Dyna swydd benodol 
ei gweinidogion, a dyna ei dyben nithau fel sefydliad. 
III. Anogaethau i ofalu am eneidiau. 

1. Dyma'r modd yn unig y gallwn ymgadw oddiwrthy pechod- 
au duaf ; o bob creulondeb y gellir bod yn euog o hono, bod yn 
ddiofal am eneidiau ein cyd-ddynion y w y mwyaf. Mae rhywbeth 
ynein natur yn ein gorfodi i ofahi am çyrff mewn perygl. Dyna 
lefél neu bwU wedi cau, a chant neu ddau o ddynion o fewn; neu 
long yn y hay mewn distress, cyfodai yr hoU dref i geisio gwaredu 
Y trueiniaid. Ond 0, y miliynau eneidiau sydd heb neb yn eu 
hymofyn! Fe ofynir hyn ar ein dwylaw os na redwn i wared v 
rhai a lusgir i angeu. Esgeuluso eneidiau yw yr anniolchgarwch 
mwyaf. Mae Duw, angyUon, a dynion wedi bod yn ymofyn am 
ein neneidiau ni, ac a aUwn ni adael eneidiau eraiU heb neb yn 
ymofyn am danynt? 

2. Mae diçon o ddarpariaeth ar gyfer eneidiau; casglwn a fyn- 
om yn nghyd, ni bydd neb i gael ei wrthod. Mae sefydUadau 
elnsengar ein gwlad yn achwyn o hyd fod yr ymgeiswyr am 
gymhorth yn f wy nag a oddefa y trysorfau, ond casglwn ni a fynom 
o eneidiau tlodion at y Gwaredwr, ac ni wrthodir neb. " Does 

■ yma eisieu byth yn bod," &c. 

3. Y gwaith mwyaf anrhydeddus a eUir wneud byth yw casglu 
eneidiau at Grist. Mae genym gydweithwyr gogoneddus yn y 
gwaith— y Drindod fendigedig, y dynion goreu f u ar y ddaear 
erioed. Ýr wyf yn mawrhau fy swydd, ac yn bendigo Duw am fy 
amhydeddu âV gwaith o gasglu eneidiau at ei Fab. Beth jrw 
Bw^ddau y swyddogion mwyaf urddasol,a'rcelfyddydwyr cywrem- 
iaf at y swydd hon? Bydd ol eu gwaith hwy wedi myned o*r golwg 
yn fuan, ond bydd eneidiau cadwedig yn golofnau tragwyddol, er 
gogoniant i'w Hachubwr ac anrhydedd yr offerynau. Cyfarfydd- 
wn yn fynych â Uythyrenau yn rhesi ar ol enwau dynion i ddynodi 
y cymdeithasau anrhydeddus y maent yn perthyn iddynt, ac yin- 
falchîant yn fawr yn y cyfry w enwau, ond y mae ambell hen wraìg 
yn aelod teilwng o anrhydeadusach cymdeithas naç un o'r cyf ry w 
— ^lwys Dduw, y gymdeithas sydd at gasglu eneidiau. 

4. Nid oes genym fawr o amser i ymofyn am danynt. Byddant 
o'n gafael am byth yn f uan. Mae y miloedd eneidiau sydd yn awr 
yn V byd yn cael eu cludo gyda chyflymder i fyd nad oes neb yn 
cael ei achub ynddo; os mynwn wneud rhyw íes iddynt, gwnawn 
ef yn fuan. Baxter ar an^laddau. 

6. Bydd ein dedwyddwch a'n Uawenydd yn ddifesur os byddwn 
yn fodoion i gael eneidiau at lesu. Cawn ddedwyddwch mawr yn 
y byd hwn, a mwy fyth yn y nefoedd. Dysgleirio fel yr haul — 
coron gorfoledd. 

6. Ystyríwn beth mae eraiU wedi wneud dros eneidiau. 



Digitized by 



Google 



t6i OOFIAHT 

1. Oalarwn gerbron Duw ein bod wedi bod mor esgeulns o en- 
eidían. 

2. Diolchwn am i'r Arglwydd gyfodi rhywrai i ymofyn am ein 
heneidiaa ni. 

3. beth am gyflwr yr eneidian hyny, er pob ymofyn, na ddenant 
at Waredwrí 



PREGETH IV. 

Y DYN ODDIALLAN A*R DYN ODDIMBWN. 

** O herwydd paham nid ydym yn palln; etthr er llygra ein dyn oddialliui, 
er hyny y dyn oddimewn a adnewyddir o ddydd i ddydd." — 2 COB. ìy. 16. 

DiCHON na ddarfu i on dyn mewn unrhyw oes, o'i oes ef hyd yn 
awr, wnend cymaint o wasanaeth i grefydd a dyoddef mwy er 
mwyn crefyda na'r Apostol Paul. Bu yn arddel Cristionogaeth 
am tuag un flynedd ar ddeg ar hugain, ac nid ymddengys iddo foá 
am gymaint ag un diwmod o'r blynyddau hyny heb wnend nea 
ddywîdef rhywbeth dros grefydd. Cawn adroddiad byr gwddo 
o'r pethau a ddyoddefodd yn pen. xi. 23 — 29, o'r epistoi hwn. Nifl 
gallasai ei lafur dibaid a'i ddyoddeíladau cyson, laì nag effeitUo ' 

Ín niweidiol ar ei gorff, neu ei " lestr pridd," fel y geüw efe ef. 
[ae yn debygol ei fod tua phymtheg a deugain oed pan yr yegnf- 
enodd yr epistol hwn, ac y mae yn amlwg fod ei "ddyn oddiiman," 
neu ei gorff, yn dadfeilio yn gyflym, ond yr oedd ei "ddyn eàäi' 
mewn, neu ei grefydd, yn fwy cryf a blagurog nag erioed. Mae 
yn sicr fod trallod ei feddwl, o herwydd y gofid a wnelid i'r eglwjní 
gan y brodyr gau, y rhai a geisient wenwyno yr aelodan à chyfeU- 
iomadau, a'u llenwi â rhagfarn yn erbyn gwir weinidogion Orist, 
yn effeithio cymaint ar iechyd yr apostol a'i ddyoddefiadau aliaBc4. 
Ond yn wyneb y cwbl yr oedd gras Duw yn ei enaid yn eniU nerth 
ddydd i ddydd, a hyn oedd yn ei gynal rhag suddo dwi ri feioh- 
iau trymion. 

I. Gwnawn rai sylwadau eglurhaol ar y "dyn oàdimewn.'* 
¥madrodd yw hwn a arferir gan Paul, a chanddo ef jn nwg. 
Defnyddia ef dair gwaith yn ei epistolau : yma, yn Rhuf. vii. 22, 
ac yn Eph. iii. 16. Nis gall fod yn golygu yrenaid yn wrthgyfer- 
byniol i r corff, oblegid nid oes un duedd mewn pethau fyddont 
yn gwanychu y corff i gryfhau yr enaid; ac nid y gailBoedd 
deallawl yn wrtngyferbyniol i'r galluoedd corfforol, canys y mae 
yn ddigon hysbys fod unrhyw l^th fyddo yn anmbaru y oorff yn 
effeithio yn ddrwg ar y galluoedd deallawl. Mae yn amlwg wrth 
gymharu y tair adnod, ile y defnyddia yr apostol yr ymadrodd 
hwn, mai graa yn yr enaid, neu fywyd ysbrydol a olyga wrtho. 
Defnyddia ymadroddion ecaiíl i arwyddo ^r on >peÜi, iBigys àpi 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEE8. ÌU 

newydd, creadur newydd, a "dirgel ddyn y galon," gan yr Aposfcol 
Pedr. Gelwir gra&, neu fywyd ysbrydol, yn ddyn oddimewn — 

1. I ddangos nad yw neb yn ddyn yn ystyr briodol y gair nes 
y byddo gras Duw wedi cymeryd meddiant o'i galon. Mae y neb 
fyddo yn amddifad o fywyd ysbrydol yn cyfyngu ei holl sylw i 
iJethau tymhorol a darfodedig. " Dynion y byd, a'u rhan yn y 
bvwvd yma" ydynt. Bydded eu galluoedd meddyliol, eu dysg, 
a u nenwogrwydd y peth a fyddo, nid ydynt yn deilwng o'r enw 
dynion, canys ymborthi y maent ar yr un ymborth a'r anifeiliaid. 
Nid ydynt jn prôfi dim o fara yr angylion. Llun dyn, ac nid dyn 
mewn gwirionedd, jw yr hwn na byddo yn ddim ond y dyn oddi- 
allan. Mae yn rhaid í un ymgodi at bethau teilwng o'i fodolaeth 
cyn y byddo yn ddyn cyflawn. Mae y bachgen ugain oed fyddo 
yn ymddifyru gyda chwareuon plant pump oed yn dangos ar 
unwaith nad yw yn ddyn. Y mae y dyn cSidimewn yn ymgodi 
oddiwrth y gweledig aT tymhorol, ac yn derbyn ei gynaliaeth 
oddiuchod. " Bara y by wyd " yw ei ymborth ef. 

2. D^n oddimewn i ddangos mäi yn y galon j mae eisteddle 
gwir grefydd. Mae Satan yn gweithio ei ffordd i mewn i ddyn 
trwy ddrysau y genau, y llygaid, a'r clustiau, ond y mae Ysbryd 
Dow yn dechreu ei waith oddifewn, ac yn ei gario allan i'r ymar- 
weddiad. Agor y galon y mae i ddechreu ei waith. "Nid yr hwn 
sydd yn yr amlwg sydd luddew," &c., Rhuf. ii. 28. Bob amser y 
cyfeinr at grefydd bersonol yn y Beibl, sonir am dani yn wastad 
fel peth yn yr hwn fÿddo yn ei meddu; "cael f/nddo ef beth daioni," 
" Ceraist wirionedd oddimewn,''^ " Crist ynoch chwi," '* Yr hwn a 
ddechreuodd ynoeh waith da," &c. Rhith ac nid sylwedd yw 
cymaint o grefydd fyddo yn y golwg gan ddyn, os nad ffrwyth 
gwreiddyn (âdifewn fydd. 

8. Yn ddyn newydd i ddangos fod pob dyn yn henach na'i 
gre^dd. Syniad llawer y w eu bod yn Gristionogion o'r bru, neu 
leiaf, o'r pryd y bedyddiwyd hwy. Pan ofynodd Mr. Moody, y 
diwygiwr, i ddynes a ydoedd hi yn Gristion, ei hateb ydoedd, 
" Ydwyf, wrth gwrs." "Oddiar pa bryd ?" gofynai. Hithaa a 
atebodd, "Oddiar pan anwyd fi, canys cefais fy ngeni mewn gwlad 
Grfationogol." Önd syniad y Beibl ydyw fod pob dyn a dynes yn 
ble&tyn £gofaint wrth natur, a bod yn rhaid iddo gael ei wneud 
cü jn newyád cyn y byddo yn Wentyn i Dduw. Nid adgyweirio 
yr nen ádyn y mae Ysbryd Duw, ond gwneud y cwbl o newydd, 
y galon gareg yn cael ei thynu allan, a chaloc o gig 
yn cael ei gosod yn ei Ue. Nid gosod iechyd yn y dyn i 
Çy^^yfaneddu â'r clefyd y mae y meddyg ; ond os llwydda eí 
dnniaefch, gosod iechyd i mewn i gymeryd Ue y defyd. Dyn 
newydd yw pob dyn duwiol, hoUol wwianol i'r hyn ydoedd wrth 
nafcur. Nid oes un dyn mewn ystyr briodol yn dechreu byw nes y 
ìffááo ynddo fywyd ysbrydol. Cyfrifai un hen wr a ddychwelwyd 
jfi 80, ac« fu farw yn 88, ei fod yn marw jn dair blwydd oed. 



Digitized by 



Google 



856 OOFIANT 

4. Tn Rreadnr newydd i ddangos nad oes dim Uai na galla 
Dwyfol a ddichon effeithio y cyfnewidiad hwn yn enaid y peenad- 
ur. Y mae crëu yn arwyddo dwyn peth i fodolaeth o ddim. Cyf- 
eiliomad tost yw y dyb a goleddir yn rhy g^redin, fod elfenaa 
da yn y natnr ddynoí, ac mai yr oll sydd yn eisieu yw dadblygu y 
rhai hyny. Ond yr hyn a ddysga yr Ysgrythyrau ydyw, nad oes 
ynom ni, wrth natur, ddim da yn trígo, a bod yn rhaid i bob 
daioni gael ei weithio i mewn i ni gan allu Dwyfol. Pan ddaeth 
Satan i demtio ein Hiachawdwr, nid oed^ iddo ef ddim ynddo ef 
— dim i weithio amo. Felly, pan ddel Ysbryd Duw i weithio ar 
bechadur, nid oes ynddo d(fim i weithio arno. Ehaid dyfod a'r 
cwbl yno o le arall. Mae crëu pechadur yn greadur newydd yn 
f wy gwaith na chrëu y byd. Nìi oedd dim gwrthwynebiad i 
greaa v byd, ond y mae gelyniaeth ffjrrnig yn erhjn y crëu o 
idL ■" 



newydd. Mae yn rhaid ystormio i ddiorseddu yr hen ddyn i 
wneud Ue i'r dyn newydd. 
II. Adnewyddiad y dyn oddimewn. 

1. Mae pob bywyd ond bywyd y Bod Anfeidrol ei hun yn gofyn 
adnewyddiad parhaus i'w gadw rhag treulio allan a darfod. Peth 
gweithgar y w bywyd, ac wrth weitWo y mae yn ei dreulio ei hun, 
ac oni cha adnewyddiad fyddo yn c^teb i'r draul y mae ynnychu 
ac yn gwanhau, ac y mae yn rhaid iddo gael mwy o adgyfnerthiad 
nag a dreulia, cyn y gallo gynyddu. Fel y mae y bywyd naturiol, 
felJy y mae y bywyd ysbrydol. Mae yn rhaid i ffydd, gobaith, a 
charíad, wrth weithio, gael defnyddiau adnewyddiad, neu fárw. 
Gafael yw ffydd, ac os na cha ryw oleu ychwanegol beunydd ar yr 
addewidion, y mae ei gafael yn gwanhau. Dywedai hen Gristion 
yn sir Fflint ei f od wrth fyned at ei Feibl yn cyffelybu ei hun i 
ddyn yn myned i berllan i dynu afalau. Gynt, prín y cawn yr 
afalau yn aadfed, ond yn awr y maent yn disgyn i m llaw ond yn 
unig cyff wrdd yn ysgafn â hwynt. Wrth afalau y golygai addew- 
idionyBeibl. Mae yn rhaid i obaith o hyd gaeî dadblygiadau 
newyddion o'r gogoniant dyfodol er ei chadw rhag nychu a 
gwanhau y galon, ac oni roadir tanwydd beunyddiol ar adwyd 
caríad, mae y fflam yn sicr o losgi allan. 

2. Mae bywyd y dyn oddimewn yn alluog i dderbyn adnewydd- 
iad parhaus. Nid felly y mae y bywyd anifeilaidd. Oŵ bydd y 
plentyn yn iach^ gall dderbyn mwy o adnewyddiad nag a dreolia 
nes y tyfo i fod yn ddyn cadarn, ac yna, gydag iechyd arferol gall 
y draul a'r adnewyddiad fod yn gydbwys am ryw ugain neu bump 
ar hugain o flynyddau. Ond wedi cyrhaedd y pump a deugain 
neu yr haner cant, bydd y draul yngraddol orbwyso yr adnewydd- 
iad, nes o'r diwedd y byddo y cnawd a'r galon yn pallu, a'r dyn 
oddiallan yn syrthio yn farw i fynwes ei hen fam — ^y ddaear. Ond 
y mae y dyn newydd, neu fewnol, yn wahanol i hyn. Mae yn 
alluog hyd i dderbyn i mewn f wy nag a dreuliai nes y delo yn 
yn wr perffaith, at fesur oedran cyflawnder Crist. Bydd y dyn 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 857 

oddîmewn yn dirf ac iraidd pan fjrddo y dyn oddiallan wedi 
gwywo a chrino gan henaint, Salm xcii. 18, 14. Nid ä hwn byth 
ynhen. 

8. Mae yn rhaid arfer moddion er ei adnewyddu yr un fabh a'r 
bjrwyd anifeilaidd. Mae y by wyd anif eilaidd jrn gofyn tri pheth er 
ei gadw yn iach a chryf — ymborth, ymarfenad, a gorphwysdra; 
bwyd, gwaith, a chwsg. Felly y bywyd ysbrydol. Mae yn rhaid 
ymborthi yn gyson ar air ac ordinhadau ty yr Arglwydd ; gweithio 
yn egniol gyda chrefydd, a gorphwys yn iynych mewn myfyrdod- 
au, gweddíau, a chymundeb dirgel â'r Arglwydd. Mae bwyd yn 
rhoddi cryfder at waith, gwaith yn crëu archwaeth at fwyd, a 
gorphwys>yn rhoddi cyfle i r ddau i wneud Ues i'r cyfansoddiad. 

4. Nis gall unrhyw amgylchiadau allanol atal adnewyddiad y 
dyn oddimewn. Mae tywydd yn àrjga y dyn oddiallan, a gofid- 
íau meddyliol yn magu clefydau corfiforol, ac yn arwain i angeu, ac 
y mae henaint mawr yn sicr o fwrw y dyn oddiallan jn l^ndra- 
mwnwgl i'r bedd gydag amser. Ond y mae y dyn oddimewn yn 
tjfn a gwreiddio yn nghanol hoU ystorm^dd by wyd, a bwrw allan 
nodau perarqglaidd yn nghanol rhew ac eira gauaf henaint. John 
Newton, a Jim o'r Engine. 

1. Y fath greaduriaid truenus yw y bobl y mae eu natur yn ym- 
oUwng, a thragwyddoldeb yn ymagor iV derbyn, ac heb ddim oddi- 
f ewn i f od yn ddef nydd cysur a chryf der. Yr hen dai pridd yn dad- 
feilio ac heb un cartref gan yr enaid i fyned iddo. Gwrandawed j 
cyfryw beth sydd gan yr Arglwydd iV ddweyd wrthynt, Jer. xiii. 
16. Y mae gobaith iddynt yn awr os troant at Dduw; y maent 
wedi troi gwegil, ac nid wyneb, ato trwy eu hoes, Act. ii. 17. 

2. Y fath fodau dedwydd yw y duwiolion pan y mae natur yn 
ymollwng. Nid oes dim yn hyfryd i'r olwg ddynol ar ddyn neu 
ddynes yn ymgrymu tua'r ddaear,'ond i olwg ffydd y mae yn 
harddwch i gyd. Mae y cae gwenith yn edrych yn fwy ieuang- 
aidd a by w pan y mae pob gwelityn a thy wysen yn wyrdd; ond pan 
fyddo olí wedi melynu, a'r tywysenau oll yn plygu eu penau dan 
bwys y grawn addfed, y mae yr olwg hyfrydaf arno i'r amaethwr. 
Golwg fendigedig y w gweled un wedi llwyr addfedu i'r nefoedd, er 
fod ei gorff yn plygu tua'r ddaear. Yr hen wr yn yr elusendy, yn 
fyddar, ac yn crynu gan y parlys, yn dweyd mai dysgwyl ei 
Ai^lwydd yr oedd, am fod ganddo bethau braf i'w meddianu pan 
ddeuai, ac yn profi ei hawl iddynt oddiwrth Shuf. y. 1, 2. 



Digitized by 



Google 



858 OOFIANT 



PREGETH V. 

Y PHARISBÁD A'R PÜBLICAN. 

'* Ao efe a ddy wedodd y ddameg hon hefyd wrth y rbai oedd yn hydeni 
arnynt en hnnain en bod yn icyfiawn, ac yn diystyni eraiU : Dan wr a 
aeth i fyny i'r deml i weddì'o; nn yn Pharisead, a'r llall yn bnbUcan. Y 
PbarÌMad o*i sefyll a weddlodd rbyngddo ag ef ei hun fel hyn; O Ddnw, 
yr wyf yn diolch i ti nad wyf fi f el y mae dynion eraill, yn drawiaion, yn 
anghyfiawn, yn odinebwyr; neu fel y publican hwn chwaith. Yr wyf yn 
yroprydio ddwywaith yn yr wythnos; yr wyf yn degymn cymaint oll aga 
feddaf . A'r pnblican, gan sefyll o hirbell, ni fynai gymaint a chodi ei 
olygon tua'r nef ; eithr efe a gurodd ei ddwyfron, gan d4y wedyd, O Dduw, 
bydd drugarog wrthyf bechadur. Dy wedaf i chwi, Aeth hwn i waered Tw 
dŷ wedi ei gyfíawnhau yn ftoy na'r llall: canys pob nn a'r y sydd yn ei 
ddyrchafu ei hun, a ostyngir; a phob un a'r y sydd yn ei ostwng ei hun, 
a ddyrchefir."— Luc xviii. 9—14. 

Dtwbdir i'r ddameg hon gael ei Uefara wrth j rhai oedd pi 
hrderu amynt eu hunain eu bod yn gyfiawn, ac yn diysfcym eraiU. 
Ýma tybir peth hoUol bosibl, a pheth gymerodd le ganoedd o weith- 
iau— aau ddyn yn myned i'r deml i weddîo. Arferai yr luddewon 
fyned i'i deml, nid yn unig i weddîo yn gyhoeddus, ond hefyd i 
weddì'o yn ddirgel, a thebyg mai felly y gwnaeth y ddau hyn. Mae 
hyn yn anrohriodol ac yn cael ei gondemnio gan yr Arglwydd 
lesu, Mat. vi. 5, 6. Arferai y Phariseaid hyn, er mwyn dangos 
eu hunain, ond mae yn amlwg mai cael ei arwain yn ddifeddwl gan 
arferiad y genedl, yn hytrach nag' er mwyn hunanglod, ddarfu y 
publican hwn i le cyhoeddus í weddîo yn ddirgel, gan ei bod yn 
amlwg mai pechadur yn teimlo ei angen oedd ef. Neu, dichon 
mai wedi iddo fyned i'r deml y cafodd olwg iawn ar drueni ei 
gyflwr. Crybwyllir Pharisead a phublican er gwneud y cyferbyn- 
iad yn fwy tarawiadol, gan fod y naill yn perthyn i'r sect agyfrifid 
y f wyaf santaidd a chrefyddol yn mysg yr luadewon, a'r llall yu 
perthyn i'r dosbarth mwyaf digymeriad o bawb yn eu plith. 
Eglura y canlyniad o fynediad y ddau i'r deml wirionedd pwysig a 
dnuidodwyd gan ein lachawdwr, ac a wirir bob dydd, sef fod 
dynion o r cymeriadau iselaf yn fwy gobeithiol eu cyflwr na'r 
moesol a hunangyflawn, ac mai y dynion sydd yn bamu oreu am 
danynt eu hunain, ac yn fynych y rhai y bernir oreu am danynt gan 
eraill sydd bellaf yn ol yn nghyfrif Duw. Mae y Pharisead a'r 
publican yn y ddameg hon yn cynrychioli dau ddosbarth mawr o 
ddynion, sef dynion sydd a'u hoU ymddiried arnynt eu hunain, a 
phechaduriaid fyddont wedi cael golwg iawn trwy ras ar eu cyflyrau. 
Yr oedd gan y ddau ddyn hyn ryw fath o grefydd; a sylwi ychydig 
ar y ddwy grefydd hyn fydd dan ein hystyriaeth yn awr. Syl V7n — 
I. Ar grefydd y Pharisbad. Ýr oedd ei hoU grefydd ef yn 
gynwysedig mewn tri pheth, 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 859 

1. T laìchder mwgaf atgas, Mae yn wir ei fod yn cymeryd 
arno ddiolch i Dduw, ond y mae hoU ysbryd ei weddi, pe addas ei 
galw yn weddi, yn dangos nad oedd ei grybwylliad o enw Duw yn 
ddim ond arferiad gwag a diystj^. Iddo ei hun y priodolai ef yr 
holl glod, a thybiai fod Uawer o hono yn ddyledus iddo. Nid oes 
son yn ei weddi am gyfaddefiai o'i bechod, am ychwaneg o ras i'w 
wnend yn debycach i Dduw, nac am ei annheilyngdod i gael y tru- 
gareddau a fwynheid ganddo. Dringodd cyfuwch yn ei dyb am 
dano ei hun nes dotio ac anghofio ei anghenion a'i drueni. Mae 
baichder yn ffiaidd yn mhob man ac yn mhob peth, ond yn enwedig 
mewn gwedMwr wrtìi ddynesu at ei Greawdwr. Mae balchder rhai 

Îu eu gwneud yn rhy ffroenuchel i weddîo, a balchder eraill, yr 
wn sydd yii waeth fyth, yn hol ei ymborth o rith-weddîo. Mae yn 
anmhosibl i falchder a gras gydly wodraethu yn yr un galon. Mae 
gras yn tynu pob un i'r llwch cyn ei ddyrchaf u i ogoniant. Gofyn- 
wyd i un beth oedd y cam cyntaf i'r nefoedd; ei ateb oedd, gostyngi 
mddnoydd; yr un peth a ddy wedodd am yr ail gam, a'r trydydd, 
&c.; a phan ofynwyd beth oedd y cam olaf, yr un oedd ei ateb fyth. 
Dylem gofio mai pechod anhawdd iawn i'w adnabod mewn rhài 
amgylchiiaäau yw balchder, jt hyn a ddengys y pwys mawr i ni 
ymgadw rhagddo. Dichon i lawer fod yn debycach i ddynion 
gostyngedig na'r Pharisead yn y testun, tra ar yr un pryd y bydd- 
ont yn wir feilchion. Dywedai un mynach gyda llais cwynfanus 
ei fod yn bechadur erchyll, ei fod yn waeth na Judas Iscariot. 
" Mae y peth yn rhy wir, druan tlawd," ebe un wrtho. ^Gyda hyny 
newidiodd ei wedd, a ffymigodd yn ofnadwy. ün peth yw bod 
yn ostyngedig mewn geiriau, peth arall yw teimlo hyny o'r galon, 
a ffieiddio ein hunain gerbron Duw mewn Uwch a lludw. 

2. Tr hunanymddiried mwyafperyglns. Mae hyn yn cyfodi yn 
naturiol oddiar falchder. Mae swn gweddi hwn yn dangos ei fod 
yn ei ystyried ei hun uwchben ei ddigon. Ni ofyna faddeuant 
am un pechod, am, mae yn debyg, na olygai f od ganddo bechodau 
i'w maddeu. Ni ofyna help gan Dduw i gyflawni'r un ddyledswydd, 
am y golygai fod ei nerth ei hun yn ddìgon at hyny. Ni cheisia 
drugaredd, am y golygai fod ei haeddiant ei hun yn ddigon i'w gy- 
meradwyo. Ymffrostia ei fod yn ymprydio ddwy waith yr wyth- 
nos, pryd na ofynai deddf Duw iddo wneud hyny ond unwaith y 
flwyddyn. A chan y proffesai nad oedd yn droseddwr o un o'r 
gorchymynion, a'i foa trwy ei ymprydiau a'i ddegymau yn gwneud 
mwy nag a ofynai y ddeddf , tybiai f od ganddo hawl, ar dir cyfiawn- 
der, i í)ob peth fyddai amo ei eisieu. Mae miloedd o wrandawyr 
yr efengyl yn rhy debyg iddo yn hyn. Yn eu gweìthredoedd yn 
unig y mae eu hoU ymddiried am gael eu cadw, ac os golygant 
gael rhywbeth trwy Grist, peth i gyflawni eu diffyg eu hunain ac 
nid iacnawdwriaetn gyflawn trwyddo ef yn unig a ddysgwyliant. 
Prif waith yr Ysbryd Glan yw tynu dyn oddiamo ei hun a'i ddwyn 
i f wrw ei hun ar Grist yn unigt 



Digitized by 



Google 



S0O OOFIANT 

8. Y dygoêêdd mwyaf ffwmwynig. "Nad wyf fel y inae chrn- 
ion eraill," &c. Dyma gançen wenwynie anul a ayfai oddiar 
falchder ei galon. Meddyliai yn well am &no ei hnn nag am neb 
arall, a golygai fod pawb yn fìleiniaid ond ei hunan. Nis gallaaai 
ddweyd ei neges ei nun wrfch Dduw heb roddi troediad dygasog 
i'w gydaddolwr, fel pe buasai taflu hwnw i lawr yn gyfodiad iddo ef. 
Pe buasai pawb o'r byd yn waefch nag ef , yn Ue ymffrosfcio yn hyny, 
galaru o'i herwydd a ddylasai a gweddîo drosfcynfc. Ond yn Ue hyny 
llawenhai ef fod y byd yn ffiaidd, a'i gydaddolwyr yn enwedigol 
felly, gan wagdybio fod ei lendid dychym;^ol ef yn ymddangos 

Ín hamdach yn ymyl eu haflendid hwy. x mddengys fod y dyn 
wn o'r dymher y gallasai orfoleddu yn namnedigaefch pawb ond 
ef ei hunan, ac y ceisiai fwrw pawb yn un cruglwyfchi uffem,iddo 
ef gael drin^o dros eu penau i'r nef oedd. Nid amlyga ei weddi yr 
awydd Ueiaf am weUhau cyflwr neb. Mor debyg i hyn yw Uawer 
efco; maenfc fel clér yn disgyn ar bob archoU a gaffonfc ar bawb, ac 

Sby w yn fras ar wendidau eu cydgreaduriaid, gan ddweyd yn 
ideinJad, "Molianfc i Ddnw, 'dwyf fi ddim fel rhai'n a*r rhai'n." 
Ni fcheimlanfc y ntdd leiaf o ofid am ddrwg neb, ond Uawenhanfc 
fod rhywrai i'w cael y gaUanfc ymffrosfcio eu bod hwy yn rhagori 
amynfc. Canfyddanfc y brycheuyn yn drawsfc yn Uygaid 
eraiU, ond y mae y fcrawsfc yn mynea yn ddim yn eu Jlygaid hwy. 
Tra gwahanol i hyn yw y dyn duwiol; cyfrifa ef ei hunan yn 
waefch na neb; galara am bob drwg a ganfyddo mewn eraiU, ac yn 
Ue eu gwawdio, ymdrecha eu diwygio. Mor wrfchun yr ymddengys 
ergyd dygasog y Pharisead pan ysfcyriom fod y pubUcan, wrfch 
bob fcebyg, yn aẃr yn nhangnefedd yr adenedigaefch, yn myned 
drosodd o deyrnas Safcan i deyrnas Dduw a'r angyUon, yn moU am 
y pefch. Yr oedd ei chwyrniad gelynol ef yn anghydgordiol iawn 
â'u caniadau hwy. 

II. Cbefydd t PuBLiCAir. Mae hon mor wahanol i grefydd 
y Pharisead ag yw dwr i d&n. Cynwysa — 

1. Ofid eaìon am bechod. Fi Bbohadub yw y cwbl a geir yma. 
Siarada am dano ei hun fel un clamp o bechod. Níd oedd ef mwy 
na dynion eraiU heb ry wbefch a ysfcyria y byd yn rinwedd. Ond pa 
faínfc bynag o rinweddíau a berfchynenfc iddo, nid yw yn son gair 
am un honynfc. Yr oedd mawredd ei bechod yn ei oiwg ef wedi 
eu gwneud yn jsgafnach na mân-lwch y clorianau. Fod ei bechod 
yn peri gwir ond iddo sydd amlwg wrfch ei f od yn curo ei ddwyfton, 
yn sefyU o hirbeU, ac yn edrych fcua'r ddaear. Yr oedd y rhari- 
sead yn mefchu canfod ei bechod gan yr olwg oedd gauddo ar ei 
rinweddau, a'r pubUcan yn ymgrymu fcua'r Uawr dan .deimlad o 
bwys ei bechod. Nis gaU fod gwir edifeirwch heb wir ofid am 
bechod. Y fceimlad cynfcaf y mae gras yn roddi i'w berchenog yw 
gofid am ei bechod. Darlunir y fceimlad hwn yn y Beibl yn yr 
laifch rymusaf — "DwTsbigoyn y galon," "öalon ddryUiog ac ysbryd 
cysfcuddiedig," **Wyio yn cnwerw-dosfc," &c., "DryUio yr esgyra." 



Digitized by 



Google 



BB. T. BEES. 361 

2. Oostyngeiddnoydd agtvyleiddrdra santaidd. Safai y publican 
o hirbell, gan arswyd santaidd i fod yn rhy eof n ar y Bod pur y 
pechodd yn ei erbyn. Ni wnelai gymaint a chodi ei olygon tua'r 
nef gan gywilydd a hunanffieiddiad. EfFaith naturiol ei olwg ar 
drueni ei gyflwr a'i ofid am ei bechod oedd hyn. Elai y Pharisead 
rhagddo cyn agosed ag y gallai i'r Cysegr, cyfodai ei ben a'i ddwy- 
law yn ddigywilydd, a rhoddai bob arwyddion o ysbryd heb erioed 
gael ei ddarostwng gan ras. Edrychai y Uall arno ei hun fel 
pechadur o'r fath waelaf ac annheilyngaf. Gíuddfanai yn y 
llwch am drugaredd. 

8. Ymddihyniad ar drugaredd Duw yn unig am ei 'fywyd. "0 
Dduw, bydd drugarog,". &c. Yn ol ystyr y gair i^árflnTi, " Bydd 
heddychol à mi trwy aberth." Trwy aberthau y dysgwyliai yr 
luddewon gymod â Duw yn wyneb eu pechodau. Ni fu dim a 
wnelai Duw â phechadur erioed mewn ffordd o ras, ond trwy 
aberth, ac yn haeddiant aberth iawnol lesu yn unig y dysgwylia 
pob pechadur edifeiriol am ei fywyd. Tybia rhai foi y publican 
newydd glywed y gorchymynion yn cael eu darllen yn ngwasan- 
aeth y deml, neu iddo eu darllen yn y deml, canys yr oeddynt yn 
argranedig ar y muriau, ac iddo, wrtn ei gymharu ei hun â hwynt, 
^mfod ei fawr ddiffygion, nes gweled nad oedd ganddo ddim ond 
trugaredd am ei fywyd. Ni ddadleuai ei edifeirwch, er ei fod yn 
ddidwyll a dwys iawn, ond trugaredd trwy aherth yn unig oedd ei 
ddadl. 

III. GWAHANOL EPFEITHIÁÜ Y DDWY GREFYDD. 

1. Moô y naill yn darostwng ei pherchenog—(l.) Tn ngolwg 
Duw a dynion yn y byd hwn. Mae y dyn balch yn ffiaidd yn 
ngolwg yr Arglwydd. A chan fod ei f alchder yn ei arwain i ddiys- 
tvru pawb ond ei hun, nid hir y ceidw ei barch gyda dynion hefyd, 
Diar. xi. 2; xxix. 23. (2.) I uffem yn y byd a ddaw. Os trodd 
balchder yr angyUon o'r nefoedd i ufifern, nid oes un Uun y bydd 
iddo gyfodi dynion o'r ddaear i'r nefoedd. Mae y giefydd hon yn 
cadw dynion oddiwrth unig drefn Duw i gadw dyn, Rhuf. x. 3. 
Mae yr hwn sydd yn ymddiried ynddo ei hun yn adeiladu ar syl- 
faen ry wan i'w ddal i fyny yn 'stormydd marwolaeth, beth byn^. 
1. Maê y llall yn dyrchafu ei pherchenog—{l.) I fwynhad o gy- 
* Buron maddeuant a ffafr Duw yma. Pan geir dyn yn ddigon 
gostyngedig i waeddi, "Arglwydd, cadw fi, canys darfu am danaf ;" 
mae Uaw trugaredd yn union yn ei gyfodi i graig sydd yn uwch 
nag ef ei hun. Teimlad dedwydd y w i un fyddo yn teimlo ei f od 
yn coUi ei fywyd, ac ar yr un pryd yn taflu ei hun i freichiau un 
digon gaUuog i'w gadw. Pan ofynwyd i blant mudion mewn 
ysçol, ysçrifenu ar eu slatês pa deimlad oedd y dedwyddaf . Ys- 
gnfenodd un Llawenydd; aml, DioMigarwch; araU, Oohaith; ac 
araU, Edifeirwch. Pan ofynodd yr athraw ei reswm dros hyny, 
ysgrifenodd drachef n, "0, beth sydd yn f wy hyf ryd nag ymostwng 
gerbron Duw.'* (2.) I ogoniant y nef yn y byd nesaf . Mae pob 



Digitized by 



Google 



S62 ooTWsrr 

peohadnr teimladwr oM angen yn sícr o gael ei ddyrdiafa o domen- 
an trneni i eisteda gyda phendefigion pobl Ddnw wrth y bwrdd 
aur yn y nef . 

1. Ymofynwn pa nn o'r ddwy grefydd hyn sydd genym ni. 
Dichon i lawer Byad yn cyf addef pethan gwell na'r Pharis^d, pe 
chwiUd hwy, f oá yn y diwedd heo ddim amçen iddo ef . Aáh 
gwraig nnwaith at weiniddg, gan gymeryd arm alam am eiphech- 
od; ond pan holodd hi gyda çolwg ar bob nn o'r d^ gor- 
chymyn, cafodd hi yn ei thyb ei hun heb fod yn euog oẁoseddu 
nn nonynt. Edrychwch na thwylloch eich hnnain. Mae gan 
bob un gydd yma ryw f ath o gref ydd— ẁywbeth y pwysa amo am 
ffael ei gadw; ond gwyn fyd na cnelid gan bawb «ydd a ehrefydd 
ddrwg ganddynt i ystyri^ eu hunain heb ddim, fel y delont i 
ymofyn rhywbeth a wna les iddynt. 

ì, Beth am y bobl na ddeuant i fyny à chrefydd y Pharisead? 



PEEGETH VI. 

YMÁDAWIAD CYPEILLION.* 



**Car a chyfaill a yraist yn mhell oddiwrthyf, a'm cydnabod i dywyU- 
wch.' — Salm lxxxyiii. 18. 

Ymddengts i'r Sahn hon gael ei chyfansoddi gan un Heman, yr 
Earahiad. Nis gwyddys pwy oedd y dyn hwn. Crybwyllir ei enw 
dair neu bedairgwaith yn llyfrau v Brenhinoedd a'r Cronicl fel nn 
brif ddoethion v genedl luddewig. Tr oedd mewn rhyw drallod 
dirfawr pan y cyfansoddodd y Salm hon. Teîmlai fod anf oddlon- 
rwydd yr Arglwydd yn gorwedd amo fel llifogydd mawrion yn 
Uanw o*i amgylch, nes peri iddo anobeíthio am ei fywyd. ìSbìò 
gofldiau fynychaf yn dyfod yn dorf gyda eu gilydd. lÖiy w drallod- 
au àllanoloeáá vn blino y dyn da hwn; gwedd'ia fel un a pheüian 

än oleu rhyngddo a'r netoedd, er ei bod yn dywyll rhyngddo a'r 
daear. Faint bynag fyddo ein gofidiau àilanol, nid y w yn ddrwg 
amom os byddwn yn teimlo ein ffordd yn rhydd i fyned yn hyder- 
us at orseddf ainc y gras. tJn o'r pethau a deinuid ddwysaf o'r ' 
cwbl gan Heman oedd pellhad ei gyfeiUion oddiwrtho. Hyn yw 
colyn penaf pob adfyd yn nesaf at guddíadau wyneb Duw, ac enog- 
rwydd cydwybod. Achwyna ar hyn ddwywaith, adn. 8 o'r testnn. 
Sylwn, — 
I. FoD Rhagluniabth ra gosod dynion yn y byd hwn 

TN FYNYCH MEWN CYSYLLTIADAÜ DYMUNOL lAWN. MaC y Cysyllt- 

iadau hyn yn cael eu gosod allan yn y testun mewn geiriau cyf- 
addas iawn. 
1, Car. Mae y gair hwn, yn ein hiaith ni, yn dynodi perthynas 

^Dyma ei bregeth ymadawol yn Cendl, Ebrill 27, 1862, 



Digitized by 



Google 



BB» T« &BES. 

ya ol y cnawd. Ehagdybir bob amaer fod penfchynasau yu caru 
eu çilydd, ac nid oes dim yn f wy gwrthun na gelyniaebh rhwng y 
riiai y mae deddf natur yn gysfcal a'r Beibl yn gofyn iddynfc 
anwylo eu gilydd. Er cymainfc yw llygredigaefch dynohyw y mae 
oadad xìidwyll a chryf , fel rheol, yn mynwesau pecfchynaaan at eu 
gilydd. Cariad a wna i wŷr a gwragedd, rhieni a phlanfc, brodyr 
a chwiorydd wneud a dyoddef unrhyw befch dichonadwy er Ueseu 
giljdd. Dyma brif elfen dedwyddwch fceuluaidd. Hyn sydd yn 
eadw y byd rhaç myned yn uffern, ac y mae pob pefch a duedda i 
wa^ychu a Uadd y cariad hwn, megys godineb, meddwdod, &c., i 
edrych arnynfc fel jr drygau erchyllaf . Un o'r bendifchion daearol 
m^af y gall dyn ei chael y w bod wedi ei amgylchynu â Uuaws o 
berfchynasau oaredig. Sonir yn fynych yn y Beibl am breswylio 
yn mysg ei bobl f el brainfc fawr; ac y mae y gorchymynion lluosog 
aydd i ni f od yn garedig i ddyeifchriaid yn dwigos f od y cyf ry w yn 
mtìiddrychau tosfcuri. 

2. CÿfeüUm. Mae dynoliaefch a gras yn gwneud dynion yn 
anwjrliawn o'u gilydd, heb gymhorfch perfchynas nafcuriol. Dar- 
nodiad un afchronyad paganaidd o gyfeillgarwch ydyw: "Un enaid 
mewn dau neu ychwaneg o gyrff." Dyn fcruenus yw hwnw nas 
gall edrych ar neb fel cyfaill iddo, ac y jnae yr hwn y mae ganddo 
kwer o wir gyfeillion yn ddedwydd yn nghauol holl drallodau 
bywyd. Dewiswn fod yn ddyn fclawd cysfcuddiol, yn cael fy am- 
^lchynu gan luaws o gyf eiUion gonesfc a gwretog a lawenhäenfc yn 
fy ttwyddianfc ac a alarenfc yn fy ngofid, yn f wy na phe byddai genyf 
aur ac arian heb rif, a phawb a'm hadwaenai yn f y nghasâu, fy 
niysfcyru, neu yn fy ofni. Mae cyfeiUgarwch didwyll yn fcebygoU 
y ddaear i'r nef, pryd y mae anghyfeiUgarwch, drwgdybiau, a 
gelyniaefch yn ei gwneud yn debyg i uffern. 

8. Oydmbod. T rhai y mae ein preswylf eydd, ein galwedigaefch- 
an, neu ryw amgylchiadau eraiU wedi ein dwyn i adnabyddiaefch o 
honynt. Tra y mae yn anmhosibl i ni wneud cyfeiUion mynwesol 

bawb y byddom yn eu hadnabod, eto dylai ein cymeriad f oa y f ath 
y byddo i ni air da gan ein hoU gydnabod. Un o'r pethau y dylai 
pob un ymestyn ato, a'r nôd uwchaf y gaU dyn ei gyrhaedd yn y 
byd, y w ei fod yn un ag iddo air da gan bawb, a chan y gwirionedd 
ei hun. 

4. bob cysyUtiad, yr un a effeithir gan wir grefydd yw yr 
uwchaf a'r mwyaf ei ddaioni a'i barhad. 

II. Pon Y CYSYLLTIADAÜ ANWYLAF AR Y DDAEAB YN AGORED 

1 GAEL BU DATOD. 

1. Oan hêchod. Pa faint o deuluoedd sydd wedi eu rhwygo 
eglwysi wedi eu Uanw â therfysg, o ardaloedd wedi eu gosod yn 
dí^wyth, ac o wledydd wedi eu difrodi gan ryfeloedd, a'r cwbl yn 
toddu bechod. 

2. Oan gamddealUwnaetìi. Oeir, yn fynych, hyd yn nod 
perthynasau agos a chyfeiUion mynwesol yn troi yn oerUyd at ea 



Digitized by 



Google 



864 cofiánt 

gilydd, ac hyd yn nod yn elynion, o herwydd camgymeryd amcan- 
lon V naiU y llall. Yn ein cyflwr anmherfifaith presenol yr ydym 
yn rny amddifad o'r cariad hwnw m fêddtol ddrwg^ ac o'r pwyll 
a ddylai fod yn ein meddiann cyn dyfod i benderfyniad ar nnrhyw 
beth o bwys. Pa faint o nndeban anwyl a ddrylliwydyn chwilfriw 
mewn temuoedd, îe, ac yn eglwys Ôduw, wrth fod dynion yn 
çymeryd eu gilydd y peth nad oeddynt, fel y ddwy long Brydeinig 
hyny fnont yn tanio at eu gilydd hyd doriad y wawr. 

8. Qan amgylchiadau ac^ydus. Mae gwasgfenon amgylchiadau 
lawer gwaith wedi tori cysylltiadau y tybid eu bod yn anwyl a 
chedym iawn. Mae tuedd mewn gofidiau mawrion i snro yr 
ysbryd ac i oeri cariad, a phan oero cariad rhoddir lle i ddrwg- 
dybiau. Mae hanes Job, Dafydd, ac eraiU, yn eglnro hyn yn 
eithaf amlwg. 

4. Oan aymudiadau. Mae Ueoedd preswylfod dynion wedi ea 
penodi ^an Dduw, ond y mae ei arfaeth ef gyda golwg ar leoedd 
preswylfod trigoUon y ddaear yn cael ei chwbihau trwy amry wiol 
a gwahanol foddion : aflonyddwch meddwl yn rhai, awydd am 
gyfoeth yn eraiU, ysbryd anturiaethus, gwasgfeuon amgylchiadan, 
UÌEds rhagluniaeth, &c. Pa beth bynag fyddo yr achos o'u symnd- 
ìadau, ychydig o ddynion y sydd nas geUir dweyd mai dyeithriaid 
a phererinion ydynt ar y ddaear. Mae y symndiadan hyn yn 

S¥neud rhwy^adau poenus mewn ardaloeda, eglwysi, a theuluoedd. 
arlunier teuîu heddychol o dad a mam, a nifer o blant, yn am- 
g^Ichn yr aelwyd. Pa agwedd fydd amynt mewn deng mlynedd ? 
ârtt chyfaiU wedi ei yru yn mnell, a'r cydnabod i dywyllwch— 
allan o'rgolwg. 

5. Oan anaeu. Dyma hen dorwr cylymau. Mae yn bosibl y 
geUir dianc rhag y pethau eraiU oU. Mae Ilawer wedi treuUo eu 
noes mewn cariad, heb un camddeaUtwriaeth, newidiad amgylch- 
iadau, na symudiadau i ysgaru rhyngddynt â'u ceraint a'u cyfeiU- 
ìon, ac wedi cael diçon o ras i ymgadw rhag y pechodau hyny 
gydd yn chwalu cymdeithasau, ond ni chaifif neb fod yn hir yn y 
byd hwn heb i angeu ei daro a'i ddolurio yn ei berson eí hnn, neu 
yn mhersonau ei çyfeiUion. Mewn ambeU dŷ, gwelwn ddyraod 
ançen yn cymeryd ymaith ben y teulu; bryd arídl, gwelwn ef yn 
ton y cangau ieuainc, gan adael y cyflF i sefyU. 

III. Em BOD I GYDNABOD LLAW DUW YN NATODLàD Y CY- 
SYLLTLU)AU HYN OLL. 

1. Nid yw fod ein pechod, ein tywyllwch, neu ein hansefydlog- 
rwydd ni ju/oddion datodiad y cysylltiadan yn gwneud y peth yn iSi 

S^aith Duw. Joseph yn cael ei werthu i'r AiflFt; croeshoeUo lesu 
rist; Bhaglunîaeth yn ^omwchlywyddu pechod a flfoUneb dynion; 
cynddaredd dyn a*th foUana di. 

2. Taedda cydnabod Ilaw Duw yn y cwbl a'n cyferfydd i'n 
gwneud yn weddigar am gyfarwyddyd Dwyfol yn y cwbl, ac am 
ei fendith ar y cwbl. 



Digitized by 



Google 



DB. T. BEES. 866 

3, Gwna ni yn ymostyngar a boddlon yn y cwbl, ac i chwilio 
paham y dadlena efe â ni. 

1. Dysgwn beidio rhoi gormod o'n calon ar ddim daearol. 
Cofiwn mai benthyg y w y cwbl. 

2. Llawenhawn fod nndeb ì'w gael, a chyfeiUgarwch nas datodir 
byth mohono. 

3. Edrychwn yn mlaen at y byd Ue ca yr hoU dduwiolion eu 
hailuno, i beidio ymadael mwy. 

4. Gwyliwn rhag i'n cyfeiUachau anwylaf yma droi yn anhyfryd 
i ni.ynybydnesaf. 



PEEGETH VII. 

DYLANWAD MAM. 



4 

"Gan alw i'm cof y ffydd ddiffaant sydd ynot ti, yr hon a drigodd yn 
gyntaf yn dy nain Loís, ac yn dy íam Ennice; a diamheu genyf ei bod 
ynot tithau hefyd."— 2 Tm. i. 6. 

Mae Paul yma yn aml^u ei fawr anwyldeb at Timotheus ar 
gyfrif y canad oedd gan Ẅmotheus ato ef, y ffydd ddiffuant oedd 
ynddo, a'r modd y derbyniodd y ffydd hòno, sef trwy ei fam a'i 
nain dduwiol. Mae dyn o dymherau dynol caruaidd yn wrth- 
ddrych i'w anwylo. Os bydd ynddo ras mewn ychwanegiad at ei 
ffarueiddiwch, bydd yn fwy mwjl; ac os bydd wedi disgyn oddiwrth 
henafiaid duwiol, mae yn anwyhMîh fyth. Oymeriad o'r fath oedd 
Timoüeus. Pa ryfedd ei fod yn gu gan Paul? Yr oedd Timotheus 
yn enedigol o Lystra, neu Derbe. Bu Paul a Bamabas yn pregethu 

?io gyda Uwyddiant mawr. Dichon mai ar ymweUad cyntaf 
aul â'r Uuaws hyny y dychwelwydnain a mamTimotheus at Grist- 
ionogaeth. A phan aeth Paul yno yr ail waith, yn mhen tua saith 
mlynedd, efe a gafodd Timotheus yno yn Uanc ieuanc crefyddol, 
ac â gair da iddo gan y brodyr. 

Mae cref ydd Timotheus yn cael ei gosod allan f el wedi disgyn iddo 
tr^ offerynoUaeth ei nain a'i fam. Mae etifeddiaethau bydol yn 
gyfíredin yn dyfod i ddynion trwy eu tadau; ond y matt gras yn 
gyffredin yn dyf od i ddynion trwy eu maman. 

Sylwn — 

I. FOD DTLANWAD MAWR QAN FAMAU TN FFURFIAD CTliER- 
lAD EU PLANT. 

1. Dangosir hyn yn eglur gan luaws o £feithiau. Mae Uygred- 
igaeth y byd jn gyffredin yn cael ei briodoU i famau drwg. Pan 
briododdmeibion Dowferched dynion yr aeth y byd mor Uygrediç 
nes cael ei f oddi â diluw. Yn Uyf rau y Brenhinoedd, wrth gofnodi 
drygioni brenhinoedd Juda ac Israel, crybwylUr yn ofalus enw 
mam agos bob un o honynt. Nid yw hyn heb eí arwyddocâd. 
O'r tn araU, cofnodir yn ofalus enwau mamau y rhan fwyaf o'r 



Digitized by 



Google 



MS oamirr 

dynion da 7 cawn en hanes jn 7 Beibl, meg^s Moees, ^mnel, 
Díafydd, JoBÌah, loan Fed^ddiwr, meibion Zebeden8, Timolhens, 
Ac. Pell7 7r ^d^m ^n cael ^n hanea ^r eglw^s a'r b^d, fod d^- 
lanwad maman ^n bw^sig iawn ^n ffnrfiad c^meriadan ^ 
d^nion h^notaf ^n mhob oes. Oweinidog ^n holi cant a ddaethai 
i'w eglwys, ac ^n cael eu bod oU, ond dan, wedi ea bendithio ft 
mamandnwiol. 

2. Mae rheswm ^n dangos h^n yn ^lnr. Mae 7 fam wedi ei' 
donio 7n f W7 gan Awdwr natnr i bortm ac agor meddwl plentyn, 
711 g^stal a phorthi ei gorff. Nis gall nn tä, beth l^mag fjäSo 
ei alwedigaeth, ateb j miloedd mân-ofyniadan a roddir gan biant, 
gyda B^mledd a natnrioldeb 7 fam. Mae hi h^d g^da 7 plant. 
Mae ei delw hi wedi ei hamraíf n ^n annileadw^ am^nt cyn 7 del- 
ont i oed, i f^ned dan dd^îanwad tad nac athraw. A pnw^ s^dd 
mor fawr ei serch a hi? Serch 7W ^r elfen gr^faf ^n ^sgogiadau 

Sholl hil dd^nol, a d^ma ^r elfen hawdd^raf mewn crefjdd. 
ae diff^g angeuoí ^n 7 fam hòno nad 7W ei baban ^n ei chara 
hi 7n f W7 na neb arall, ac ganl^niad pw7 all dd^lanwada amo 
i'r nn^raddanahi? 
II. Y pbthátt stbd raid Ecr bod hetwn ham bb iddi F6» 

YN OPFBBTOOL I DDUWIOLI BI PHLAlfr. 

1. Ehaid fàd **^y ffifdd ddifpmnt^ yn trigo ynddk Bhsdd ẃ 
bod rn dduwiol. Oall nsamau moesgar ac add^sg àè^ gjMt 
aeloaair pr^dferth o'r g^mdèithas ddynol, ond rhaid cael rhai fÿdda 
7n of üi Duw i fagn plant dnwiol. Heb ras ^n ei chidon nis gaft 
deìmlo gwerth enaid ei phlent^n i'r faith raddau ag'^ gwnelo âdiift 
mewtt difrif at gaet ei galon i deimlo petheni' Dnw. ^* ¥fyáê dltt- 
ffnant ^ Lete ac Eunice oedd dirgelweh eu Hw^ddiant i äroBẂwfàto 
cref^dd a genedlaeth i genedlaeth, credu fod Duw, b^d arsŵ^^enaiè 
iV gadw neu ei gòlli, ftc. 

2. Bhaidi^w thgmher a\ hymdS^ŷfiact fod yn imol ffi pfmifm. 
Maegenym rTW obaitì^ amlawer 1^ a ^wMigeM^ diflü^ganl» j^ 
7 diwedd, pan 7 mae gwendidau blin ^n pertuTn idd^nt, «Hcfco» 
nad öffbiẃia y gwetìdf<SMi hyn yn angeuol amynt hwy eu hunaÌB, 
gaBanë effei«hio MLt af eu tieulu^d. Mae i7iii!terẁa> gwflltltw, 
^mddydäainmi anniliBÌoM, a Ilawer bethau eyffelÿb wâÿ ẁoÉMf 
golwg anffafriol ar greffdá ilower blan^ pÿc^ëbswTr, ae weü biÿ 
7n achos o'u damn^gaeth. Os bama plant ^n ddrwg am giefÿld 
eu rbiéni, di^'oil téb^g 7 baifnant nad oes crefydd ^n' ne^ aráU. 
D^na, o bosibl, 7 rhes^rm fod c^nifer o blant cref^ddẁ^ yn ä^uêá^ 
7» aüf^ddiaid a- gwawdwyr. * 

8. Rhaid ei òod yn ffyadlòn gyda hóll ddyhdsuryddau erefyäd y» 
toÿne^ pèb a^tfantàièion. Níd oes neb ond Dttw, ea (enlüoeddý a 
hw^Miaci, wyr faini o rw^sftrau herw^dd ilodi, aiiimwieMiib 
gwŷr, ào,f 7 mae IDäwer faBâau ^n gorfod tori toWTddynt i fÿiecl 
1 feddibn gras, ond fe fydd ett gwobr i'r ẁsA hjn. Kì ìíijái tèm 
gobaitö m. Mattt án^^ gyda y inamau hyny a wirfedddl «sgeiitB^ 



Digitized by 



Google 



DS. T. RBSS. 

ant bob moddion ond rhy w ran o'rJ^Sabbath, a gysgant ar amser yr 
Yagol Sabbathol, neu a dreuliant yr oriau gwerthfawr îiyny i ofer- 
siarad â*u cymydogesau. 

4. Rhaid fod eillywodraeth deulmidd yn dduwioh Ei bod yn 
gofalu yn flaenaf a phenaf am enw a hawlìau Duw. 

5. Éhaid ei bod yn /awr mewn gweddi. Dylai y fam, nid yn 
unig weddîo dros y plant, ond hefyd gyda y plant. Y wraig yn 
agos i Philadelphia, a ddy wedai pa fodd y llwyddodd i gael ei phlant 
oU i ofni Duw, sef wrth weddîo beunydâ ac ar bob achlysur dros- 
tynt. Nid oes dim fydd yn debycach o adael argraff annileadwy 
ar feddyliau plant na gweddîau mam gyda hwy a throstynt yn eu 
mebyd. 

III. Yr ANOGAETHÀÜ I FAMAU YMiBSTYN AT FOD PBL HYN. 

1. Eu cyfrifoldeb ofnadwy bwysig. 

2. Ganlyniadau blin eu hesgemuâod. 



Yr ydym eisoes wedi cyfeirio at Dr. Eees fel pregethwr mewn 
angladdau, at yr hynyr oedd ynddogymhwysder nodedig; adichon 
na phregethodd neb yn ei oes, nac mewn unrhy w wlad, gynifer o 
bregethau angladdol; ac yn enwedig yn angladdau gweinidogion, a 
chan fod ychydig nifer o'r cyfry w yn mysg ei weddiUion, rhoddwn 
hwy yma, gan nodi hyd y gaUwn achlysur eu traddodiad. 

OYBFA BYWYD.* 

"Ond nid wyf fí yû gwneathur cyfrif o ddim, ac nid gwerthfawr genyf 
fy eiiiioes fy hnn, os gállaf orphen f y ngyrfa trwy lawenydd, a'r weini- 
dogaeth a dderbynìais gan yr Arglwydd lesn» i dystiolaethn efengyl gras 
Duw."— AcT. XX. 24. 

Bhan anerchiad Paul i henuriaid eglwjrs Ephesus. .Ymae ; 
testun mor gymhwysiadol at ddynion duwiol yn gyffredinol ag at 
weinidogion. Dangosant — 1. Fod gan bob un ei yrfa iV rh^eg — 
Fy ngyrfa; nis gaUwn f y w yn Ue ein gil;^dd mwy nag y gaHwn f arw 
yn Ue ein gilydd. 2. Pod yr yrfa hon i'w gorphen. íüd ydym i 
fod yn yr ymdrech o hyd; fe ddaw y dydd, y br^eth, aT oédfa 
olaf. Diwedd yr yrfa hon i'n cyrfií fydd ty ein hir gartref. 8. 
Ei fod bwys i ni aUu ei gorphen mewn Uawenydd. 

I. Bhai sylwadau ar fywyd dyn fel gyrfa. Oymhariaeth 
ffredin yn cael ei chymeryd oddiwrth y campau Gro^aidd. 
nwysa, — 

1. Pod i fywrd ei amcan neu ei nod i gyrchu ato. Mae yn 
alarus meddwl fod bywyd miloedd yn gwbl ddiddyben. Maent 

* PreMih angladdol y Parch. J. D. WUUams, Caerdydd, a draddodod^ 
Hydrrfao, 186«. 



Digitized by 



Google 



86$ OOFUNf 

fel un jm curo yr awyr. Nid oes ganddynt un nod î gyrchu afco. 
BwYta, yfed, çwisgo, ymddyosg, cysgu, a chyfodi, a rhaiyn llafur- 
io llawer ond i ddim dyben. Nid feUy y Orisfcion. Y mae ganddo 
ef ei nod mewn golwg, ac y mae ei galon yn ofídus os bydd dim yn 
ei daflu oddiwrfch ei amcan. 

2. Nas gellir rhedeg gyrfa bywyd heb lawer o ymdrech. Bhaid 
ymddyosg oddiwrfch bob chwanfc,'peidio cymeryd ein denu o'r ffordd 
gan un fcegan. Wedi y gofal mwyaf ceir gwaifch eniU y gamp. 

8. Ein bod yn desfcynau Uawer o sylw, sylw Duw, angyhon, a 
saínfc yn y nef, Heb. xii. 1; yn nghyda'r sainfc ar y ddaear. Yr 
ysbrydion drwg a dynion drwg; neb yn rhy ddisfcadl i ddiafol iV 
demfcio; neb fcrwy drugaredd yn rhy ddisfcadl i Ysbryd Duw ei 
nerfchu. Pa ryfedd fod sylw arnom, yr ydym yn rhedeg am wobr 
bwysig, ac os mefchwn, bydd y goUeíi yn bwysiç. 

4. Nid y ẅ ond byr. Byddwn yn fuan wedi rned^ i ben yr yrfa. 
Mae y rhan a basiodd o'r oes yn ymddangos wrfch eî hadolygn 
megys breuddwyd, ac yn mlaen nid oes ond cam rhyngom oll âg 
angeu. Mor fuan y newidir ein hwynebau, ac yr anfonir ni i 
ffordd! 

II. Beth sydd yn gynwysbdio mewn oorpheií yr yrfa 

TRWY LAWBNYDD. 

1. Fod y meddwl uwchlaw amheuaefch o berfchynas i'r canlyniad. 
Nis geUir mwynhau Uawenydd wrfch wyneba angeu os byddys yn 
of nus ac amheus iawn am y canlyniad. Fe eUir of ni angeu ei hun, 
heb ofni ei ganlyniadau. Bydd mesur o lawenydd yn cael ei 
f wynhau y pryd hwnw. 

2. Fod y fuchedd wedi bod o'r fafch y geUir ei hadolygu gyda 
gradd o hyfrydwch. Oosba yr Arglwydd bechodau ei bobl jn y 
fuchedd hon, ac, o bosibl, yn nglyn marwolaefch. 

3. Fod y meddwl wedi ei ddafcod oddiwrfch y byd. Y cwch yn 
rhydd oddSwrfch y lan. 

4. Fod yr enaid wedi ei lenwi â mwynhad nefol. Moses ar ben 
Pisgah. Tir Beulah. 

III. Y PWYS I NI ALLU GORPHEN BIN GYRFA TRWY LAWBNYDD. 

1. Fel anogaefch rymus i fywyd sanfcaidd, fel y rht^barofcoad 
iddo. Gysylífciad anwahanol rhwng bywyd sanfcaidd ag angeu 
gorfoleddus. 

2. I'r dyn ei hun ynyr amffylchiad o farw. CoUir yr afad ar 
bob pefch ond crefydd y pryd nwnw. Bara y bywyd. Nerfch fy 
nghalon a'm rhan, &c. Nafcur wedi cau pob ^ws i bleser, pob 
mwynianfc wedi suro. 

-8. Er argyhoeddiad i ddynion diras, ac er calondid i ddynion 
duwiol. Dymuno fcri phefch, — 1. Marw yn ngwydd dynion. 2. 
Mariîç yn y meddianfc o'r synwyrau. 8. Marw yn orfolrfdus. 

4. Mae yn hynod briodol fel rhagflaeniad y mynediad i'r nef- 
oedd, a fcherfyniad pob gofid. Tywydd teg, yr wybr yn goch. 

5. Er anrhydedd í'r Meisfcr a wasanaefchwyd genym. 



Digitized by 



Google 



Dft. t. BfiES. 869 

1. A ydyw ein gyrfa ni o'r fath y gallwn ddysgwyl ei gorphen 
tarwy iawenydd ? 

2. Gwelwu werth crefydd. Hi yn unig a alluoga ddyn i farw 
yn Uawen. 

3. Nid yw yn rhy ddiweddar i neb sydd yma gael gof phen ei 
yrfa trwy lawenydd. 

WBDI MARW, YN LLEFARU ETO. * 

** Trwy ffydd yr offirymodd Abel i Dduw aberth rhagorach na Chain; 
trwy yr hon y cafodd efe dystiolaeth ei fod yn gyfiawn, gan 1 Ddnw 
ddwyn tystìolaeth iV roddion ef: a thrwyddi hi y mae efe, wedi marw» 
yn liefarn eto."— Heb. xi. 4. 

I. FOD POB DYN YN LLEPÀRU AR OL EI FARW. 

1. Yn Uefaru nad oes dim ar y ddaear yn werth rhoddi y galon 
amo. 

2. Na ddylem ymoUwng dan ofidiau trymaf y bywyd hwn. 

8. Y dylem fod yn ddiesgeulus gyda hoU ddyleáswyddaubywyd, 
Preg. ix. 10, loan vii. á. 

4. Nad oes neb ond yr Arglwydd yn werth ymddiried ynddo: 
Esaiah. ii. 22. 

II. FOD POB DYN DA AC AICLWÖ GYDAG ACHOS CREFYDD YN 
LLEFARU MEWN MODD NODEDIG. 

1. Trwy ei esiamplau. 

2. Trwy ei weithredoedd. 
8. Trwy ei eiriau. 

4. Trwy y dylanwad a gafodd ar feddyliau. 

III. Wrth bwy y mab y cyfryw yn llbfaru? wrth bawb. 

1. Ond yn neillduol wrth eu perthynasau a'u cydnabod. 

2. Wrth eu cyfeillion crefyddbl. 

8. Wrth y rhai na Iwyddodd eu hymdrechion yn eu bywyd i 
wneud daioní iddynt. 

1. Ei fod yn hyfryd meddwl y gallwn barhau i wneud daioni ar 
ol ein marw. 

2. Ond cofiwn fod wyneb arall i'r ddalen. 

8. Orefydd yn unig wna ddyn yn enwog o anfarwol. 

MARWOLABTH JOSUA. f 

" Ac wedi y pethan hyn, y bu farw Josna mab Nnn, gwas yr Arglwydd» 
yn fab dengmlwydd a chant.*'— JosuA xxiy. 29. 

I. Marwolabth Josua mab Nun. 

1. Marwolaeth ar ol oes hir yn ngwasanaeth Duw. Hirhoedledd 

•Pr€«eth angladdol y Parch. H. Jones, CaerfyrddÌD, a draddodwyd 
Mawrth 17eg, 1872. 

t Pregeth angladdol y Parcb. Josnah Thomas, Aberdar, Medi, 1857. 



Digitized by 



Google 



870 OOilART 

gynt yn cael ei gyf rif yn anrhydedd. Hirhoedledd yn ngwasan- 
aeth Duw yn anrhydedd dauddyblyg. 

2. Ar ol oes lafnrus iawn yn y gwasioaeth. 

8. Ar ol myned trwy lawer o helbulon. 

4. Marwolaeth yn y gwaith. 

6. Marwolaeth âyn o gymeriad difrycheulyd iawn. 

6. Marwolaeth mewn tymher gyfaddas iawn i ymadael à'r byd. 

II. GWBRSI ADDYSaiADOL. 

1. Ehaid b^w fel Josua cyn cael marw fel yntau. 

2. Mai braint fawr y w cael treulio oes faitíi yn ngwasuiaeth yr 
Arglwydd. 

8. Mai bnânt fawt i ddynion yw cael gweision ffyddlon iV 
Arglwvdd i laf urio yn eu mysç. 

4. Ý dylai marwolaeth gweision yr Arglwydd gael yr ystyriaeth 
ddifrifolaf gan y rhai y buont jn llafurio yn eu mysg. 

5. Nad oes achos galaru am íarwolaeth neb fyddo yn llanw yr 
enw was yr Aiglwydd yn ei berthynas ftg ef ei hun. 

6. Ei bod yn nyfryd meddwl pan mae gweision yr Arglwjdd yn 
marw, fod yr Argiwydd ei hun yn fy w i ofalu am ei achos. 

LAZÁEUS YN HUNO.* 

" Hyn a lefarodd efe: ac wedi hyny efe a ddywedodd wrthynt, Y mae 
ein cyfaill Lazanis yn hnno; ond yr wyf fi yn myned iV ddihuno eL Tna 
ei ddysgyblion a ddywedasant wrtho, Aiglwydd, os hanoymae,,efe a 
íyáá iach."-IOAN xi. 11, 12. 

HuNO yw y gair cyfifredin yn y Testament Newydd am farwolaŵth 
duwiohon. 

I. T MÁB HUNO YN RHAGDYBIBD DIHUNO. 

1. Mae yr athrawiaeth o ddeffroad neu adgyfodiad y meivw yn 
cael ei dysgu yn eglur yn y Beibl. 

2. Y mae llyfr natur a rha^luniaeth yn gyflawn o eglurhadau i 
gadarnhau ein ffydd yn nhystiolaeth y ÉeîW ar y pen hwn. 

3. Y mae hollalluogrwydd yr Arglwydd yn ddigon o aleb i bo!r 
gwrthddadl a ellir gyfodi yn erbyn yr athrawiaeth. 

4. Y corff yn unig sydd yn huno, ac ef e yn unig fydd yn dihuiio. 

II. Y MAE HUNO fN TYBIED Y BYDDWN YN WBLL WRTH DDI- 
HUNO NAO WRTH HUNO. 

1. Lludded natur sydd yn galw amgwsg. Fe adawa y Cristion 
ei hoU w^didau ar olyn y bâd. 

2. Cawn ein gwisgo â gogoniant ac anfarwoldeb wrth a^^yfodl. 
8. Bydd eingwaibh o hyny allan yn hyfrydacL 

4. Bydd ein lle yn well. 

5. A bydd y gymdeithas yn well. 

1. Nad oes dim yn arswydus yn angeu i'r duwiol. 

* Pregeth angladdol y Parch* £. Hu^^es, Fenmain, Qydjce£a \8ÿl^ 



Digitized by 



Google 



Dft. T. ËSISB. 871 

2. Kad oes dim achos gwir alar am ymadawiad j duwiol ft'r 
bywyd hwn. 

3. Ei bod bwys i niedrych oU ein bod yn barod i hmio. 

Y GWR HBDDYOHOL.* 

"Myfi wyf nn o heddychol ffyddloniaid Israel; yr wyt ti yn celdo 
dyfetha dinas a mam yn Israel; paham y dyfethi di etifeddiaeth yr 
Arglwyddr-2SAií. xx. 19. 

I. Tr hedäycJíoL-^l. O dymher addf wyn. Pob dyn sydd wedi 
cael gras yn gallu Uy wodraetha ei dymheran i raddan pell. 2. Yn; 
wyHadwms ar ei ddyw^adau rhag peri poen. Mae rhai dynion 
fel draenogod, neu jpoteupinej na wyr neb ag sydd yn agos atynt 
o ba gyfeitiad y <uw saeth, nac at bwy na wnant saethu. Nid 
felly y cymeriaa a ddei^rifir yn y testun. Mae efe hefyd yn ochel- 
gar a ffwyliadwrus ar ei ymddygiadau. 3. Yn gochelyd pob peth 
a fyddo a thuedd i aflonyddu ar heddwch y frawdoliaeth 

Sefyddül. 4. Fn barod i roddi i fyny bob peth ond cydwybod 
a. 5. Yn ymwrthod â chymdeithion sydd yn cynyg aflon- 
yddu ar heddwch y frawdoliaeth. 

II. T ffyddlawTL — 1. ddyben cywîr. Ynamcanu atlesolìeî 
^d-ddynion a rhoddi ^ gogoniant i Dduw. 2. Yn ymdrechgar a 
menderf ynol i gyflawni ei ddyledswyddau. Ceir ef bob amser yn 
barod at alwad yr eglwys yn mhob rhan o'r gwaith a all &;yflawni. 
Nid gogoneddu ei hunan ydy w ei amcau, ond bod o les a daioni i*r 
achos goreu. 8. Yn parhau yn ffyddlawn trwy ei oes. Nid fel 
rhai dynion; gwebom rai yn dyfod at gM^ydd, a gallasem feddwl 
wrthsylwi ar eu hyni a'u sel na buasai dim yn atalfa nac yn 
rhwystr iddynt i ddwyn y byd at Grist, ond buan y gwelsom y 
cyfryw yn troi yn ol, neu wedi myned i'w hogofau i orphwys. 
Nid ydy w y fFyddlawn f el y Galatiaíd gynt, ond yn hytrach fel y 
mae yn mynea pi mlaen mewn dyddiau, mae ýn myned ar sp^jàá 
mewnsel a gweithgarwdi crefyddol. 4. Yn cysegru ei hoU. aîlu- 
oedd i ddybenion cywir a daionus. Mae y cwbl a dderbynia ac a 
dderbyniddd oddiwrth Dduw yn cael eu rnoddi yn ol i Dduw jn 
ei waith. 5. Ei ddyfalbarhad yn eniU iddo barch ac ymddir- 
iedaeth y rhai sydd yn ei adnabod. Ni welais erioed unrhyw f rawd 
na chwttE ag oeddyiẁ ynddiamhenol fi^ddlawn yn ngwasanaeth 
yr ^lwys, nad oeddynt yn derbyn parch diff uant gan eu brodyr a'u 
chwiorydd cpefyädor. 

AMysgiadaìi. 

1. Mae prwehdtìeb y cymeriad hwn yn anhebgorol iV byd. Yr 
ydym yn adnabod riiai dynion sydd o dymherau mor chwerw fèl y 
maent fel abwyd marwol yn dystrywio pob enaint. 

^FÉegeftbfllrigMdeÿMr. D«¥Îè ^iAraes, cyaeon yn Bbeneaer, a diaddod* 
wyd Chwefror 17eg, 1884. 



Digitized by 



Google 



872 OOFUNT 

2. Yn anhebgorol er cymhwyso dynion ar gjrfer y nefoedd. 

3. Dylem arcnwilio ein hnnain er gweled faint o'r nodweddion 
hyn sydd yn eín meddiant. 

4. Mae colli dynion o'r fath hyn yn fater o alar i ^lwys Dduw, 
a dylem f od yn daer mewn gweddi at Ddnw ar iddo ddûif on eto 
rai eraill er Imnw en lle. 

5. Gwelwn nad oes neb ond tangnefeddwyr yn y nefoedd, ac 
felly y mae yn Ue hyfryd; " Efe a ä i dangnefedd." Mae llawen- 

Ídd yn llanw fy ngnalon wrth feddwl am gyrhaeddyd y wlad hòno. 
Vda yno yr nn brawd gan, na'r nn forwyn ffol, na gwas anfndd- 
ioL 

OAirWYLL YN LLOSGI.* 

'* Efe oedd ffanwyll yn Uoegi, ao yn goleno; a chwithan oeddych ewyU- 
yëgar i orfoleddn dros amser yn ei oleuni ef." — Ioan y. 35. 

I. Darluniad GENAD Duw.— ŵ/ííí^yW yn llosgi. 

1. Rhagdybia hyn fod tywyUwch yn y Ue y cyneuir y ganwyU. 

2. Dyben y ganwyU yw goleuo. 

3. Mac y ganwyil yn dd^edus i arall am ei goleuni. 

4. Mae y ganwyU yn treuUo ymaith wrth oleuo. 

11. T DKRBYNIAD A RODDIB I GBNADAU DUW. — A chwithau. 

1. GeUir cymeryd hyn fel cerydd ar wrandawyr loan. Tr oedd- 
ynt yn ewyUysgar i wrando dros amser, nes i V athpawiaethau dde- 
chreu croesi eu tueddiadau Uygredig. Gorfoleddu dros ychydig, ac 
yna ymadael ftg ef . FeUy y mae Uawer o wrandawyr yr efengyl. 

2. GeUir ei gymeryd fel mynegiad o ffaith gyda golwg ar ei 
wrandawyr ffyddlawn. Llawenychent, îe, celent bleser gwirion- 
eddol wrth ei wrandaw. 

1. Diolchwn i Dduw am grneu canwjrUau. 

2. Gofíwn nad ydym i gael eu çoleuni ond dros amser. 
3.^ Gwnawn y defnydd goreu o u eolenni. 

4. Gweddîwn ar Dduw am gyneu llawer o ganwyUau. 

6. Mor hyfryd yw meddwl am fyned i ná Ue na bydd dim 
ond goleu yr haul ynddo, Ue na bydd raid wrth oleu canwyUau. 

MARW YN BLW.t 

" Canys byw i mi yw Cristj a marw sydd elw."— FmL. L 21. 

Dau air gwahanol iawn— marw ac elw— wedi eu cysyUtu. Tr 
ef engyl yn unig a aU eu cydio. * 

I. / bioy y mae marw yn eìw? Nid i bawb. 

1. I'r rhai y mae Orist yn fywyd iddynt, ei lawn yn achos 

* Pregeihwyd yn angladdan y Parchedigìon P. Orìffiths, AUtwen, a J. 
M. Eyans, Caerdydd. 

t Pr^thwyd yn angladd y Parch. Richard Morgan, Abera&m, Chwef» 
Seain, 1880. 



Digitized by 



Google 



DB. T. fiEES. 873 

haeddianol en bywyd, ei ras yn achos efifeithiol eu bywyd, ei 
gymeriad vu rheol eu by wyd. 

2. I'r rhai y mae gwasanaethu Orist yn brif ddyben a nod eu 
bywyd. 

II. Yn mha ystyr y mae marw yn eìw fr eyfrywì 

1. Mae yn eu rhyddhau oddiwrth bob gofid. 

2. Tn eu dwyn i gyflawn fwynhad o bob gwynfyd. 

3. Yn eu gosod mewn cylch o eangach def nyddioldeb. 

4. Yn gwneud i fyny bob peth a gollant yn annhraethol f wy 
helaeth. Gwell byd, gwell cyfeiUion, gwell gwasanaeth crefyddol, 
gwell mwynhad o Dduw. EniU i gyd. 



Byddai yn hawdd î ni ychwanegu llawer o'r fath bethau, ond y 
mae a roddwyd yn ddigon i ddangos y modd y darparai ei breg- 
ethau, er nad ydynt hebddo ef i V dweyd, i'w gweled yn eu rhag- 
oriaeth. Dichon na bydd y weddi ddilynol o'i eiddo, yr hon a 
ysgrifenwyd wrth ei wrando nos Sabbath, Mawrth 10, 1878, yn 
annerbyniol. Gwelir ynddi lawer o'r symledd, a'r tynerwch, a'r 
hyder hwnw wrth nesâu at Dduw, oedd yn amlwg yn ei holl 
weddîau:— 

" Wele ni, nefol Dad, yn troi ein wynebau atat ti v waith hon 
eto. Diolch i ti am dy fod di wedi arbed ein bywyd hyd yr awr 
hon, a dy fod di wedi ein cadw ni er pan fuom yma ddiweddaf heb 
fod dim annymunol wedi dygwydd i ni. Ond yr ydym yn teimlo 
ein bod ni yn wir amddifaid, dddigerth i ni deimlo dy fod ti yn 
edrych amom. Mae dy air yn dywedyd mai gyda thi y caifif yr 
amddifaid drugaredd. Anwyl Arglwydd, bydded i ni gaei profi o'r 
bendithion sydd gyda ti er eu cyfranu i'th blant cyn yr elom allan 
o'r oedfa yma. Mae eisieu trugareäd ar bob enaid sydd yma ger 
dy fron, dyroi ni deimlo dy fod yncyfranu i ni. Anwyl Arglwydd, 
mae cenedlaethau wedi eu bendithio genyt ti yn y fangre hon, ac 
wedi cael cymhorth i fyw yn y byd trafferthus hwn trwy nerth d^ 
Tsbryd, ac y maent erbyn hyn wedi myned i ogoniant. Dyro i 
ninau brofi o'r un bendithion, fel y gallom gael nerth i ymlaad yn 
erbyn pob gelyn sydd yn amcanu cael ein çen i lawr. Mae yma 
aml un a adnabyddai dy lais, dyro i ni deimlo o'r pethau a brof- 
asomyny dyddiauaaethant heibio, yn nyddiau deneulaw y Gor- 
uchaf. Dyro gymhorth i ni dy addoli wrth dy fodd. Éhoddi 
addoliad diragnth, i ddyosg pob peth oddiam danom a all ein 
rhwystro i anfon ein heirchion i fyny at dy orsedd. Gallwn 
dwyllo ein gilydd, ond y mae yn anmhosibl i ni d^ dwyllo di, am 
dy fod yn gwybod beth sydd mewn dyn. Dyro i ni deimlo fod ein 
meddyhau yn esgyn at dy Fawredd. Oymhorth ni i adael y byd 



Digitized by 



Google 



874 OOPIAOT 

a^i ofidiao, a^i drallodion, a*i ofalon, 7 ta állan i'r c^aegr, ao i ecfgyn 
jn sengl i ddal cymdeithas â'n Daw. Diolch i ti am 7 SabbatíL 
Ddaw! byddea i ni gael teimlo ein bod ni yn nes i'r nefoedd ar 
ddiwedd 7 d^dd nag ar ei ddechrea. Llwjdda 7 genadwrí am d^ 
Fab lesa ^n 7 Ue hwn, ac nid yd^m am gTfTiiga'r Uwyddiant i'r 
Ue hwn, ond ^r ^d^m am Iw^ddiant i fod ar ^r efengyî yn mhob 
man, ^Ja phob enwad s^dd ^n c^hoeddi Orist ^n ddígonol War- 
edwr 1 f^d bechadariaid. Anw^l Arglw^dd, cjnorthwya j Uestr 
annheilwng kwn i dd^wed^d gair a f^ddo o gTsar ac o fendith í*th 
Uaot a^dd ^ma wedi d^f od ^n ngh^d. M^diana ni á^ Tsbr^d 
Grist pan ^n Uefara am Grist. Ac hef^d rho g^mhorth i ni dd^- 
wed^d gair trosot wrth 7 rhai sydd heb ea djchwel^d at Ddaw; 
7n garedig, ^n d^ner, ac ^n addfwyn. Anw^l Dad, feaUai mai 
d^ma 7 tro olaf am b^th i ni gael d^wed^d gair am lesa. FeaUai 
c^n 7 oabbath nesaf 7 b^dd 7 taf od ^ma wedi tewi yn ^r angeu, 
nen leaUai 7 b^dd rh^wan ag s^dd ^n bresenol head^w, ac neb 
roddi ei hanan Vr lesa ^n gorwedd ^n ei arch w^thnos i hedd^. 
f7 Nnw, cadw ni rhag t^na gwarth ar d^ enw; ni bydd eisiea 
i ti *n cadw ni yn hir; ond pa l^th bynaç a ddel i'n cyfarfod, cadw 
ni hyd nes y byddi di yn ein galw oddiyma a^nliarfáa yn loew 
o blaid ein Oeidwad. Madden na baasem wedi gwnead mwy 
drosot; maddea ein pechodan, a maddea ein pechodän omedd 
gwnend yr hyn a allasem ei wnend, am ein bod yn gofyn y cwbl yn 
enw yr hwn a'th Iwyr foddlonodd. Amen." 



Mae ef wedi cofnodi yr hyn a ganlyn mewn Uyf r, a chan ei fod 
yn enghraifft nodedig o'i ymddiried yn yr Arglwydd, rhoddwn ef i 
mewn yma: — 

" EHIGLUNIABTH NODBDIG. 

"Tr oeddamaf yîZZ £18 yn ddyledas i Mr. Rees, LlaaeUi, 
i'w dala ar y löfed Hydref, 1849. líis gwyddwn yn y byd pa le 
i'w cael erbyn y pryd; yr oeddwn mewu clwb arian yn y Globe^ 
Cendl; aetham yno a'm pant nos Sadwrn gan gryna rhag öfn na 
bas^aí fy nghoelbren yn syrthio. Dychwelais a<íref cyn amser y 
clwb, a'm meddwl yn dra helbulus; aethum i weddi i ddeisyf ar yr 
Arglwydd am beri i'm coelbren i syrthio, fel y cawswn yr arian, ac 
er fy nghysur a'm syndod fe ddaeth fy nymuniad i mi. Nis gidLaf 
lai nag edrych ar hyn fel rhagluniaeth yn chwareu o'm tu, ac feUy 
yr wyf yn cofnodi y peth er amlygu fy niolch i'r Llywydd mawr. 

«Hydref löfed, 1849. Thomas Çbes." 



Yn mysg Uawer bethau eraill y galwyd ef i'w gwneud yn ei 
oes, rhoddwyd amo unwaith i draddodi yr anerohiad blynyddol i 



Digitized by CjOOQIC 



BB. T. BBES. 875 

íyfyrwyr Goleg Áberhonddn; ac y mae eto raí yn cofio morgaredig 
a serchiadol, ac effeithiol j gwnaeth y gwaith. Bnasai yn dda 
genym ei roddi yn gyflawn, ond dian genym y bydd yn dderbyniol 
fely mae: — 

AlíBECHIAD I FYFYRWYR. 

I. Yt hyn a ddylech fodfél dynim, Mae corff îach a golygus 

În ddymnnol iawn, ameddwl treiddgar a galluog, ond nid yn han- 
odol er bod yn ddyn gwerthfawr, defnyddiol, a pharchus. Llawer 
bersonau a adawsant argraff annileadwy ar fyd ac eglwys heb 

Srff cryfion a phrydferth, fel Dr. Watts, a llawer wedi bod yn 
ynion gwir raçorol heb ddim yn nodedig yn nerth eu meddyliau. 
y peth sydd yn hanf odol i wneud un yn dâyn pwysig a def nyddiol 
yw cyflawnder o synwyr cyffredin, ac ymroad didor i w waith. Nid 
pethaumawrion, ond màn-bethau a brofant pa un ai dyn neu goeg- 
yn fjdd un. Oall un f od jn grochanaid mawr o enaint yr apoth- 
ecari o ran galluoedd, ac i ychydig o wybed meirw wneud i'r 
cyfan ddreẅi. Os mynwch fod yn ddynion, gofelwch fod genych 
lywodraeth gyflawn ar eich tymherau a^ch tafodau; deallwch pa 
bryd, pa befli, pa fodd, a pha le i siarad. Gallech fel myfyrwyr 
siarad Ilawer o bethau ft'ch gilydd am eich gwaith, eichpregethau, 
a'ch cynlluniau, y gwnelech eich hunain yn ynfydion ^i^^'^» 



wrth son am danynt yn nghly w personau o unrhy w oed tuaUan 
î'ch cylch eich hunain. Gochelwch fod yn hynod mewn pethau 
dibwys — yn eich gwisgiad, eich ysgogiadau corfforol, eich arfer- 
îon, na'ch enwau. Nid wyf yn gwybod am nemawr o ddynion 
odd sydd erioed wedi bod yn ddefnyddiol, oddieithr f od eu galln- 
oedd anghyffredin yn ddigon i wneud ìawn am eu oddities. Peth 
bíin yw fod gwisg, agweddiad corfforol, ymddyddanion cyfrin- 
achol, ac enw odd pregethwr yn tynu mwy o sylw na'i bregeth. 
Cedwch urddas eich swydd bob amser mewn golwg, /el na byddo 
ynoch ddim yn annheiiwng o honi. Nis gall dim fod yn fwy an- 
wedduB na^ i athraw crefyddol wneud ei hun yn destun gwawd a 
dlrmyg y mai y byddo yn Uafurio yn eu mysg. Byddwch yn rhai 
nas gdlir beio dim ynoch. 

II. ¥r hyn a ddyleeh fod fél crefyddwyr. Bylai eich duwiol- 
deb personol fod uwchlaw pob amheuaeth. Peth of nadwy o ddif- 
rifol i'r eglwys, i'r byd, ac yn enwedig i'r dyn ei hun y w preg- 
ethwr diras. Mae yn dra sicr nas gaU dyn diras gymhell gras ar 
eraiU jn effeithiol, ac j mae calon annuwíol yn dra thebygol o dori 
állan i f uchedd annuwiol, er caledŵch i'r byd, a thristwch i'r eglwys, 
a gwaradwydd i grefydd. Ond os gall pregethwr annuwim ym- 
gwlw yn weddus yu ngolwg dynion tra y byddo by w, bydd ganddo 
^rif ofnadwy iV roddi i'w Famwr. Y hreuddwyd rhyfedd. 
Dylai geiriau yr apoôtol Paul suddo i ddyf nder calon pob un o 
bonom, ''Bhag^ wedi i mí bregethu i eraiU,fy mod fy hun yn 



Digitized by 



Google 



876 OOFIANT DB. RSBS. 

anghTmertdwy.'' bob man i ddÌBçyn o hono í affern, y pnlpad 
yw y Ue mwyaf ofnadwy i ddisg^n o hono. 

ni. Tr hyn a ddylsch fodfel pregethwyr. Yn gyntaf oU, heb 
i chwi bregethn y gcẃr^ nis gellwcn fod yn bregethwyr cymeradwy 
ffan y Meistr, nac yn ddefnyddiol i ddynion; os mynwch wnenthnr 
aaioniy rhaid i chwi bregethn yr efengyl yn eî phnrdeb. Darllen- 
wch hanes pregethn yn mhob oes, a gwelwch mai dyma yr nnig 
bregethn sydd wedi l>od yn fendithiol o'r dechrenad. Mae rhy w 
ddynion o oes i oes wedi cyfodi i gymeryd arn^nt fod yn ddoeth 
nwchlaw yr hyn sydd ysgrifenedig, ac felly \ bregethu ar ryw 
fp^estiynan cywrain, nen bregethn ynddeddfol; ond en holl Iwydd- 
lant f n ^wasgam cynnlleidfa^d blodenc^ a gasglwyd wrth br^- 
ethn Onst croeshoeliedig, a cha^ln o*n hamgylch ddymeidian o 
ddadlenwyr sychion a diornchwyuaeth. 

Bhaid i chwi breffethu yn ^lor. Cymerwch yr Arglwydd lesn 
yn siampl fel pregewwr. Yr oedd ef yn eelnro ei syniacíau oddi- 
wrth y petíiau mwyaf agos at ei wrandawyr--hau, pysgota, gwlychu 
toes, &c. 

Rhaid i chwi bregethu yn darawiadol er bod yn ddefnyddioL 
Dweyd pethau y gallo y gwrandawyr ddal gafael ynddynt, ac a 
fyddont jii destynau ymddyddan ar ol Uaw. 

Bhaid i chwi bregethu yn y fath fodd ag a afaelo yn nghydwyb- 
odau eich gwrandawyr. Nid saethu droe eu penau. Dylech fod 
yn ofalns o*ch iaith. Nid yn isel, nid yn goegaidd. 

IV, Yr hyn a ddylech fod fel gweimdoyion. Cofiwch ei bod o 
bwjrs i chwi fod yn weinidogion yn eystal ag yn bregethwyr. 
Peidiwch bod yn rhy ymyrgar gyda gwsínanol helyntion yr eglwys. 
Gadewch bob peth y galloch ei ad^ gyda chydwyboa rydd i'r 
diaconiaid. 

Byddwch yn ddoeth wrth ymdrafod á dynion. 

Bydded eich hoU ymddygiad yn gaiael yr ar^raff ar eich hoU 
gydnabyddion mai gogoniant Duw a Ues ei achos yw y pethau 
nesaf at eich calon. 

Anogaethcu. — Urddas y swydd; parhad ei heffeithiau. 

Qyda hyn yr ydym yn terfynu, er y buasai yn hawdd i ni ym- 
helaethu, ond y mae y gwaith eisoes wedi chwyddo y tuhwnt i'n 
bwriad; ond yr ydym yn hyderu ein bod wedi Uwyddo i gyflwyno 
eîn gwrthddrych i'n darUenwyr gyda'r fath ffyddlondeb a chywir- 
deb, fel y geUir dy wedyd fod Dr. Thomás Eebs, trwy y gyfrol 
hon, ** Er wbdi mirw, yn llbpàru eto.'* 



Digitized by 



Google 



RHESTE O'R TANYSGEIFWYR. 



♦ *# «» 



ABERTAWY. 

EBE]fEZEE. 

Mrs. Abraham, Portland street 
W. BevaQ, 13, Portia terrace 
Charles Davies, Calyert terrace 
Daniel Davies, Tynone street 
W. A. Davies, 84, St. Helen's rd. 
William Davìes, St. Helen's road 
James Davles, 2, Caswell street 
John Davies, 4, Nelson terrace 
Mrs. Davìe3, 69, Strand 
J. F. Davies, 9, Cradock street 
David Davie8, 28, Swan street 
T. Dayies, 123, St. Helen's Avemie 
Benjamin Davies, 4, Langdon pl. 
Miss M.Davies, 4, Richmond yillas 
D. Davies, Grore House, Goat st. 
S. Davies, 21, Carlton terrace 
Miss Marv Davies, 37, High street 
Dr. Joseph Davies, Hafod Yilia 
Darid Davies, Orange street 
David Davies, 27, New street 
David £vans, Rodney street 
Joseph Ëdwards, Hafod 
GrifiSth Ëdwards, 60, Hafod street 
Thomas £vans, 38, Bond street 
J. J. £vans, High street 
Miss Ann £van8, 6, Duke street 
Miss Margaret £vans, B, Dake st 
George £vans, 22, Brynsyfi terr. 
J. R. £vans, 1, Temple street 
W. £vans, Carmarthen road 
Connsîllor A. Francis, High street 
John Griffiths, 86, Gorse lane 
W. J. Gwilym, 5, Cradock street. 
Henry Griffiths, 39, Jersey street 
Miss Jane Gilbert,19,Nelson street 
William Harris, Walter road 
A. Howells, 1,388, Neath rd.,Hafod 
J. Jones, 1, Temple street 
Mathias Jenkins, Cwm Faotory 
Griffith John, Mansel street, 2 copi 
Parch. W. James,G.ViUas,Walter rd. 
Miss JenkÌQs, Merthyr Tydfil 

„ £llen Jones, 62, Walter road 
David £. Jones, 3, Brynymor terr. 
W. Jones, Life Boat, Coffee Tavern 
Miss Jemima Jones, 10,Grove place 
Rees Jones, 122, Westera street 
William Jamesy 26, Miuisel stieet 



Thomas Jones, 45, Dyvatty streçf; 
David Jenkins, 3, Neath rd.,Hafod 
Thomas Jones, 41, Carmarthen rd. 
£, W. Jones, 57, Oxford street 
J. Jenkins, 16, Park street 
Miss R. Jones, 28, High street 
D. Joqes, 28, High street 
A. J. Jones, J.F., BrooklandB 
Henry John, 5, Paxton street 
David Lloyd, 29, Mariner street 
Thomas Lewis, 144, Western st. 
Samuel Lewis, 30, L. Madock st, 
Thomas Lodwig, 34, Clarence st. 
Benjamin Lewis, 8, Tynone streçt 

D. Lloyd, 134, St. Helen's Àvenne 
Daniel Lloyd, 133, eto 
John Lewis, 10, Stephen's row 
James Lewis, 5, George street 
Henry Lewis, Caersalem 

J. W. Morris, 14, Brynsyfi terrace 
W. Morgan, Cliff terrace, Llanelli 
Richard Morgan, Cwmbwrla Ini| 
Thomas Morris, 40, Princess street 

E. Morgan, 73, U. Aberdyberthy st. 
D. Matthews, 55, Aberdyberthy st. 
David Morgan, Pier st, 

W. J. Matthias, Wassialst., 2copi 
Mrs. A. Morgau,81,Baptist Wellst, 
Eichard Morgan, Builder 
David Owen, 32, Singleton terrace 
John Prosser, 58, Miers st, 
Dr. Joseph Parry, Blodw^n Hoasq 
Mrs. E. Roberts, 16, Graig terrace 
Capt. J. Rees, Yernon street 
W. D. Rees, eto 

Conncillor Richards, High st.,2 copi 
Timothy Rees, 19, Ùnion street 
D. Richards, 91, Oxford street 
John Thomas, 30, Balaclaya st« 
Henry Thomas, 1,357, Neath road 
W. Rhys Thomas, 1, Temple street 
John Thomas, 26, Dillwyn street 
Mrs. E. Thomas, «39, Swan street 
Thomas Thomas, Manselton 
W. Thomas, 74, Aberdyberthy st. 
WiUiam Thomas, 31 . eto 
J. A.Thomas, Solr,, York st., 6 copi 
D. Thomas, 85, High street 
T. Thomas, 20, Swan street 
Samnel Treharne, Brynhyfryd 
l). Thomasi 62, Hafod street 



Digitized by 



Google 



878 



BHBSTB O'R TAmrSGBIFWTR. 



R. Thonuui, Pentre terrace 
J. Williams, Waanweu Bd. School 
William Williams, 36, Park terraoe 
Mrs.WUliams, 22. Aberdyberthy st. 
D.Wüliams, TwyByrodyii, Merthyr 
J. D. Williams, Solr., York street 
Bin Williams,d9,St.Helen'8 Avenne 
D. Williams, 3, Short street 
John Williams, 28, Windmill terr. 
Jotnah Williams, 20, Gorse Lane 
Miss J. Williams, 8, Cleveland terr. 

SOAB. 
Parch. F. Samnel, Uafod, 8 copi 

GLANDWR. 

Parch. R. Thomas 

W. Williams, Wem honse 

T. Freeman, J.P., Brynhyfryd 

J. Jones, eto 

Elias WiUiams, Sydney street 

Thomas Howell, Richard row 

David Richard, Trehame rd. 

John WiUiams, eto 

Llewelyn Josepb, eto 

John Johns, eto 

Josiah Jones. Mysydd rd. 

Aaron Mathews, eto 

Olirer Grey, eto 

T.Roberts SchoolmasterBrynhyfryd 

David Williams. eto 

Llewelvn Lleweiyn, eto 

John Davies, Byng terrace 

Moses Lewis, John st., Bryn 

William Maybery, eto 

George Jenkins, eto 

Henry Gething, Landore 

J. Thomas, Patnot road 

T. Davies, Bryn terrace 

J. G. Hnffhes, Cwm road 

David John, Wera road 

WiUiam Thomae, Siloh road 

William Evans, eto 

Samnel Tbomas, eto 

David Michael, Cwmlan terrace 

John Harris, Cwm rd. 

Thomas Davies, Vivian'8 town 

D. R. Knoyle, Russell st., Swansna 

John Wilhams, Henrietta street 

T. Richards, Bryn terrace, Bryn 

J.Knoyle, 24,Hamilton8t.,GlaDdwr 

CWMBWRLA. 

Parch. D. Jones 
J. Davies 
Ll. Williams 
W. Thomas 



J. Bevan 
E. Walters 
M. Jones 
W. Daniel 
M. Huzzey 
W, Clement 
G. Morgans 
J. Jones 
E. WiUiams 
E. Roberts 
W. Francis 
R. Davie8 
R. Rees 
J. Pendry 
J. Walters 
W. Samnel 

D. Pueh 

L. H. Morris 
J. R. Davie8 
P. Huzzey 

E. Daniel 
J. Harton 
W. Morgans 
J. Jones 

D. Jones 

J. Jones 

J. Davie8 

Mrs. M. Hopldns 

M Humphreys 

SEETTY, 

Parch. D. Owen Rees 
Nathaniel James, Cockett 
T. Clenzy, Clyne-wood 
T. Clenzy, jun., eto 
D. Hughes, Cae-Bank 
D. Anthony, Glan y-môr 
W. Jenkins, Dunvant 
J. Jenkin8, eto 
W. Jones, eto 

Jonathan Davies 
Thomas Jenldns, eto 
Morgan Walters, eto 
Wilfiam Jones, Cockett 
David Rees, eto 

Edward Griflaths, eto 
J. Roach, School Master 
D. Williams, Gardener 
J. Jones, Singleton 
Morgans, Grange Farm 
Thomas Watkins, Llanerch 
Mrs. Thomas, Parkyrhedyn 
Miss Jenldns 

„ Clenzy, 

„ Ellen Clenzy 

„ Jonesy Cockett 

„ Morgans 

„ Margaret Howella 



Digitized by 



Google 



EHESTE O'R TAlinrSÖRIFWYB. 



879 



Miss Margaret Hopkins 
„ MaryWilliams, Hendreyoelan 
f, Dayies 
„ Hannah Ayilliams 

PLASMARL. 

Farch. T. Dennis Jones 

,, T. Morrís, Dowlais 
D. R. Lewis, Grocer 
Reês Jones, Saddler 
John Rees, Saer 
John Thoiuas, Saer 
Joseph Edwards, RoU Tamer 
Dayid Morse 

W. Lewis, Grocer, Treforis 
Henry Dayies, Cromer hoose 
Daniel Roger 
John Jones, Printer 

TREFORIS. 

Parch. W. Emlyn Jones 
Dayid Dayis, J.P., Plas Cadwgan 
Richard Edwards, Morfydd house 
Thomas Hughes, Gharch square 
Dayid Jones, Beaufort terrace 
Oakley Walters, Castíe house 
J. S. Thomas, Woodfìeld street 
John Rees, líangyfeiach street 
ThomasWiUiams, Pleasant terrace 
William Thomas, Waun 
Dayid Morcom, Castle street 
John Howells, Beaufort terrace 
Eyan Jones, Walter's terrace 
Thomas Eyans, Dake street 
J. T, Dayies, eto 

Joseph Dayies, Banwell house 
John Jones, The Laurels 
Caleb Jenkins, eto 
GeorgeEüas, Llangyfelach street 
Griffith Thomas, eto 

John Thomas, eto 

Mrs Esther Thomas, Hen bont 
, , Elizabeth Morgan,Midland field 
Dayìd Thomas, Walter's terrace 
MiB, Jane Dayies, The Cross 
Thomas James, Market street 
I^yid Frands, Dnke street 
Parch. R. Cynon Lewis, 6 copi 

HOREB. 
Parch. Thomas Dayies, 6 copi 

CLYDAOH. 

Parch. E. Owen 
Prosser Morris 
Phillip Jenkin8 
W. John Thomas 



John Rees, Timber merchant 
William Williams 
Thomas Joseph 
Joseph Dayies 
D. D. Lloyd 
Eyan Maybery 
William Rees, Buildincs 
Thomas Dayies, Buildmgs 
Eyan Williams 
William Dayies, Down 
William Rees, Aberclydach 
John Rees, Penrhedyn 
Dayid Jones, (hyn.) 
Dayid Jones, (ieu.) 
Dayid Morgan 
Wilüam Gimblet 
Thomas Lewis 
Benjamin HiU 
Mrs. John HiU 
John Thomas, Gwemllwyn 

D. Dayies, Y.H., Plas, Morriston 
R. Mai-tin, Drynin\a, Llansamlet 
Dayid T. Richards, AUtwen 
Dayid Madock, Glais 
WiUiam Peregrine, eto 
Joseph Harding, eto 

W. Samuel, Ynyspenllwch, eto 

Thomas Dayies, eto 

Richard Richards, eto 

Dayid Jenkins, Ynyspenliwch, eto 

WiUiam Dummer, eto 

John F. Jones, eto 

Dayid Harrìes, eto 

John Rees, RoU Tumer, eto 

Henry John, eto 

James Dayies, eto 

John Dayies, TaUor, eto 

John Morgan, eto 

John Rees, eto 

John WilUams, AUtwen 

John Daniel, eto 

Daniel Dayies, eto 

Dayid James, eto 

WiUiam Maybery, Clydach 

Richard GwUym, eto 

Thomas Amoìd, Glanyrafon 

Eyan Rogers, Glais 

ABERTAWY. 
Parch. D, Jones, B.A. 

Tnoy law Mr. W, J. Ch/oUym 
(AUm Llynfell), 5, Cradoch street, 

Parch. D. Saundeis, D.D. 

„ E. James, Canaan 
J. Lewis, BeUeyue 

E. Jenkins, Walter's road 
W. S. Jones 



Digitized by 



Gpogle 



$80 



RHE8TB O'R TimrsaBIFWYB. 



Parcfa. S. Qriffith 

W. Williama, Argyle 

J. DaYÌes» 19, Bathur slréet 

J. DaYÌes, 8, Jeriche row 

T. Griffiths, Grooer, CwmUynfell 

D. Isaac, Gyfreithiwr 

Morgan Jodos, B.A. 

Morgan Jenkins, 40, Waterloo 

Micbael Mark, Cwmtwrch 

Jenkin Mark, Gẁaencaegnrwen 

T. PhilHps, Y.H. 

T. PhiUips, (ien.), Y.H. 

John Morrán, 24, Bethnal place 

B. Rees (Ëos Morlais) 

Abraham Bosser, Worcester place 

D. Williams (Deẃi), Sketty 

ABERDAB. 

EBENEZER. 

Pareh. J. GraWys Jones, Aberdat 
R. Wigley, 22,. Windsor st., 2 cöpi 

BILOA. 

Parch. D. Silyn Erans, Monk st. 
W. Morgan, Bntcher, eto 

Enstace Riehardsý Canon streët 
Rees £van8, Draper 
W. Parker j Scnlptor 
Michael Thomas, Contractbr 
Thomas Pbillips, Groeer 
John Evans, Eli^abeth street 
Evan Jones, Gadlys road 
Evan Jònes, Bnte street 
David Hnghee, Ynyslwyd 
John Howells, Draper, MiU street 
Griffith GriffithS) 64> Ynyslẁyd st. 
D. Jordan Smith, Albert stteet 
D. Evans. ColUer, Glan road 
D. M. RlchardSý 9, Gadlys terracéb 

LLWYDCÖED; 

Parch. W. S, Öà^ies, Uwýdcòed 
J. Griffith, Çàrk School 
J. PhiUips, Sarriet stréét 
W, Davies, Horeb terráce 
Jaoob Jones, Post OffiCé 
Morgan Jones» Ffarmíach 
Mrs, G. DáTÌès, Kingsbtiry place. 

OWMAMÁN. 

Pardi. Hí A. Daties Cwniaman 
John Jones, IncUne row 
Owen Grîffiŵs, etd 
Thomas Sanndèrs, Höwéll'ŵ irow 
WiUiam Eyans, Ámäfa strëët 
Richard Weék8, Biaéfaatûaníach 
Thomas Isaac, Glananian tOaa. 



CWMDAB 
Parch. D. Griffith, Cwmdar, 

CWMBAdH. 

Mr W. Reles, TaUor, 17,Victoria8t' 
Mon^an John, Rose Cottage 
L. WUUams, Sion terrace 
D. C. Jones, Yiptoria street 
Evan Morgan, Bridge street. 

MOUNTAIN ASË. 

Parch. T. Uewelyn 
David Evans, High street 
£van Evans, eto 
David Nicholsonj Oxíord street 
J. W. Jones, eto 

John Isaac, High street 
John Edwards, Se^raionr street 
Morgan Morgans, Woodland street 
WUUam Grimtlis, Awstio street 
W. H. WilUams, Allen street 
Richard Morgan, Jeârey street 
Henry Lewis, Seỳmonr street 
SamnelDavie8 . . 

David Davie§, 33, PhUlm street 

D. Thomas, Primrose Hiil. 

tìlRWAÜN. 

NBèO. 

Parch. J. R. WiUíamsi 2 copi. 

tABÉÍẀiOL; 

Parch. T. Èdmnnds 
John jones, Kendon Shop 

E. J. Evan8, Gtocer 
W. Sconrlìeld, Draper 
Themas PhiUips, Onilder 
D. DavieSí Gasworks. 

D, Jones, Draper, 9, HwrrieB street 

ABBETSTWÍÌ'IÌ. 

Parch. Jöb Blüés 
„ T. Pènrÿ . 
JüE^ans, Lat&à pláèéi 2 e^ 
Aldermap WmiWs ,„ ^ ^ , , 
W. Wmiàitis, M.A.Ì (H. M. Ŵ. l) 
W. Thomas, North.Parade 
T. Thomas, Gtëát Darkgate st. 
J. Daviesi Çhalybeate tenace. 

ABEEÖELE. 

Parch. E. T. Davies 

AMLWOH. 

Parch. T. Evans 

Mrs. Thomas, Mdäà têìrtaô». 



Digitized by 



Google 



BHBSTB 0*E TâNYSGBIPWYR. 



m 



ABERÖAVENNY. 
Parch. J. DaYÌes, Pandy. 

ABBETEIFI. 
Parch. T. J. Morrìs, 

ALLTŴÈN. 
Parch. R. Réès, Pötítardáẁe. 

ABEROEAYE. 

Parch.L. Jones, Ty*nycoed 

Mrs. Lewis 

S. Morgan, B.S. 

Morgan Price 

Mrs. Solah Thomas 

John Poweli 

Jolm Mathias 

How^ Mathias 

WiUiam Morgans, Penrhos 

James Janies 

Mrs. Gwenllian Hnghes 

W. Williatas 

Gwilsrm Dayies 

W. Watldns. 

ABEROAEN. 

B. Matthews, Islwyn honse 

D. Mathews, Bntcher, High street 

D. R, Jòhes, Celynen 

W. Thomas, LÌTerpodl hòuse 

D. Jones, Bailẁ&ÿ tertäce 

J. PhìUips, eto 

J. Lewìs, Wòodland terraoe 

AÈËELtiEFËNL 

Parch. L. M. Dayies 

W. Wiiliams 

BohertJones 

John Lewis, Fronlraith 

Daniel Dayiesỳ Ralgoed 

Thomas Joües, Garneddwen 

Bichard Jones, Aherangell. 

AËÊÈMAW. 
Parch. J. Gwynoro Üayîes 

ABEEHONDDU. 

fíaéÌL J. Morris, D.D, 
„ D. Bowlands, B.Â. 
yÿ Wt Oatwg DavieB 
„ Tndor Thomas. Llanwrtyd 
„ T. GriiBthj B.Á., Ystalfera 

*.***. ^' ^G^' Erwood 
D. Price, Pennorth. 



ABERGWAUN. 
Parch. W. M. Dayies, Fishgnard 

ABËBSYOHAN. 
W. H. Griffith, Draper 

ABERHOSAN. 

Parch. G. P. Thomas, Àberhoían 
B. J. Hnghes, Athraw Ysgol 

ABERAERON. 
Paroh.W. Eyans, AberaerOni ^cOpi 

AMANFORD. 
J. Dayies, Coinmeroehonse, lOoòpl 

BRYNTEG. 

Parch. J. Btepbens,Longhor, E.S.O* 
William Willìams, etò 
Thomas Dayies, èto 

John Jones, eto 

William Bógers, eto 

Thomas Protheiroe, cftb 
John Keily, eto 

John Bees, èto 

Danieí Boéers, eto 

Dayid Matnews, eto 

Dayìd Lewis, eto 

Edwin Ëyans, eto 

Henry Jones, eto 

Dayid Penry, eto 

Bees Penry, . eto 

Titns Jones, Post office, Gorsèihòli 
Dayid Lewis, Parkbach| eto 
£yan Dayies, Draper, etoi 

William Dayies, Mason, étò 
Bichard Thoinas, (^ocer, eto 
Thomas Williams, P.C, etó 
Dayid Jones, Bailway terrace, eto 
John Boberts, eto 

W. J. Bees, Goedbtidwen, etd 
Parch. W.Gibbon, Gowérton 

BLABNAU PFESTINIOG. 

FOUBOBOSSES. 

Parch. P. Hòwell 

W. Williams, Maentwrog 
John Cadwaladr 
J. T. WUliams 
Griffith Williams 
John Morgans 
Dayid WiUiams, Glasfryn 
Joseph Jones, Frondeg 
Thomas Penny 



Digitized by 



Google 



S82 



ItHESTB O'E TANYSGBlFWyJL 



BETHEL. 

P&roh. T. Lodwick, Festiniog 
R. Griffith, CynYal terrace 
F. Evan8, Station road 

BRYKBOWYDD. 

Paroh. W. Parri Huwa 
W. Jones, Glandon 

HYFRYDPA. 

Parch. DaTÌd Davie8, Hvfrydía 
Robert J. Williams, 164| Manod rd. 
Bneh Jonen, Penygarth|High street 
M. Williams, Tyddyngwyn terrace 
Griffith J. £vans, Trawsafon 
BobertD. William6,155,Manod road 
£. Jones, Penygarth, Manod road 
Robert Hnmphreys, eto 

Isaao J. £van8, Tanybwlch 
John Trevor, Congly wál 
John J. Jonee, Gameddwen 
Mi88 Ellen Edwards, Penrhos 

BETHEL (Arfoii). 

Jarret Roberts, Tynlon 
MorrisR. Thomas, Post office 
William Owen, Tre'rgof 
William Robinson, Penrhyn bach 
Huffh T. Hnghes, Gremlyn 
Richard Jones, Penrhyn oach 
Hneh Williams, Tre'rgof 
William W. Jones, Coral Inn 
Lewis Williams, Ddol 
David Jones, Tanyffordd 
Richard Owen, Tyddyn mawr 
Owen Williams, Blaenypark 
Robert Thomas, Tyddyn berth 
Parch. R. W.Griffith, Bethel, 2 gopi 

PORTDmORWIC. 

W. Davies, British school 
Joseph Thomas, eto 
David Evans, Dinorwic honse 
Henry R. Hnghes, PantafaUen 
Griffith Evans, AberpwU 

BLAENAU GWENT. 

H. Williams, Blaenan, Mon 
Herbert WilUams 
John LI. Jones 
Edmnnd Evans 
John Davies 
John BuBsell 
William Davies 
Thomas Richards 



BRITON FERRT. 
W. Hnnter, Y.H., 8 copi 

BARGOED. 

W. R. Jones, B.A., Pengam 

Jonathan Williams 

W. Prothero 

W. Davies» Poet offioe 

John Brown 

DavidMorgan 

Parch. W. Griffith 

BEAUMARIS. 

W. Hnghes, Draper 
E. Price Jones, Raglan honse 
£. Davison, Watchmaker 
£benezer Jones, Grocer 
Richard Stanley, Archway 
D. Lloyd, Green Bank, BaDgor 

BWLCHTOOYN. 
0. Griffith, Dencoch, Bwlchtocyn 

BETHLEHBM. 

W. Roberts, Glanbethlehem, 2 gopi 
Robert Evan8, Talybont 

BEREA, MON. 

Parch. J. G. Jones, Cana, Gaerwen 
Hngh Roberts, Nantgwag 
John Pritchard, Tymawr 

BRISTOL. 

D.J.Thomas, 12RadcUffehill,7oopi 
T.M.Picton,Waterloo yma,OUfton 

BRITHDIR. 

Parch. J. Walters 

R. Pnghe, Helygog 

Miss Roberts, Braichcennant 

J. B. Davies, British school 

BRYMBO. 

Parch. E. Davies, Brymbo 
John Davies, Lodge, Brymbo 

BRYNBERLiN. 

Parch. E, Lewi8, YeUndre R.S;0. 

David Jones, Trewem 

Miss EUenor James, Brynberian 

BANGOR. 

ProffiLewis, B.A., Indepen. CoUego 
D. M. Rees 



Digitized by 



Google 



RHESTR O'R TAHYSGRIFWYR. 



383 



Parch. D. Williams, Garth 

BBTHESDA. 

W.J. Parr^, Coetinor hall 
Llyfrgell Bethesda 

BODEDERN. 

Parch. D. Daniel 

H. Lewis, Llewelya Lodge 

T. Trefor Jones 

BONTNEWTDD. 

Parch. L. Williams, Bontnewydd 
W. Morris Jones 

BUENLET. 

Parch. T. K. Davies 
J. B. Pany 

BETNCETHIN. 

Parch. H. Einon Lewis 

„ EvanThomas(B.) 
Howell WiUiams 
Jenkyn Williams 
Isaac Mor^n 
Beniamin Ëdwards 
William Lewis 
Thomas Lewis 
GeorgeRees 
John Richards 
Morgan Jones 
Edmygydd o hono 



CyfaiU 

BIREENHEAD. 

Parch. H. Jones, Harland road 

M. Jones, Price street 

W. Jones, Conwy street 

T. Knowles, eto 

D. Williams, Brook street 

Cadben Roach, West Bank road 

M. H. Jones, Cyfreithiwr 

R. G. Williams, Clifton Crescent 

D. Lloyd, Hilton street 

W. Alltwen Wüliams 

I^ger Williams, Chapelhonse 

BURRT PORT. 
Parch. D. Evans, Burry Port R.S.O. 

BRTNTEG. 
Parch, E, R, Thomasi Brynteg 



BALA. 

J. Parry, Grocer, Bala, 2 copi 
Parch. T. T. PhiUips 

BWLOHNEWTDD. 

Parch. E. Lloyd, Bwlchnewydd 
J. OUver, Trallwm, eto 

BRTCHGOED. 

H. Price, Devynock, Brecon, 7 copi 
Mrs. Stephens, Brycbgoed 

CENDL. 

Parch. W. Griffith, Beanfort, Mon 

„ W. Miles, Brynmawr 
Gwüym PhiUips, Beanfort 
Thomas Watkm, Rassau 
Thomas Morris, > eto 
Caleb Lewis, eto 

John Jones, Holybush row 
W. Morris, Carmel town 
Joseph WiUiams, Railway terrace 
David JeDkin,' Beanfort ÖiU 
Aaenrìn Jones, Beanfort 
John Griffith, Sunuy Bank 
JohnDavies, Draper 
Parcb. J. V. Stephens, Beaufort 
W. Lewis, Farm, 3 copi 
Stephen Davìes 
Mrs. Jones, Rassau cottage 
Henry Parry, Rassau 
W. Harris, Beauiort Rose 

CAERPHILI. 
Parch. D. Richards, Caerphili 

CRUGTBAR. 
Parch. D. B. Richards, Crugybar 

CASNEWTDD. 

Parch. J. Griffith, Newport 
T. PhiUips, Püot 
J. Davies, eto 
R. Harries, Draper. 

CASTELLNEDD. 
Parch. T. Rhondda WüUams. 

MAESrRHAF. 

Parch. J. Roberts 
W. Rees, Clothier 
John Lewis, Mart 
John Mattbews, Green 
T. Rhys Pricei South Affiica 



Digitized by 



Google 



S84 



RH18TR 0*B TANTSOBIFWTB. 



T. R6M, Biiton Ferry road 
Bfrt. Thomas, Albert terraoe 

SOàB. 

Pareh. J. Edwards 
Henry Edwards 
£. D.Jones 
Mrs. Price» Neatb. 

SOIWBN. 

F^ynpli, D. LL Horgan, Soiwen 
„ Archddiacon Griffiths, Neath 
„ Lodwick Lewis, M.A. 
,, W. M. Morgan, Ystrad 

S. T Evans, Cyfreithiwr 

J. Bees, liwynbrwydran 

Lewis Jones, Sciwen 

W. Lewie» Cwrtybettws 

W. D. Lloyd, Rhos y Fcenhines 

W. Howell, Sciwen 

Edward Clement 

Williain Thomas, Sea Vlew 

John Phillips, Cwman 

Thomas Thomas, Bryntawe 

M. W. DaTÌesi Pantysgjrmog 

Dayid Davies, Cwmdn 

Herbert Lewis, Cwmda 

W. Lewis, Cwrtybettws 

W. Cook, ien., rentreff^non 

David Lloyd, Qaeen'8 Bow 

HELINOBYDDAN. 

Parch. B. Eyans, Melincryddan 
W. John, Caehir 
W. Jenkins, Maes Bnildings 
M. Hopkin, Wind street 

CBINEWYDD. 

Parch. D. Jones, New Qaay 
„ W. Griffith, Maesygroes 
„ £. C. Davies, Llanon 

CLEYELAND. 
John D. Lewis, Cleveland, Ohio 

CYNWYD. 
Parch. J. Pritchard, Dmid, Corwen 

CYDWELI. 

Parch. W. C. Jenkins, Kidwely 

W. Williams, Penygroes 

Mrs. A. Thomas, Grocer, Ijady st. 

„ J. Thomas, Tanlan 

„ Rnth Leyshon, Water street 
Miss H. Davies, Cüfeithy 

,y S, Harrìs, Gardde Isaf 



Miss Fraaeee Gower, Stodíwett 

„ Sarah Ann Jenldns, Rimsey 
W. Jones, Penllwynteg 

CAEBLLEON. 

Parch. Jonathan Evans, Dake st. 
Henry Jones, 94, Watei]^te Flags 
Henry Prioe, Cambrian view 
R.Roberts, 8 Grossvenor Park ro84 
Birs. Evans, Chester bonse 
T. Williams, 6, Northgate streel 

D. Thomas, Chichester street 
W. A. E. Evans, For«c^ street 
Edward Rosser, Saltney 
Charles Owen, City road 

E. Griffiths, 1, Northgsíe strset 
R. T. Richards, Mason street 

J. Anwyl, JabUi ter«, Sealand road 
Griffith Williams, Chester hoose 

CROESOSWALLT. 

Parch. J. Charles, Yictofi^ Parade 
Abram Davie8, Morda 
Joseph Evans, Brynhyfryd 
Ëdward Morgaú, BeiUbrice street 
l5avid Owens, Oak street 
John Griffiths, Post Offiee vard 
Thomas Davies, Red Meadows 
Miss Roberts, Willow stceet 
Thomas Jones, Willow street 
David Askin, Gas works 
John A. Wilíiams, Morda 
Ben Davies, Stadent 
John Evans, 20, Charch sh-eet 
navid Roberts, Lower Brook street 
Parch. J. P, Roberts, W. Minister 
Thomas Davies, 20, Chnrch street 
Miss E. M. Robetts, Willow street 
Rowland £vans, 20, Chorch street 
William Mills, 56, Castle street 
E. R. Jones, Glasgow hoase 
James Davies, 60, Park Avenae 
John Jones, 4, Chnrch street 
William J. Roberts, Bailey street 
R. Lloyd, Ysw., Glasgow hoase 
E. Davies, Bailder, Oak street 
Miss A. DavLes, eto 

Mrs. M. Davies, eto 

MÌBs M. Daviesy eto 

CAEBDYDD. 

EBSN£ZEB. 

Parẃ. J. Alan Roberts, B.D. 
Evan Jones, 20, Rowdon plaoe 
DavidEvans, Draper 
D. L. DavieS| 13, Ficton place 



Digitized by 



Google 



/ 



EHESTR Ü*R TANTSÖRIPWTE. 



385 



John Williams, Longcross street 
Thomas Morrìs, Gastle road 
Thomas Lovel, Agent 
Miss Martha Wil&ams 
David Howelis, Adam street 
David Griffiths, Albert Hotel 
Thomas G. Williams, Ironmonger 
Thomas Levshon, Agent 
Simon Stephens, Ciipton street 
£van Hngnes, Ship-chandler 
William Ëees, Stanfíeld honse 
Enoch Jones, 13, Rowdon place 
Evan Walters, 2, Partridge road 
John Thomas, Frederica street 
Mrs. Eees, Tredegar Hotel 

„ Llewelyn, 25, Edward street 
Ebenezer B. Gronon, 87, Elm st. 
Edward Thomas, Bnte street 

CATHAYS. 

Parch. 0. L. Roberts, 72 Crwys rd. 

G. Griffiths, Cardiflf 

T. Thomas, 19, Normand street 

W. Evans, 6, Flora street 

E. Bees, Bichard street 

J. Maliphant, 14, Bichard street 

D. J. Davies, Builder, Fanny street 

Beriah Gwynfe Evans,66,Miskin st. 

D,Tudor Evans,17,TheWalkCardifif 

B, Phillips, 12, Qneen street, 2 gopi 

CAERPTEDDIN. 

Parch. D. Evans, Carmarthen 

„ J. Wyndham Lewis 

„ Proff. Jones, M.A. 
B. 0. Evans, Myfyriwr 
D. M. Davies 
D. Phillips 
T. W. Jones 
S. Thomas 

D. Evans 
J. Williams 
B. Willìams 

CILOENIN. 

Parch. D. C. Davìes, Cilian Aeron 
„ Jenkvn Bees, eto 

E. Bees, Giynfaen, eto 

CWMAMAN. 

Parch. J. Towyn Jones 
Jenkin Jones, New Quarry 
T. Thomas, Camant 
Dr. Howell Bees, Tirbach 

CAEENARFON. 
Parch. £. H. £vans, D.D., 12 copi 



Parch. L1. B. Boberts 

W. Boberts, 39, Hîgh street, 6 copi 

CAERGTBI. 

Parch. H. M. Hughes 

„ O. B.Owen 
Josiah T. Griffith 
David Griffith 
B. Parry Davie8 
H. E. Fritchard 
Parch. W. Lloyd 

„ E. J. Evan8 

CHWILOG. 

Farch. D. S. Jones, Chwilog B.S.O. 
Evan Jones, Plas 
Ellis Wiliiam, Abereroh 
John Jones, Tanyfron 
Bobert Williams, Abererch 
Bobert Pierce, Madryn terrace 
J. Wiltiams, Bodalaw 
J. Jones, Crossing 

COITY. 
Parch.W.O.Evans,Bridgend, 7 copi 

CASTELLNEWYDD EMLYN 

Parch. 0. Thomas, Benlah, 2 copi 

E. H. Wilüams, N. P^ Bank 

Dr. Lloyd 

James Thomas, Grocer 

David Bees, Swan Inn 

Benjamin Lloyd, Cilwen 

Evan Griffiths, Sussex Honse 

Thomas James, Bryn 

H. M. Evans, Pencnwc 

Bees Jones, smith, Pentrecagal 

J. Thomas, contractor,nr. Llechryd 

Thomas Jones, Wliite Lion 

coedpoeth: 

Parch. T. E. Thomas 
Daniel Evans, Plas Buckley 
Benjamin Harrison, Grocer 
Edward Daniel, Wem Farm 
J. Price, Post Office, Minera 
Thomas WiJliams, Salem Cottage 
John Davies, Ty*nycoed 
John Edwards 
Isaac Boberts, Grocer 

CADLE. 
Parch. J. Davies, Cadle, Swansea 

CARNO. 
Parch. T. J* Bees, Camo, Mont. 



Digitized by 



Google 



886 



BHESTB 0*B TANTSGBIFWTB. 



OAPEL HELTG. 
Pftreh.T.Williâms, ChwUog,R.S.O. 

CEMAES, MON. 
Paroh. J. S« £vaii8, CAmaes 

OAERGWRLE. 

Pareh. J. M. Jonee, Wrexham 
Priee Bliehael 

CWMAFON, POET TALBOT. 

Pareh. J. Eyans, Sardis 

James D. Frosser 

£. JenltíDB (Ifan Afan) 

OATASAUQUA, PA. 

W. G. Lewis, 5 copi 

W. W. WilUamB, Coleg Trefeca 

COLWYN. 

Parch. W. K Jonee, Colwyn 
O. Williams, Shop, Old Coiwyn 
iBaaePrice 

DINBYCH. 

W. Hoberts, 69, Beacons HiU 

£dwinRoberts- 

MÌBB E. H. £UÌ8, Waterloo honse 

John Dayies, LoYe Lane 

James Green, High Street 

£dward £vans, Cntter 

T. M. Jones, Yale Street 

£. T. £vans, Grocer 

W. Roberts, 12, Park Street 

DYSERTH. 
T. Hnghes, Long Acre, Dyserth 

DINAS MAWDDWY. 

Parch. J. Hnghes 
Morris £van8, Post Office 
John Breese, Meirion Honse 

D0L6ELLAU. 

Parch. D. Griffith 

W. Hnghes, Printer 

Thomas Price, Coed 

Henry MUes, Grocer 

John Jones, Penclogwynan 

Hngh Qwen, Cnrrier 

David Jones, Carrier 

£. P. WUliams, Draper 

Gm£fydd Jones, Mount Pleasant 

Cadwi^Adr Lloyd, Bryn Uovm 



Griffith £van8, Draper 
Grìffith Pngh, Pen'raUt Cottage 
£dward Edwards, Saddler 
Richard Hnmphreys, Tamer 
£Uzabeth Jones, Pandy'rgader 
ThomasEvan8, Garthbleddyn 
Hngh Pngh, Wheelwright 
W. Hnghes, WaterWorks 

EGLWYSNEWYDD. 

Parch. D. G. Reee 

J. PhiUips 

£. M. Thomas 

Thomas Samnel 

W. Llewelyn 

Thomas Morgan, Waterford 

J. Thomas 

EBENEZEE. 

Parch. R. P. WUUams, 3 copi 
„ Isaac Jones, Maesydrêf 
0. G. Jones, Caecomiog 
D. Prosser, Penisa'r Waen 
G. Thomas, Board School 

POCHRIW. 

T. Thomas (Llallawg Llywel) 
Parch. James Jones, 4 copi 
T. Jones, Grocer 

FFALDYBRENIN. 

Parch. H. Jones, Ffaldybrenin 
J. Jones, Erw wen 

FOURCEOSSES. 
R. GrUfith, Fonrcrosses, PwllheU 

FORD. 
Parch. D. Jones, Wolfcastle, 2 copi 

6R0ESWEN. 

Parch. C. Tawelfryn Thomas 6 copi 
£. Thomas, Aberfawr 
T. Jenldns, Gwemydomen 

NANTGABW. 

Thomas Thomas, Ty'nywem 2 copi 

T. W. Thomas, M.R.C.S., Caerffili 

Joseph MiUward, Nantgarw 

T. Thomas^ Post Office 

J. Lewis, Brook Ck>ttage 

Isaac Thomas 

Daniel Thomas 

WìUiam Sahithiel 

£van Matthews, GlanUyn 

WlUiam Mòrgan 



Digitized by 



Google 



BHESTB 0*B TAHTSaBIFWTB. 



887 



Moees Eyans, Caedvni8 Farm 
D. Jonathao, Bwlcnyniaen 
John Williams, Craigyrallt 
David David, Tymaen 
John Jenldns, Nantganfi 

GLANDWE. 
Parch. 0. R. Owen, 6 copi 

HULL. 

Parch. H. Elyet LewÌ8,Avallon ho* 
„ E. C. Jones, Hope Street 
„ D. Tyssil Evans, Homsea 

HEBBON. 

Parch. J. T. Phülips, 6 copi 

LLANBLLI. 

CAPBL ALS. 

Parch. T. Johns, 10, Greenfield ter. 
Samnel Edwards, ^on Bow 
H. Thomas, 18, Station Road 
B. Williams, Wem Road 
• J. Thomas, 2, Andrew Street 
J. Nicholas, 4, Pleasant Row 
W. Williams, 10, Marble Haii Bd. 
W. Jones, Ty'rwaen, Drostre Boad 
D. Harries, Stafford honse 
W. Davies, Cilsaig Bow, Dafen 
Seth Jonea, Marble Hall Boad 
Davìd Bees, Pottery Street 
D. Harries, 30, Dillwvn Street 
J. V. Morgan, 16, Pemberton St. 
T. Hopldns, 22, Marble Hall Boad 
Marv Bees, nr. Llanelly Cemetery 
J. Thomas, 13, Ann Street 
J. Marks, Prospect place 
D. Evans, Bradford Honse 
T. G. Davies, 39, Stepney Place 
D. Hopldns, Potf^ery place 
James Davies, SotUh WoUea Press 
W. Thomas, 4, Prospect piace 
D. Williams, 26, Long row 
D. Davies, 9, Water street 
Davìd Eyans, 1, Bigyn road 
W. Evans, Grocer, Kalph street 
D. Marsfaall, 84, DUlwyn street 
Henry Rees, St. George 
T. Francis, 2, Tonnel road 
Grìlfith Jones, 77, Ann street 

D. Owen, 60, Marble Hall road 
J. Bowen, 31, Marble Hall road 
W. Williams, 22, Inkerman street 

E. Thomas, 20, Pemberton street 
J. Isaac, 6, Long row 

W. John Lewis, 1, Dolan 



M. Bees, Bose Hill, Swansea road 

J. Davies, 63, Ann street 

J. Davies (Ifor Wyn), 72, Ann st. 

Henry lUchard, Pottery street 

Elias David, 12, Wera road 

£. Davie8, Grocer, 19, Swansea rd. 

B. Jenldns, 87, Dillwyn st. 

J. WiUiams, junr., Marble Hall 

John Evans, Pcnygaer 

D. Thomas, U, Marble Hall road 

J. Nicholas, Chemist, Stepney st. 

D. Samuel, 18, Marble Hall road 

B. Evans, Liverpool Honse 

T. D. Jones, MarbleHaU road 

W. Jenkins, Andrew street 

J. Davies, 11, Colambia road 

W. Thomas, 3, Greenfield Place 

G. Jenldns, öO, Wem rd. 

J. Edwards, 6, Tonnel rd. 

W. Harriee, 39, Stepney place 

Ellis Evans, Glo'ster hoose 

Edward Edwards, 13, Ann street 

Henry Jâmes, Glanmor road 

John Clement, 9, Greenfield terrace 

B. R. Rees, Yanghan street, 6 copi 

SILOA. 

Parch. T. Davie8 

DOOKS. 

Parch. D. Lewis 
D. Thomas, Salamanca road 
T. Thomas, New street 
J. Davies, Globe terrace 
W. Morgan, Clifife terrace 

TABEBNACL. 

Parch. D. Wynne Evans 

Fred Griffith 

Thomas Hngh 

J. Nicholas 

Thomas Davîes 

John Daniel 

James Davies (AlaWiMeudwy) 

Henry Jones 

William Davies 

Evan Thomas 

MissPhiUips 

SOAB. 

Parch. W. T. Davies 
Thomas Mainwaring 
Thomas Morgan 
Daniel Phillips 
Thomas Lewis 
David Thomas 
Mathew Francis 



Digitized by 



Google 



BHBSTB 0*R TANTSÖBIFWYfi. 



LLOro STBBET. 

Sarouel Williams, Salamanca road 
William James, Cilaffwya 
Jeremiah Williams, Greenfield ter. 
Joeeph WUliams, Lakefield 
Lewis Williams, Dillwyn street 
James A. Jones, M.D., Castle hill 
David John, Waterloo street 
Cadben J. Samnel, Gtoring road 
Thomas Hnghes 
John John, Prospect Piace 
J)ayid Eyans, Dulwyn street 
Samuel Wiliiams, St. David street 
David Griffiths, Monnt Pleasant 
David Jones, Prospeet place 
John James, Cilagwyn 
Samuel Jones, Tymeiin 

LLANWRDA. 

Parch. T. Thomas, Llangadog 

J. Davies, Plasywenallt, Llanwrda 

J. Jones, Cilfifera 

J. Davies, Tyllwyd 

D. Rees, Pwllagdda 

T. Wüliams, Nantyrhogfa 

£van Davies, Hafod 

Benjamin Dayies, Graig 

LLANGADOG. 
T. J. Thomas, Gwynfe Cottage 

LLANON. 
Parch. E. H. Davies 

LLANEECHTMBDD. 
0. Hnghes, Penybryn 

LLANSAWEL. 
Parch. James Morris 

LLANGIWC. 
Parch. J. Jones 

LLANGYNIDE. 
Parch. D. Thomas 

LLANCAIACH. 
J. Llewelyn, 4 copi 

LLANWRTYD. 

Parch. R James 

W. Bowen 

D. Bowland, Gay Board School 



LLANON. 
Alban Lloyd, Âdsolwen 

LLANFYLLIN. 

Parcb. J. Hywel Parry 

C. R. Jones, Y.H. 

Ellis Roberts, Cyf reithiwr 
J. Pentyrch Williams 
Thomas Moigan 
T. A. Jones, Thellmon 
Mrs. Roberts, Rhosfawr 
Miss Jones, Bachie 

LLANDYSSILIO A BETH- 
ESDA. 

Parcb. J. R. Thomas, Narberth 

W. James, Y.H.. Penllwyn house 

W. Jones, LlanfaJlteg hoose 

W. Evans, Trefelen 

J. Williams, Llandre 

Dr. Lewis, Pencnwc 

J. HoweU, Bryndysil 

W. Thomas, anctioneer 

T. Pbdllips, draper, Llandysilio 

J. Adams, Glantaf isaf 

J. James^ Lodston 

Mrs. Mary Evans, Clynderwen 

LLANFAIR CAEREINION. 

Hngh Davies, Melinyddol, Llanfair 

LLANSTEPHAN. 

Parch. D. Thomas, Llanybri, 2copi 

D. B. Thomas, Llanstephan 
W. Williams, Bank Vma 

W. Williams, factory, Llangan 
D. Griffith 
T. Lloyd 

LLANGYNIDR. 
Parch. D. Thomas, Llyngynidr 

LLANSANTFFRAID. 
Parch. T. Hnghes, 3 copi 

LLITHFAEN. 

Parch. J. Davies, Llithfaen 
R. Griffith, Fourcrosses 
Griffith Roberts, eto 
William Davies, Llithf aen 
John Owens, eto 

LLANIDLOES. 

Parch. J. Silin Jones 
Pryce Davies. 



Digitized by 



Google 



BHESTB 0*R TANYSOBIFWTB^ 



889 



Grìffith Jones 
John Prìce 
Richard Owen 
Charìes Benhow 
Thomas Hnmphreys 

LLANFAIE. 

Parch. T. Thomss, Lanipeter, 6 copi 

LLANDTSÜL. 

Parch. T. P. PhiUips 

LLANSADWRN a HERMON. 

W. Auhrey, Llansadwrn 
J. Bevan, schoolmaster, eto 

D. Towy Evans, Wem, eto 

W. Ll.Williams, B.CoUege, Oxford 

MÌBS S. A. Williams, Llansadwm 

Mrs. E. M. Bowen, eto 

J. Perkins, Dolaugleision, Llandilo 

J. Harrìes, Maerdy, Taliaris 

M. WiUiams, Down farm,ManordUo 

J. Jones, Llansawel, LlandUo 

E. WUliams, Glanmarlais 
Parch. D. Bowen, Hermon 

D. Prìce, Ffynongareg, Llansadwm 
Parch. £. A. Jones, ManordUo 

LIBANUSaCHWMCAMLAIS 

Parch. R. W. Rees 
Stephen Evans, Pontestyll 
D. W. GwUhm 

D. WiUiams, Dolgoed 
B. Evans, Los^ed 

G. Grìffiths, Libanns 
R. WilUams, Llwyniago 
J. Thomas, Tymawr 

E. Jones, Gwilymllwyd 
J. WUüams, Losged 

E. Thomas, The Schooi 
Libanns Lending Lihrary 
Mrs. Rees, Cefnrynian 

D. Evans, Cwmcamlais isaf 
J. Jones, Cwmcamlais nchaf 
PhU. WiUiams, Blaencamlais fawr 
R Prìce, Blaencamlais fach 

E. Thomas, Blaencamlais 
T. Evans, Noyadd 

M. Thomas, The MUl 
J. James, Gwemfigyn 
T. Evans, Pantgilgatwr 
Rees WUliams, Losged 
Rees Watfcins, Rhiwgoch 

LLANDILO. 

TABERNACL. 
Parch. WiUiam Dayies 



J. Powell, Caregcenen 
J. Penry, TirmaMn: 
Morgan Davies, New road, 2 copi 
WUGam Stephen, George HUl 
Griffith Jones, prìnter 
WiUiam James, Caregcegin 
David Stephen, Grove honse 
John Thomas, Cwra canol 
David Griffiths, Pantyfiynon 
Isaac Thomas, Tygwyne 
John Cobner, GeUangoth 
WUUam Jones, Glancenen 
Thomas Davies, Cenen terrace 
Benjamin Griffiths, Ffûrìach 
David Jones, Towy terrace 
Evan Grìffiths. tanner 
Mrs. Davies, Towy Villa 
David Evans, Torbay 
T. Edwards f lorwerth) 
W. Thomas, Corner house 
D. P. Davies, Ironmonger 
Griffith WiUiams, Bank 
Henry Thomas, TraUwm 
Thomas Jones, New road 
Isaac Jones, eto 

D. M. Davies, eto 
T. Thomas, eto 

David Evans, Gelly 
WUliam Rees, Merdy bach 
W. R. Jones, Myrdmn hoose 
T. WiUiams, Newfonndland Villa 
Thomas Lewis, Factorv 
Dayid Evan8, Ffairfacn farm 
John WUliams, Felin tregib 
Caleb Thomas, Towy terrace 
Joseph Davies, Tirlan 
David Edwards, Park lane 
Hardinc AUen, Gatham 
D. W. Jones, Post Office, 3 copi 

LLANUWCHLLYN. 

Parch. D. Roberts 
John Roberts, Buarthmeini 
Thomas WiUiams, Llwyncadi 
Thomas Evans, Prysmawr 
Thomas Davies, Glantegid 
L. J. Davies, Post Office 
Edward Richards, Pentref 

LLANGEPNI. 
Parch. H. S. Jones 

LIMA, 0., AMERICA. 
T. H. Jones, 1216 Box, 2 gopi 

LLANTRISANT. 
Parch. W. C. Davie8, 6 copi 



Digitized by 



Google 



m 



RHEÔTR 0*B TANYSÖBirWYB. 



LLANAETH. 

Paroh. J. M. Prytherch 

„ D. S. Jones, Porth 
K Beynon, Pencwm 
T. A. Jones, Alma 
E. T. Walters, The Poplars 
G. LL Dayies 
D. Davies, Poplar Cottafçe 
G. J. C. Thomas, Garth Villa 
Mr. Thoma8,:Meirion house 
Miss M. Jones, Monnt Pleasant 
Cadben Thomas, Cwmcylili 

„ Bees, LlaÌD, Llanon 
T. Owon James, Omia Villa 

LLANBRTNMAIR. 

Thomas Thomas, British School 
Hichard Williams, Hendre 
Manrice Jones, Winllan 
David Evans, Coedglyniaen 
Robert Francis, Llwynaere 
Rufns Owen, Trefolwem Mill 
Demetrins J. Owen, eto 
John Lloyd, Glyndwr 
William Peate, Winllan 
John Edwards, Post Offîce 
Mrs, Hnghes, Coedcae 

LLANGWM. 
Parch. H. EUis 

LLANDEGLA. 

Parch. S. Evan8 

D. Hoberts, Tailor & Draper 

LLANHILETH. 
Parch. J. R. Williams 

LLANSAWEL. 
Parch. James^Morgan 

LLUNDAIN. 

H.Richard8, A.S.,22,Boltopgard,ens 
[6copi 
' J.S.Thomas, 72,St.Panl,Churchyà. 

BORO'. 

D.D. John*s,31, St. Margaret Court, 

[High street 
Miss Lloyd, Boro* 

„ Thomas 
Mrs. Jones 



J. Daniel 
D. Davie8 
J. Davies 
Edwards 
D. L. Evans 
J. Evans 
W. R. Evans 
J. Hamer 
T. Hamer 
D. James 
D. R. Jones 

D. T. Jones 
W. Powell 

E. Rees 
Rowlands 
R. Wood 

BADNOB STBEET. 

Isaac Williams, Eensington 
John Edwards, Fulham 
WiIIiam Davies, Battersea 
Thos. Jones, Hammersmith 
Mrs. Williams, Clapham 
Walters, Chelsea 
Jenkin A. Davies, eto 
Watkin WiUiams, Knightshridge 
T. PhiUips Evans, eto 

W. Rees, Kensington 

FETTEB LÂNE. 

Parch. Owen Evan8, D.D. 
Miss H. Thomas, Lower Clçf^n 
David Williams, Pentonville 
Thomas Davie8, Park Walk 
William Lloyd, Kilhum 
Edward Jones, Old Ford 
Beniamin Rees, Aldersgate s^reet 
William Williams, Islington 
Evan Vaugh»i, City Road 
Mrs. Richards, Aldersgate street 
„ Davies, Falcon s^uare 
„ Jenkin8, Little B4tain 
Jenkins, Ivy Lane 
T. Pierce, Bury street 
W. E. Roberts, Cambridge Heath 
John Morris, PentonvilIe 
W. Roberts, Horeb Place, Strand 
R. Jones, Upper Ashley Street 
Evan Griffith, Chelsea, 2 copi 
Mrs. Davies, Holloway 
S. M. Davies, 449, Hackney road 
Caleb S. Griffith, Islington 
D. Thomas, Upper st., tsliiigton 
David Thomas, 148, City ]?oad 
W. Davies, Union square, Borough 
H. Davie8, 20, Milman street 
Benjamin Davies, 3, Well street 
J. D. WiUiams, 3, WeU street 



Digitized by 



Google 



EHBSTR O'B TANYSöRIFWYR. 



891 



W. E. Harris, Maryst., Treídraeth 
W. Morgan, Heolycapel,Pontypridd 
R. S. Roberts, Glapham Ck)miiion 
Thomas MatMas, Hatton Garden 
Watkin Jones, 71, Lisson Giove 
R. Roberts, 2, Roden st., HoUoway 
David Jones, Pentonville 
R. Jones, 2, Harconrtter., Brockley 
D. R. Davies, 57, Bedford Row 

LIVEEPOOL. 

TABERNA.CL. 

T. Askin, 13, Northumberland ter. 
T. Davies, 53, Seaeombe street 
B. Davie8, 19, Rokely st. 
W. Edwards, 110, Thulmer rd. 
H. Evans, 33, Hutchinson st. 

A. Evans, 44, Albany rd. 

J. Morris, 212, Brownlow hiU 

J. H. PhiUip, 61, Rockfield rd. 

0. Jones, 121, London rd. 

R. WiUiams, 273, Breck rd. 

J. Thomas, 18, Eaton place 

J. Thomas, 25, Breck rd. 

Jane WUUams, 63, Hope st. 

Elizabeth Hughes, 91, yauxhaU rd. 

David Jones, 10, London rd. 

R. Wüliams, 82, Kirkdale rd. 

D. T. Jones, 20, Sealy st. 

W. Pierce, Csmon st. 

W. H. WiUiams, 121, London rd. 

H. Matthews, 35, Hutchinson st. 

D. Roberts, 191, Queen's rd. 

S. Lloyd, 25, Breck rd. 

G. J. Stephen, 84, Anfield rd. 

W. 0. Thomas, 17, Belmont Drive 

T. Owen, 7, Richmond terr. 

J. Thomas, 26, St. Domingo Gro. 

W. Jones, 11, Gannock st. 

Mrs. Jones, 61. Everton Brow 

Mrs. Jones, 7, York YiUa 

£vaQ Morgan, 108, Holt rd. 

GREAT MERSEY 8TREET. 

Parch. W. Roberts 

James Kirkham (lago Tegai) 

MARSH LAKE. 

£.RobertA,54,Northumberland terr. 
H. Pany, 25, Cranworth st. 
Parch. G. ElUs, M.A., Bootle 

PARE ROÀD. 

Parch. D. M. Jenkins 

B. Davie8, 1, GlaribeU st. 
£. Hughes, 40, Yoelas st. 
W. J. Thomasy 42, Dovey st. 



J. Wüliams, 22, Alwyn st. 
P. L. Hughes, 415, MiU st. 
D. Davies, 9, Aspen Grove 

D. Jones, 198, High park st. 

E. P. Pugh, 16, Thackeray st. 
J. Roberts, 4, Admiral st. 

E. Roberts, 114, Up hiU st. 

R. E. Owen, 21, Berkeley st. 

Miss Griffiths, 5,Sandringham drive 

Mi%s E. WUUams 

J. Davies, 9, Aspen Grove 

W. Jones, 28, Hemans st 

MERTHTR TYDFIL. 

Joseph WUliams, TystaWDydd 

SOÁR. 

T. WiUiams, Y.H., 7 copi 
D. WiUiams, grocer 
J. WilUaras, buUder 
D. Beynon, Brecon road 
J. Sibbering 
John Crobe 

YNYSGAU. 

Parch. P. W. Hough, Merthyr 
T. Thomas, Albert'street 
D. D. WiUiams, Olara house 
J. Powell, WeUington street 
W. Poweíl, High street 

D. L. Jones, Grawen 

E. Owen, Bridgefield 

SALEM. 

Parch. D. G. Williams, Salem 

CEFNCOEDCYMER. 

Parch. R. Griffith, Cefn 
V J. H. Davies. Hen dy cwrdd 

MACHYNLLETH. 

Parch. Josiah Jones, Machynlleth 

MOELFRO. 
Parch. W. V. Davies, Moelíro 

MARSH. 
Parch. J. Lloyd James, Marsh 

MANCHESTEE. 

Parch. R Roberts, 67, Heywoodst. 

" D. John, Plymouth grove 
John Jones 
W. H. Evans. 145, Duke street 

MAENTWEOG. 
J. R. Jones (GeraUt) 



Digitized by 



Google 



EHBSTB O'E TANYSGEIFWyR. 



MABNCLOOHOG. 

Paroh. D. Williams, Maenclochog 
D. B. Hughes, C.M. 
W. Melcluor, LlandUo 

NARBERTH. 
Parch. L. James, Penyhanlc 

NANTGLYN. 
Parch. D. D. Richards, Nantglyn 

NEYLAND. 
Parch. W. Powell, Neyland 

NELSON. 
Parch. J. £vans, Nelson 

MAESTEG. 

BOAB. 

Parch. J. Jones 

William Rees, Grocer, Gamlwyd 

T. R Thomas, Alfred st. 

WiUiam Thomas, Garth 

J. Yanghan, Grocer 

J. Wiiüams, Tygwyn 

Jenkin Eyans, Manager 

Zechariah Jenkins, Overman 

W. Wüliams (Gwüym Taf) 

D. Rees, Engineer 

D. Williams, Finer 
J. Roderick, Collier 

E. Davie8, Alfred st. 
E. Williams, Grocer 

Mrs. WiUiaras, Llynvi Lodge 
Mibs Sannders, Alfred st. 
John Peregrine 
George Daviee, Draper 
Roderick Williams 
David Thomas 
David Jones 

CARMEL. 

Parch. W. R. Bowen 
W. Hunter 
W. Hopkin 

D. Davies, Llwydarth Villa 

E. Richards, Grocer 
Jenldn Jones, Maesteg Farm 

CYMER, MAESTEG. 
D. Lloyd 

M^NYDDISLWYN. 
Parch. J. Jones 



T. Rees, New Bridge 

J. Davies, Heolddn 

H. Williams, Twyn Cott^ 

H Prothero, Ty Fry 

T. Williams, Cwmdows 

T. Coslett, Taillwydion 

T. Lawrence, Tredegar Junction 

T. Lewis, Islwyn Cottage 

MAESYCWMWR. 

Parch. T. J. Hnghes 
W. Jeremiah, New Yoik 
T. Thomas, Gwema hoose 

-NEW YORK. 

J. D. Evans, 62, West 119 st 
Parch. Idrys Jones, B.D. 

NEWMAREET. 

Parch. S. Thomas 

PENRHIWCEIBR. 

Parcb. R. Thomas 

J. P. Davie8 

IÛ.Davies 

WUliam Price 

William Thomas, Eng. terrace 

Thomas Harris 

William Isaac 

John Bevan 

Frederick Thomas 

Daniel Harris 

Rees Davie8 

Evan Davies 

William Lewis, Co-op. stores 

Herbert Thomas 

Evan Morris, grocer 

Mrs. Thomas, Cynon cottage 

John Davies "^ 

Daniel Thomas 

Evan James 

Thomas John Harris 

Gomer Harris 

William Davies 

John Jones, Undermanager 

Rees Richards - 

Caleb Jenkins, Miskin 

Mrs. Leyshon, Miskin Inn 

Ll. Llewelyn, Colliery manager 

Richard Owen 

Hngh Roberts 

WiUiam Mainwaring 

Morris Owen 

HenryEynon, grocer 

W. Bevan, manager, Ynysybwl 

James Evans, engineer, Ynysybwl 

Morgan Morgans, fireman 

Leonard Thomas, Railway ter. 



Digitized by 



Google 



EHESTR o'R TANYSGRIFWYR. 



393 



PENTIR. 
H. H. Owen, Rhiwlas, 3 copi. 

PORTMADOO. 
Parch. D. Glanant Davies 
R* Mc'Lean, Paragon 
W. H. Evans, High street 
Cadben Thomas Jones 
M. 0. Morris, drnggist 
Eichard Thomas 
Cadben Morris Jones 
John Ëllis 

John Roberts, Steam mills 
John Wiiliaws, 40 Snowdon st. 
W. Timothy, Madoc st. 
Rees Davies, Cornhill ^ 
H. Roberts, Tuhwnt i'r bwlch 
W. E. Morris, mercbant 
Mrs. Jones, AIexander 
Miss Morris. Bank place 
T. Jones, {Cynhaiarn) 
Cadben Joseph Roberts 
R. Williams {Beuno) 
John Jones, Temperance 
D. Roberts, grocer 
Thomas Newell, High st. 

Y CAPEL COFFADWRIAETHOL. 
Bugh Davie8, Comhill 
Miss Griffith, Board school 
Ellis Griffith, Red Lion 
David Griffith, Oakley wharf 
Parch. H. Ivor Jones 
John Jones, Garth terrace 
John Owen Jones, Emporium 
Lewis Jones Lewis, Lombard st. 
Dr. W. Jones Morris, Bank place 
Richard Owen, Farm yard 
Owen Pritchard, East avenue 
Cadben David Richards, High st. 
John Roberts, Percy house 
William Williams, Eifion house 
Robert Wiliiams, High st. 
Evan Williamí», Tanner ter. 
David Williams, Slate works 
Owen Williams, Chapel st. 
0. H. Jones, Bank place 

BORTH. 
Parch. W. Ross Hughes 

PENTBONTAROGWY. 
Parch. W. Oscar Owen 
W. David 
E. Llewelyn 
J. Cook 
W. Stradling 
David Thomas 
E. T. Evans 



W. Edwards 
D. Lewis 
Rees Jones 
W. C. Thomas 
John Thomas 
Mrs. C. Rees 
Miss J. Phillips 

PENMAIN. 
Parch. R. Evans 
J. Edmund, Pentre'rgroes 
T. John, Aberbig 

PENBRE. 
Parch. J. Rogers, Avenue villa 

„ S. H. Rees, Pemberton avenue 
Edward Jones, Pencoed road 
Asael Davies, Silver row 
Isaac Rees, Pistyll bach 
David Griffiths, Mountain 
Thomas Davies, Dyfatty 
David Howells, eto 
Thomas Hugh, New st. 
David Hugh, Morgans row 
John Davies, Gorse 
Henry Griffiths, Pantycelyn 
John Rees, Dolau row 
David Richards, eto 

PENY6R0ES. 
Parch. J. Machreth Rees, 6 copi 

PENRHIW6ALED. 
Parch. T. R. Davies, Arfryn 

PHILADEEPHIA. 

Parch. T. W. Morgans, 2 gopi 

PONTYPOOL. 

Parch. J. Thomas, 6 copi 

PONTARDAWE. 

Thomas James, Holly street, 4 copi 

Thomas Thomas 

David Lewis, grocer 

Richard Davies, draper 

Benjamin Williams 

W. Jones, grocer, Ynysmudw 

W. Williamsj potter 

W. Mainwaring 

PONTYÖOF. 

Alfred Jones, grocer, Ebbw vale 
John Evans, eto 
David Davies, builder, Cardiíf 
W. Lewis, Cantref farm 
Miss Seys Lewis, Ebbw Vale 



Digitized by 



Google 



894 



RHESTR 0*R TANYSGRIFWyR. 



PONTLLANFRAITH. 
David Beddoe 

PENYBONTFAWR. 
Parch. W. L. Evan8 
T. C. Roberte, Rhosfawr 
W. Ll. Roberts, Penyceunant 
Edward Evan8 
Edward Jones 

Thomas Watkins, Llangynog 
John Meredith, eto 
John Watlcins, Park isaf 
D. Jones, draper, Llanrhaiadr 
Miss Anne Maria Willianis 

PWLLHELI. 
Parch. Owen Jones, 7 copi 

PONTARDULAIS. 
H. Griffith, Bryn cottage, 14 copi 

PENYCLAWDD. 
Parch. J. Ll. Jones 

PRESHENLLE. 
Parch. W. E. Hughes 

PONTYPRIDD. 
Parch. W. I. Morris 
Edward Williams 
Mrs. Mary Pryse 
Mrs. Margaret John 
D. WiUiams 
Taliesin Lloyd 
Stephen Davies 
Philemon Thomas 
Thomas \yalters 
John Üavies 
WiUiam Williams 

RHONDDA. 

TON YSTRAD. 
Parch. M. C. Moitìs 
T. Thomas, Foundry 
Parch. J. W. Thomas, Ebb>v Vale 
D. S. Thomas, Bazaar 
T. Davies, 18, Whitefieldst., 3copi 
A. Thomas, Manager 
J. Davies, Ayron house 
R. Lloyd, grocer 
J. Thomas, Whitefield street 
T. Peregrine, Gelli road 

TREHAFOD. 
Parch. J. WiUiams 
D. Davies, Graigwen 
Enoch Jones, eto 
T. WiUiams, overman 

LLWYNPIA. 
Parch. T. G. Jenkyn, 2 gop^ 

D. Jones, R.O. 

E. Hughes, draper 



B. Davies 

T. Jones, C.M. 

Miss E. Thomas, C.M. 

BODRINaALLT. 
Parch. J. T. Evans 
Rees Llewellyn 
Thomas Thomas 
Thomas Harries 
David Lloyd 
John Evans, 2 gopi 
John Morgan 

D. Jones, 78, William st. 

TREHERBERT. 
Parch. J. Jlees 
Thomas Jones, Treorci 
Daniel J. Josiah 
David Jones, builder 

E. Davies. butcher 

TÍNBWYDD. 
Parch. M. Jones 
Mrs. Morgan, Tynewydd farra 
W. Jeífreys, eto 
J. David, Blaenrhondda 
W. O. Lewis, Tynewydd 
M. Davies, overman 

TYLORSTOWN. 
rarch. O. H. Hughes 
J. E. Jones, Shop 
D. Smith 

W. Davies, East road 
D. Morgan, Board school 

TREWILLIAM. 
Parch. H. P. Jeukins 
Henry Davies, Peny^raig road 
W. Rees, Wernyresgid 
T. R. Thomas, grocer 
James Williams, Penrhiwfer 
W. Richards, Dînas 
H. P. Watkins, draper 

BLAENLLECHAU. 
Parch. J. Jones 

TREORCI. 
Parch. W. Morris, Noddfa 
D. Morgan, grocer 
W. Phiîlips, eto 
T. Lewis, draper 
D. Davies, butcher 

D. Jones, corn agent 
T. George, builder 
G. Evans, sculptor 

E. S. Morgan, agent 

D. Evans, schools 

E. D. Price, Cemetery 
Evan Brunt, Bute st. 

J. Richards, Cofíee tavem 
Evan Jones, Dumfries st. 
T. Jacob, smith 



Digitized by 



Google 



RHESTR O'R TANYSGRIFWm 



395 



J. Griffiths, grocer 

R. Treoscive, Herbert st. 

E. Howells, Great house 

FBRNDALB. 
D. Dayies, bookseller 
Dayid James 
Eyan Thomas, grocer 
JeDkin Mereditn, manager 

EHONDDA. 

Trwy law Mr, S. D, Boberts, 
A dareTerrace, Trea law, Pontypridd» 
Parch. E. Richards, Tonypandy 
D. WiUiams, builder, eto 
Jaraes Morgan, builder, eto 
D. W. Dayies, J. P., Ffrwd villa, eto 
J. Lloyd, Dunrayen street, eto 
I. Prothero, grocer, eto 

D. Evans, Manchester house, eto 
William Dayies, eto 

E. Morris, Co-operatiye stores, eto 
Jonah Hoẁells, eto 

W. WiUiams, Waun shop, eto 
Enoch Jenldns, 5, Court street, eto 
Dayid Williams, eto 

Edmund Howells, Cross street, eto 
Thomas Eyans, Bryntawel eto 
Dayid Dayies, eto 

Iioderìck Dayies, eto 

J. W. Jones, Penygraig school, eto 
James Eyans, Rhys street, Trealaw 
8. D. Roberts, eto 

John Dayies, eto 

D. J. Rees, Brithweunydd road, eto 
Mrs. Jenkins, Trealaw rOad, eto 
„ Williams, Pleasant yiew, eto 
„ H. Dayies, Miskin road, eto 
„ E. Dayies, eto 

John Elias, Mìskin road, eto 
J. W. Jones, MaesyffynoD, eto 
Parch. J. Humphreys, Porth 
Thomas Eyans, John street, eto 
John Williams, Woodfield ter., eto 
Isaac Jones, eto 

John Treharne, eto 

l6aac Thomas, eto 

M. Williams, Woodfield place, eto 
D. & J. Eyans, drapers, eto 

D. Eyans, Emlyn house, eto 

E. Thomas, Cliiton house, eto 
D. Dayies, eto 
D. W. Uoyd, draper, eto 
W. J. Shelby. eto 
J. James, Pontypridd road, eto 

D, S. Eyans, High st.,Cymer, 3copi 
D. Jenkin, eto 

R. J. Roberts, butcher, eto 
Jno. Lewis, High street, eto 



T. James, Glynfach road, Cymer 
J. Thomas, Argyle street, eto 
J. £vans. Hafod school, Hafod 
Parch. J.T.Morgan, {Thalamus), eto 
Jno. Jonef*, Eirw road, eto 
William Rosser, eto 
Thomas Walters, eto 
J. Jones, eto 

M. Howells, Butcher, eto 
J. Williams, Britania place, eto 
J. Rees Eyans, eto 

J. Harrìs, eto 

Parch. A. T. Jenkins, Ferndale 
J. W. Jones, grocer, High st. , eto 
W. Thomas, maaager, eto 

E. Lewis, watchmfiücer, eto 
J. Ëyans, fireman, Lake street, eto 

C. H. Morgan, eto 
T. Dayies, eto 
T. Jones, Elm street eto 
J. Thomas, eto 

Dayid Dayies, engineer, eto 
Thomas Morris, eto 

E. W. Thomas, eto 

Dayid Eyans, eto 

J. Williams, eto 

Jesse Humphreys, eto 

John Dayies, Church street, eto 
John Rowe, North road, eto 
Jonah Thomas, Insurance agent,eto 
John Jones, eto 

Richard Morgan, eto 

Morgan Williams, eto 

James Dayies, TaflF street, eto 
E. Dayies, Co-operatiye stores, eto 
George Eyans, DyflFryn street, eto 
John Jones, eto 

W. Dayies, Manager, eto 
Eyan Rees, BuU's row, Treherbert 
DaTÌd Richards, Scott row, eto 
T. Williams, Biaenycwm ter., eto 
Thomas Wadley, eto 

Arthur Jones, eto 

D.Williams, Brynwjrndham ter.,eto 
R. Eyans, Grocer, Gilíachgoch 
Richard Miles, Gelliaril row, eto 
John Morgan, eto 

Parch. J. G. Jones, Ogmore 
W. Peters> High street, eto 
William WiUiams, eto 

J.tÄ. } 4. Betl^i» «t., eto 
Joseph Abel, Corbet street, eto 

D. Thomas, New street, Ton, Pentre 

D. Phillips, Co-operatiye stores, eto 
Dr. B. Griffith, Mardy, Pontypridd 
Miss Dayies, Mardy hotel, eto 

E. Griífith, Post office, eto 



Digitized by 



Google 



396 



EHESTR o'R TÀNYSaRIPWYR. 



G. Edwards, Ck)íTee taven), Mardy 
J. K. Watkins, Ferndale, eto 
P. Rees, fíreman, Chorch street, eto 
Edward Howells, eto 

Isaac Dayies, Lake street, eto 
Thomas Powell, Dyftryn street, eto 
Mrs. Morris, eto 

G. J. Jones, Tylorstown, eto 
Daniel PowelJ, £dmand street, eto 
John Hnehes, eto 

William Lloyd, eto 

John T. Jones, eto 

Gwilym Rogers, ) ^^^ 

WilhamJones, Ç ^^ 

F. Hnghes, Hendrefadog street, eto 
Thomas Williams, eto 

Thomas Jones, eto 

WiUiam Morgan, eto 

J. Jones, overman, East road, eto 
David Dayies, eto 

Robert Jones, eto 

Dávid Hill, eto 

Evan James, eto 

Thomas Hill, eto 

W. £vans, Man. house, Ynyshir 
J. Haghes, Steam coal Co., eto 
Richard Watkins, Weston ter., eto 
J. Howells, eto 

J. Davies, Middle South street, eto 
Job Tovey eto 

J. W. Thomas, eto 

Daniel James, eto 

Mrs. Walters, Miskin road, Trealaw 
H. Morgan, Brynmiskin shop, eto 
Joshna Williams, 78, Miskin rd.,eto 
J. Griífith, l,Bryntawel,Tonypandy 
D. Williams, 2, Bryntawel ter., eto 
W. Morgan, Cross row, eto 
T. Phillips, £xcelsior buildings, eto 
W, Dayies, Ironmonger, eto 
Johnson Granville, «^nes's ter., eto 
Thomas WiUiams, Court street, eto 
John Griffiths, eto 

Thomas Richards, eto 

David Davies, eto '^ 

Thomas Jones, eto 

James WiUiams, eto 

J. T. Thomas, eto 

Thomas Jones, eto 

WiUiam Lewis, eto 

John Hnghes, eto 

D. R. Jones, Tonypandy house, eto 
Parch. J. R. Jones, Llwynpia 

T. John, Llwynpia schools, eto 
Mrs. Morgan, eto 

Gwilym Lewis, eto 

T. Ayton Jones, 3, Ayton ter., eto 

E. Davies, 13, Holly road ter., eto 
T. Leyshon, 14, Salem terrace, eto 



W. Davies,Inverleith ter. ,Llwynpia 
Parch. J. S. Edwards, Treorci 
Parch. B. T. Davies, eto 
J. James, 20 Dnmfries st, eto 
T. Davies, 67, eto 

W.WiUiams, Senghenyddst., eto 
T. Thomas, 73 High st, eto ^ 
Parch, T. Davies, Cwmparc, eto 
W. Lewis, H. G. School, Pentre 
D. R. Thomas, Glenview, eto 
D. Davies, 6 Margaret st., eto 
T. Davie8. 3 Hillside ter., eto 
J. Jones, 79 Butest., Treorci, eto 
D. J. £vans, overman, Penygrwg 
M. L. Thomas, eto 
T. Griffiths, 5 Brook st., eto 
£. Jones, Travalgar ter., eto 

D. Heycock, 5 Craigyreos, eto 
J. Owen, 7, eto 

Mrs. C. Watldns, 9, eto 

T. J. Davies, Ystradrhondda 

H. £vans, Tonystrad 

E. Williams, eto 

D. Davies, 7 Bailey st., eto 
R. T. Jones, Ton Schools, eto 

E. Jones, 7 Maindy road, eto 
J. Rees, 18, eto 

M. Jones, 11, eto 

F. Howells, 39, eto 

D. Lewis, 10 Queen st., eto 

J. Davies, tailor & dríi^er, eto 
J. Davies, Pentre, Pontypridd 

E. H. Davies, eto 

D. Llewelyn, 82Bukest., Treord 

D. Jones, eto 
R. Morgan, 80, eto 
J. Matthews, Cardifist., eto 
P. Williams, Treherbert 
D.Richards, 42Blaenycwm ter., eto 
J. Davìes, 45, eto 
W.Beynon,2Brynwyndham ter.,eto 

G. Owen, 13, eto 
J. Davies, 29, eto 

E. £vans, 7 Gwendoline st., eto 
D. Thomas, 39B'wyndhamter.,eto 
J. Coslett, 31, eto 

W. Evans, Halifax ter., eto 
M. O. Jones, The Schools, eto 
W. Thomas, 3 BuU's row, eto 
T. Hopkins, Gilfachgoch 
D. Edmunds, Penybryn row, eto 
J. Daniel, Primrose cottage, eto 
S. Thomas, 9 Club row, eto 
T. Miles, Brynseion row, eto 
N. Palmer, eto 
Miss Thomas, Clydach vale 
Mrs. Radford, 29 Marian st., eto 
J. Bowen, 31, eto 
R. Thomas, 48, eto 



Digitized by 



Google 



RHBSTR ü'r TANTSaRIFWTR. 



897 



R.Thoma8,Marian 8t.,Clydach yale 

T. Thomas, 4, Morton ter., eto 

T. Jones, 15, eto 

D. Howells, 7 Howard ter., eto 

D. Jones, 26, eto 

G. Jones, 28, eto 

J. PhiUìps, contractor, 35, eto 

J. Benjamiu. Clydach road, eto 

N. Bevan, Conrt ter., Tonypandy 

L. Davies, Court st., etò 

W. Owen, 62, eto 

D. Davies, 104, eto 

W.W.Jones, 107 Dunraven st., eto 

W. Davies, Dinas, Pontypridd 

J. Gwilym, Apple Tree, eto 

D. Rees, 2, eto 

W. Grìffiths, Apple Tree shop, eto 

T. Evans, eto 

J. Morgan, Clydachyale 

J. Thomas, Marian st., eto 

W. Evan8, 6*1, eto 

D. Jones, 72, eto 

D. Jones, eto 

T. Waters, 78, eto 

W. Thomas, eto 

T. Watts, 6 Howard ter., eto 

C. Lewìs, eto 

S. Lewis, 13, eto 
T. James, 16, eto 

D. Davies, 16, eto 
L. Davies,16, eto 
F. Evan8, 13, eto 
J. Jones, 17, eto 
D. Davies, 33, eto 
T. Jenkin8, 34, eto 

I. Thomas, 2 Morton ter., eto 
T. Davies, 14 eto 
T. Watfcins, 46, eto . 
D. Griffiths, 61, eto 

D. Thomas, 30 Wem ter., eto 

E. Thomas, fíreman, 47, eto 
L. Jenkîns, Blaenclydach 
Mrs. Eynon, Penygraig 

W. Bowen, Railway cottage, eto 
£. Jones, 11 Pisgah ter., eto 
J. Ahsalom, Clydach vale 
D. Davies, 23 fioward ter., eto 
J. John, Memorial Hall, eto 
J. Jones, Wern ter., eto 
D. PhiUips, Treherbert 
D. Peregrine, 37 Halifax ter., eto 
T. Thomas, 71 Bute st., eto 
W. WiUiams, Hopkin st., eto 
S. Nicholas, Blaenrhondda, eto 
T. P. Reynolds, Hendrewen, eto 
H. Howells, Blaenrhondda Sc.,eto 
J.Davies,ll Abertonllwyd row, eto 
W. Havard, Wyndham Place, eto 
P. Rofiser, Gilfachgoch 



J. Davies, 1 Tramroad row 
W. Jones, 7 Fountain row, eto 
J. Jenkins (loan Cribwr), eto 
D. Griffith, Liverpool house, eto 
D.T.Jones, Dinas MainCoIliery,eto 
R. Evans, Coffee tavem, eto 
R. Rees, Llewelyn ter., eto 
D. Davies, 5 South st., Ynyshir 
Z. Thomas, mana^er, eto 
G. Thomas, Gwalia house, eto 
B. Jones, 41 Ynyshir road, eto 
Abiah Thomas, 44, eto 

D. Rees, 69, eto 

E. Pugh, 17, eto 

D. Thomas, Middle South st., eto 

E. Thomas, Porth 

fí. Hughes, 6 Cross st., eto 

W. Hopkin8, 7, eto 

W. Thomas, 17, eto 

W. Davies, eto 

D. Davies, cabinet maker, eto 

T. Jones, 35 Morgan st., Hafod 

D, Davie8, grocer, eto 
J. Rees, 17, eto 

N. Stephens, 18, eto 

F. Jenkins, 29, eto 
J. Isaac, 34, eto 

J. Williams, 14 Trehafod road, eto 

J. Pugh, eto 

T. Lewis, carpenter, eto 

W. W. PhiUips, contractor, eto 

H. WiUiams, 5 Eirw road, eto 

Parch. J. Morgan, Dinas 

W. T. Hughes, Craigddu road, eto 

W. Richards, grocer, eto 

Mrs. Taylor, Pond row, eto 

L. Rees, 198 Concrete houses, eto 

W. Lewis, Cymer, Pontypridd 

E. Rees, Hign st, eto 
E. PhiUips, 155, eto 
T. Jones, 156, eto 

J. Williams, 20 Argyle st., eto 

J. Davie8 75 North road, Porth,eto 

J. Evan8, butcher, Ynyshir 

E. Lewis, house agent, eto 

W. Jones, Alma house, eto 

A. T. Davies, butcher, eto 

H. Harris, 18 Western ter., eto 

W.G.Herbert, Albion h. Penygraig 

J. Isaac, 67 Travalgar ter., eto 

D. W. Jones, Tieorci, 2 gopi 

David Jones, 23 Regent st., eto 

D. R. Davie8, Tonystrad 

J. Morris, 39, Bailey street, eto 

T. Thomas, Pentreystrad 

J. Jones, 3 Llewelyn st., eto 

J. Evans, 7 Queen st., eto 

R. Jones, 8, eto 

T. Williams, 18, eto 



Digitized by 



Google 



398 



BHESTR o'R TAOTSöRirWYB. 



£. Rees, 1 7Treharne st. ,Pent re'strad 

C. Cross, 55, eto 

W. Rees, 2 Elizabeth st., eto 
E. Jones, 3, eto 
E. Dayies, 4, eto 

D. Jones, 17, eto 

EHOS. 
Parch. R. Roberts 
Isaac Smott 
J. W. Thomas 
Edward Jeukin 
Samuel Roberts 
William Wiliiams 
John Parry 
John Joues 
Thomas Jenkins 
Humphrey Jones 
Isaac Jones, Hall street 

RÜABON. 
Parch. E. M. Edmunds, Ruabon 
„ W. C. Evans, Cefn, eto 
„ R. E. Jones, Pónkey, eto 

EOCK ISLAND. 
W. D. Wiliiams, Caol valley 

RHYDTCEISIAID. 
Parch. D. R. Davies, St. Clears 
J. Davies, Goitre fawr, Llanwrid 

RESOLYEN. 
D. Rees, Railway terrace, 6 copi 

RHESYCAE. 
Parch. Uwchlyn Jones 

RHYL. 
Arthur Rowlands 
P. Mostyn Williams 

RHYMNEY. 

SEION. 
Parch. R. E. Peregrine 
David Lewis 

John Rhys Williams, M. J.M.E. 
James Thomas 
D. B. Thomas 
John T. Jones 
James Davies 
Rhys WiUiams 
John Edwards, draper 

MORIAH. 
Parch. W. Charles, B.A. 
James Hu^hes 
James Lodwick 
John Jones 
D. R. Jones 
Daniel Thomas 
James Rees 



J. W. Prîce 

J. Philüps, Nazareth, Pontlotyn 
Thomas Davies, eto 

MatthewOwen, eto. 

Lewis Jones, Gosen, eto 
Parch. W. A. Lloyd (E.) 
„ J. R. Evans(B.) 

SOWERBY BRIDGE. 
Parch. J. P. Williams 

SIRHOWY. 
Parch. T. Rees, Tredegar 
Mrs. Phillips 
„ Meredith 
B. Phillips 
James Thomas 
Edmund Jones 
W. Rees, draper, Tredegar 
W. Charles, grocer, eto 
W. Llewelyn, eto 

John Griffiths, mechanic, eto 
W. Charles, ironmonger, eto 
T. Price, eto 

A, Evans, eto 

SARDIS. 
Parch. W. R. Edwards, Llanfyllin 

STOCETON ON TEES. 
Thomas Clark, South Bank 
John Clark, Middlesborough 
Thomas Thomas, North Ormesby 
John Thomas, 17, Hume street 
William Rees, 38, Mill street 
Parch. E. Evans, 12, Cardigan st. 

SOUTHAMPTON. 
Parch. T. ^icholson 

ST. CLEARS. 
Parch. R. Morgan 
D. Hughes, Reft house 
John Thomas, Foxhole 
W. Thomas, Trecadwgan 
J. Davies, New house 
G. Phillips, Cluncoch 
H. PhiUips, Moor 
T. Rees, Rishop court 
J. WiUiams, Grove 
P. Thomas, Grors 
Miss Lewis, Asgood 

TRECELYN. 
Parch. J. G. Davies (B.) Mon 

„ D. PhilUps, Mon. 
J. M. Jones, Blaenblodau,eto 
R. PoweU, The MUl, eto 

T. Lewis, Golden grove, eto 
Llewelyn Lewis, Crumlin, eto 
üeorge Prìce, Abercarn, eto 



Digitized by 



Google 



RHEaTR O'R TANYSGRIFWrE. 



399 



Mrs. M. Lewîs, Crnmlîn 

TREOES. 
Parch. S. Jones, Bridgend, 9 copi 
Mrs. Rees, Waterton Hall 
Job Jones, Longlane farm 
Thomas WiUiams, Mynyddruthin 
John Gronw 
John Thomas, Llangrallo 

TREFFYNON. 
Parch. D. 01iver, Holywell, 6 copi 

TREFFOREST. 
W. Jones, Rhydfelen 
D. Rees, eto 

R. Jenkins, eto 
J. Hiscocks, eto 
J. Davies, eto 
S. Jones, Ynys farm 
D. Evans, Glyntaf, eto 
T. Jones, Trefforest 
T. Williams, ll^ Park street, eto 
Herbert Davies 

TRECASTELL. 
Parch. J. V. Jones 

TOWYN. 
Parch. Isaac Thoraas 

TABOR, TREMADOC. 
Parch. T. Jones 
O. Jones, Goat Villa 
John Jones 

TIER'S CROSS. 
Parch. L.Williams, Pembrokeshire 

TROEDRHIWDALAR. 
Parch. D. A. Griffith,Garth,R.S.O. 
D. Samuel 

D. L. Wooding, Beulah 
W. Price, Llwynowen 
Edward Price, Pantglas 
John Jones, Garth 
Rees Jones, Bronyrefail 
Hngh Jones, Cwmrhibyn 

TRIMSARAN. 
Daniel Francis, Kidwelly 
WiUiam Francis 
Thomas Lloyd 
Thomas Davies 
Thomas Jones 
Charles Phillips 
Rees Thomas 
Thomas Edmunds 

TRESIMWN. 
Parch. W. E. Evans 
T. Jenkins, Cioston 
W, JenMns, Rhoose 



E. Griffith, Yillage farm 
J. Smith, Wallace newydd 
J. Rowland, Waters Town 
J. Loughor, Moulton 
J. Morgan, Llantruthyd 

TAIHIRION. 
Parch. J. Davies 

„ W.D.Williams, Deerfield, A. 
D. Walters, Yardre 
Mrs, WiUiame, Maesmawr 
Henrÿ Yorath, Caerdydd 

TALYBONT. 
Parch. R. Jones, Talybont, 3 copi 

TYRHOS. 
Parch. J. M. Davies 
S. Evans, Tyrhos 
S. Jones, Cilrhew 
D. Thomas, CUgeran 

D. Rees, Cilgeran 
L. Davies, Penrallt 
Miss C. Thomas, Cilrhew 
Cadben S. Davies, Brynhyfryd 

„ C. Davies, Mountain bach 

TALYBONT. 
Mrs. Asliton, Morlais house, Glan. 
Parch. J. Davies, Bethesda 

E. Jones, Elgar 

TREYOR. 
PaTch. R. Lumley 
John Roberts, Morfa 
EUis Roberts 

WHITLAND. 
W. Scourfield 
Parch. W. Thomas 
David Thomas, cabinet-maker 
J. Llewellyn, Trewem, 3 copi 
Parch. D. E. Williams, Henllan 
Samuel Morgan, Clogyfran 
Mrs. Jones, Wernlygos 

WAUNARLWYDD. 
Parch. J. Bevan 
J. Powell, Waunarlwydd house 

WREXHAM. 
Parch. D. Roberts, D.D. 
„ W. 01iver, M.A. 

WYDDGRÜG. 
Parch. T. Roberts 
„ W. T. Thomas {Gwenffrwd) 
,, D. B. Evaus, 7 copi 

WIDNES. 
Parch. D. Davies 
Mrs. Maddocks, Shalk walk 



Digitized by 



Google 



400 



RHESTR 0*R TANYSGRIFWYR. 



Ychtoanegiadau, 



BRYNMAWR 
Parch. E. D. Evans 

MAESYOWMW: 

Daniel Richards 
Henry Kichards 
William Wigley 




PONTLOTTYN. 

Parch. Aaron Davies 
David Jones, grocer 

PENYOAE. 

Parch. W. Tanner Hughes, 8 copi 
J. Evans, agent 
J. Williams, moulder 
Thomaa Thomas, draper 
Samuel Jones 






ARaRAFFWyD GAN WILUAM HUGHES, DOLGBLLAü. 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



Digitized by 



Google 



